Jón Sigurðsson 


Bifrastarævintýrið 

og Jónasarskólinn 


Skerfur og saga 

Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans 
frá upphafi til 1998 


Samvinnuháskólinn 
á Bifröst 


Thi s O n & 



© 1999 Jón Sigurðsson. 

Rit þetta er tekið saman með 
stuðningi Samvinnuháskólans 
á Bifröst. Menningarsjóður og 
Samvinnusjóður íslands veittu 
styrk til útgáfunnar. 

öll réttindi áskilin. 

Kápumynd: Jón Karl Snorrason. 

Prentvinnsla: Grafík hf. - 1999. 

ISBN 9979-60-482-4 


Digitized by v^ooQle 



Efnisyfirlit 


I. hluti í stórum dráttum 7 

Skerfur til þjóðlífsins 7 

Forystustofnun 12 

Til framtíðar 25 

II. hluti Líðandi stund 29 

Veganesti 29 

Gæði og þróun 48 

Námsbrautin 69 

Horfur 78 

III. hluti Litið um öxl 85 

Samvinnufræðsla 85 

Samvinnuskólamenn og Samvinnuháskólamenn . 96 

Kennsla og boðun 101 

Samhengi 110 

Annáll Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans . 116 

IV. hluti Viðaukar, heimildir og manntöl 311 

Tildrög og stofnsaga Samvinnuskólans 311 

Aðdragandi flutnings að Bifröst 314 

Upphaf háskólastarfs 316 

Ákvarðanaferill í undirbúningi B.S.-gráðu 321 

Fjárveitingar úr ríkissjóði 325 

Heimildir 327 

Manntöl 368 

Nemendafjöldi 380 

Persónulegur eftirmáli 391 


Digitized by 


Google 



Digitized by 



I. hluti 


í stórum dráttum 


Skerfiir til þjóðlífsins 

Þessu riti er meðal annars ætlað að sýna fram á þann skerf sem 
Samvinnuskólinn, síðar Samvinnuháskólinn, hefur lagt og leggur til 
samfélags og þjóðlífs fslendinga. 

Titill ritsins á sér augljósar skýringar. Séra Guðmundur Sveins- 
son skólastjóri kallaði sjálfur feril Samvinnuskólans á Bifröst „Bif- 



rastarævintýri " 1 og mjög margir aðrir hafa talið það réttnefni, ekki 
síst um árabilið sem þau hjónin frú Guðlaug Einarsdóttir og séra 
Guðmundur settu mestan svip á stofnunina. Það má einnig heita 


1 Sjá ávarp sr. Guðmundar Sveinssonar við skólaslit á Bifröst 1. maí 1984 en þau hjón- 
in voru viðstödd athöfnina að því tilefni að áratugur var liðinn frá því að þau hurfu frá 
forstöðu á Bifröst. Ávarpið er birt í Starfsskýrslu Samvinnuskólans 1983-1984 (bls. 
59-61). 


Digitized by kjOOQle 


sannkallað „Bifrastarævintýri“ sem getur að lesa um Samvinnuhá- 
skólann í niðurstöðum úttektar Menntamálaráðuneytisins á gæð- 
um viðskipta- og rekstrarffæðimenntunar á íslandi 1997. 2 Á hinn 
bóginn var skólinn í Reykjavík áður löngum kenndur við fyrsta 
skólastjórann, Jónas Jónsson frá Hriflu, og þá kallaður „Jónasar- 
skólinn“ tæpitungulaust og alls ekki endilega í niðrunarskyni þótt 
deilur stæðu einatt um athafnir Jónasar á öðrum vettvangi. í þessu 
riti fer „Bifrastarævintýrið“ á undan „Jónasarskólanum“ í titlinum 
m.a. vegna þess að áherslur í ritinu eru þyngri á líðandi stund og á 
nærliðnum tíma heldur en á því sem fyrr hafði gerst. 

Þetta rit miðast að verulegum hluta við þá staðreynd að þegar 
eru fyrir hendi nokkur mjög rækileg og myndarleg rit um fyrri 
tímaskeið í sögu Samvinnuskólans. Árið 1951 var gefin út bókin 
Samvinnuskólinn 30 ára minning 1918-1948. Árin 1968 og 1978 
gáfu nemendur út sérstök afmælishefti tímaritsins Vefarans. Á ár- 
unum 1972 til 1992 gaf Nemendasamband Samvinnuskólans og 
Samvinnuháskólans út mjög veglegar Árbœkur í þrettán bindum 
með óhemjumiklum upplýsingum um Samvinnuskólamenn, nem- 
endur, stjórnun og starfsemi, og um skólann og sögu hans yfirleitt. 
Og árið 1988 gaf Nemendasambandið út sérstakt afmælishefti af 
tímaritinu Hermesi með efnismiklum greinum og viðtölum um 
sögu stofnunarinnar. Það verk sem hér liggur fyrir byggist meðal 
annars á þessum eldri ritum og miðast efnisröðun og áherslur að 
nokkru leyti við það. 3 

Þetta rit er aðeins að hluta til eiginleg saga Samvinnuskólans og 
Samvinnuháskólans. Ekki er síður reynt að grafast fyrir um ein- 
kenni og sérstöðu, skipulagsþróun og markmið stofnunarinnar, og 
um það hvernig henni hefur gengið í rás tímans að sækja eftir 
markmiðum sínum. Leitast er við að lýsa stofnuninni sem skipu- 
lagsheild og að vega og meta hana á grundvelli þeirra markmiða 
sem henni hafa verið sett, þeirrar stöðu sem hún hefur haft í 
fræðslukerfi landsmanna, þeirra hagsmuna sem henni hefur verið 
skapað að verja og bæta og þeirra hugsjóna sem hafa átt að veita 
birtu yfir leiðina sem fara skyldi. Hafa verður í huga að Samvinnu- 


2 Sjá: Skýrsla stýrihóps: Úttekt á viðskipta- og rekstrarfrœðimenntun í Háskóla íslands, 
Háskólanum á Akureyri, Samvinnuháskólanum á Bifröst og Tœkniskóla íslands. Reykja- 
vík, apríl 1997, Menntamálaráðuneytið. Enn fremur: Skýrsla ytri matshóps: (sami titill 
sem ofar). Reykjavík, janúar 1997, Menntamálaráðuneytið. 

3 Um þau rit sem hér eru nefnd er vísað til heimildaskrár síðar í þessu riti. 


Digitized by UiOOQle 




Bifröstfyrr á tíð. 

skólinn var og Samvinnuháskólinn er algerlega háður þeim 
fræðslumarkaði sem hann þjónar og því er stjórnun skólans að 
mörgu leyti líkari aðstæðum í atvinnulífinu ffekar en skólastofnun- 
um ríkis og sveitarfélaga. I þessu riti er ffemur fjallað um þróun en 
um sögu eða atburðarás í hefðbundinni merkingu orðanna. í þessu 
ljósi ber og að meta kaflaskiptingu verksins. 

Efni þessa rits er þannig raðað að fremst er yfirlitskafli um feril, 
sögu og skerf stofhunarinnar frá upphafi. Síðan er fjallað um Sam- 
vinnuháskólann eins og hann starfar um þessar mundir, skipulag 
hans, sérstöðu, einkenni og framtíðarhorfur. í þriðja hluta verksins 
er vikið að nokkrum mikilsverðum þáttum í sögu stofnunarinnar, 
og einnig er rakinn annáll ffá fyrstu tíð fram til nútíðar. f fjórða 
hluta eru ýmsir viðaukar, heimildaskrár, manntöl, sérstakar upplýs- 
ingar og loks effirmáli. Fremst í ritinu er því það efni sem ætla má 
að mestu skipti fyrir nútíð og framtíð en affar er skipað öðru efni, 
og affast töflum, skrám og öðru því sem óvíst er að lesendur al- 
mennt muni skeyta mjög um. 

Samvinnuskólinn er talinn stofnaður árið 1918. í þessu riti er 
grafist fyrir um tildrög skólans aftur til 1912. Síðan er lopinn 
spunninn fram til sumars 1998, en þannig spannar ritið 86 ár. 

Samvinnuskólinn og Samvinnuháskólinn er ein og sama stofn- 
unin. Fram til 1990 var skólinn deild innan Sambands íslenskra 
samvinnufélaga og í eigu þess, en að vísu a.m.k. frá 1978 að mestu 
fjármagnaður með ríkisfé. Frá 1990 hefur skólinn verið sjálfseign- 


9 


Digitized by v^ooQle 


Sambandshúsið. 



arstofnun og jafnframt var nafninu lítillega breytt til þess að fela í 
sér þá umbreytingu sem orðið hafði er skólinn tók að starfa á há- 
skólastigi. Á það er að líta í því efni að löngum hafði Samvinnuskól- 
inn verið lokastig á námsferli þroskaðra einstaklinga sem gengu frá 
prófborðinu beint til stjórnunar- og trúnaðarstarfa í atvinnu- og 
félagslífi landsmanna. Miðað við mjög ólíkt fræðsluumhverfi fyrri 
áranna verður að telja að háskólastig nú sé fyllilega sambærilegt 
skólastig við það sem Samvinnuskólinn tilheyrði lengst af sögu 
sinni forðum. I rauninni verður að segja að fyrst breyttist umhverfi 
skólans og síðan var starfsemi skólans breytt til samræmis við 
breyttar aðstæður. Upphaflegt inntak, staða og markmið Sam- 
vinnuskólans þurftu ekki að taka algerum stakkaskiptum þegar 
stofnuninni var breytt í fagháskóla . 4 

Það er á vitorði flestra eða allra landsmanna sem til vits og ára 
eru komnir hversu drjúgan skerf Samvinnuskólinn lagði og Sam- 


4 Sjá umfjöllun um þetta efni síðar í þessu riti. Sjá einnig: Jón Sigurðsson. 1986. „Staða 
Samvinnuskólans“. Árbók NSS XI. bindi. Reykjavík, NSS. - og: Jón Sigurðsson. 1991. 
„Samvinnuskólinn verður Samvinnuháskólinn“. Árbók NSS XII. bindi. Reykjavík, NSS. 


10 


Digitized by v^ooQle 




Þrír rektorar í maí 
1995: f.v. Vésteinn 
Benediktsson y Jónas 
Guðmundsson og 
Jón Sigurðsson. 
(Mynd: Olgeir H. 
Ragnarsson.) 


vinnuháskólinn leggur til íslensks samfélags og þjóðlífs. Forðum 
léku stundum stormar um stofnunina og hún mætti nokkrum for- 
dómum, framan af vegna samkeppnisstöðu samvinnuhreyfingar- 
innar og af stjórnmálaástæðum tengdum henni, og síðar vegna þess 
að skólinn hefur verið í fylkingarbrjósti nýrrar hreyfingar í fræðslu- 
og menntamálum þjóðarinnar þegar ný viðhorf í háskólamálum 
ruddu sér til rúms í landinu. Við bættist einnig að kennsluskipan og 
vinnubrögð í Samvinnuháskólanum voru og eru um sumt með ný- 
stárlegum hætti. Þurfti þá enn nokkur tími að líða til þess að menn 
gætu skilið og metið að til nokkurs hafði verið unnið sem þjóðinni 
gæti komið vel. 

Jafnan hafa námsmenn Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans 
verið eftirsóttir á vinnumarkaði og afar margir þeirra hafa náð góð- 
um frama í lífi og störfum. Slíkt getur að sönnu engin skólastofnun 
þakkað sér, en víst er um það að margir nemendur skólans fyrr og 
síðar hafa viljað þakka veganesti Samvinnuskólans og Samvinnuhá- 
skólans talsvert og jafnvel mikið af velgengni sinni. Um langt árabil 
hefiir þessi stofnun lagt drjúgan skerf til atvinnulífs landsmanna, til 
fyrirtækja, stofnana og almannasamtaka, til byggða og sveitarfélaga, 
til félagslífs, menningarlífs og þjóðlífsins yfirleitt og til þeirra ein- 
staklinga sem notið hafa þess sem hún hefur haft að bjóða og hafa 
getað notfært það sjálfum sér og öðrum til framfara og mannbóta. 
Og þessari sögu er hreint ekki lokið þegar þetta rit er skráð. Sam- 
vinnuháskólinn er í sókn og hraðfara framför og gengur mót fram- 
tíðinni af fullum metnaði. 


11 


Digitized by v^ooQle 



Forystustofnun 

Frá upphafi hefur Samvinnuskólinn og síðar Samvinnuháskólinn 
gætt tveggja sjónarmiða sérstaklega: Annars vegar að vera jafnan í 
fylkingarbrjósti þróunar og nýsköpunar í fræðslustarfi og hins veg- 
ar að halda þétt í upphafleg markmið, sígildan kjarna sem vakti fyr- 
ir stofnendum og fyrstu forráðamönnum stofnunarinnar. 5 Aðstæð- 
ur hafa gerbreyst, ytri ásýnd er orðin öll önnur en áður var, en leið- 
irnar sem farnar eru að settu marki eru svipaðar sem fyrr og mark- 
miðin sem stefnt er að eru hin sömu sem í öndverðu. Þrátt fyrir alla 
röskun og breytingar er þetta enn sama stofnunin sem tók á sig 
formlegt mót á árum fýrri heimsstyrjaldarinnar. 

Og enn er enginn ellihrumleiki yfir þessari stofnun: I byrjun 
maímánaðar 1994 hlaut Samvinnuháskólinn viðurkenningu 
Menntamálaráðuneytisins til að brautskrá námsmenn með alþjóð- 
legri háskólagráðu í rekstrarfræðum, og 20. maí 1995 hlaut fyrsti 
hópurinn bakkaláreatgráðu, öðru nafni B.S.-gráðu, frá Samvinnu- 
háskólanum á Bifröst. Samanburður sem gerður hefur verið við 
fjölþjóðlega reynslu og viðhorf bendir til þess að Samvinnuháskól- 
inn starfi nú þegar í samræmi við flest þau sjónarmið sem um þess- 
ar mundir þykja eftirsóknarverð keppikefli erlendis í þróunar- 
stjórnun og gæðastjórnun í ffæðslustarfi á háskólastigi. 6 

Athugun heimilda hefur leitt í ljós að 1.154 nemendur luku 
náminu fyllilega frá Samvinnuskólanum í Reykjavík frá byrjun og 
fram til vors 1955 er skólinn var fluttur að Bifröst, en alls eru að 
minnsta kosti 1.263 taldir Samvinnuskólamenn á því árabili. 7 Alls 
luku 1.147 nemendur Samvinnuskólaprófi frá Bifröst frá fyrstu 
brautskráningu þar 1957 og fram til vors 1987 er það var síðast 
þreytt. Stúdentsprófi frá Framhaldsdeild Samvinnuskólans í 
Reykjavík luku 225 nemendur en með tveimur undantekningum 
eru þeir einnig taldir í hópi Samvinnuskólamanna frá Bifröst, og 


5 Þessi yfirlitskafli er að miklu leyti byggður á erindi sem höfundur flutti á hátíðarsam- 
komu í tilefhi 75 ára afmælis skólans við „Opið hús“ á Bifröst 30. apríl 1994, en erind- 
ið birtist skömmu síðar á prenti lítt breytt: Jón Sigurðsson. 1994. „Forystustofnun föst 
í sessi“ Tíminn , 19. maí. Reykjavík. 

6 Sjá um þetta t.d. Financial Times Survey. Management Education & Training. 22. mars 
1994. London, Financial Times. 

7 Stuðst er við árlegar Starfsskýrslur skólans, Ársskýrslur Sambands ísl. samvinnufélaga , 
Árbœkur NSS I-XIII , svo og við ritið: Þorkell Jóhannesson (ritstj.) (1951?, ártal vantar). 
Samvinnuskólinn. 30 ára minning 1918-1948. Reykjavík, Bókaútgáfan Norðri. 


Digitized by LjOOQle 




Samvinnuskóla-stúdentsprófi frá Bifröst, sem þreytt var 1988 og 
1989, luku 59 manns. Alls höfðu 13.060 þátttakendur tekið þátt í 
starfsfræðslu- og félagsmálanámskeiðum skólans ffá upphafi skipu- 
legrar starfsfræðslu á vegum hans 1977 til sumars 1998. Er það að 
líkindum umfangsmesta starfsemi af slíku tagi í landinu. Meðal 
umsvifamestu þátta starfsfræðslunnar hafa verið námskeið um al- 
menn verslunar- og afgreiðslustörf, um samskipti á vinnustað, um 
tölvustörf og um verslunarstjórn. Við lok starfsárs 31. júlí 1998 
höfðu 289 námsmenn lokið Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræð- 
um frá fyrstu brautskráningu 1990 og 139 höfðu lokið prófum frá 
Frumgreinadeild, en flestir þeirra eru einnig taldir í hópi rekstrar- 
fræðinganna. Vorið 1995 var sem fyrr segir fyrsta sinni veitt B.S.- 
gráða í rekstrarfræðum frá Samvinnuháskólanum og við lok starfs- 
árs 1998 höfðu 49 námsmenn hlotið hana, allir að vonum einnig 
taldir í hópi rekstrarfræðinganna. 

Meðalaldur nemenda í Samvinnuskólanum var lengi fram eftir 
árum 20 til 22ja ára. Síðar lækkaði meðalaldur nokkuð, mest þó er 
leið á Bifrastartímann og almennri skólagöngu landsmanna fleygði 
fram, einkum á áttunda og fram á níunda áratug 20. aldar. Segir 
það þó sína sögu að meðalaldur nemenda breyttist lítt þótt áföng- 
um og stigi á framhaldsskólastigi væri breytt á síðara hluta níunda 
áratugarins. Meðalaldur námsmanna í skólanum hefur hins vegar 
hækkað talsvert nú síðustu árin eftir að störf hófust á háskólastigi 


Afmœlishátíð á Bifröst 
1998: Rektorar og 
skólastjórar á 
háskólastigi. 


13 


Digitized by v^ooQle 




Vigdís Finnbogadóttir 

forseti íslands á Bifröst. enc j a sem fy rr jQgg áhersla á starfsreynslu og aldursþroska umsækj- 
enda við inntökur í Samvinnuháskólann. Hefur meðalaldur síðustu 
árin verið um 28 til 30 ár. 8 

Nemendatölur frá fyrri árum eru dálítið ónákvæmar og kemur 
það líklega einkum til af því að Jónas Jónsson skólastjóri taldi það 
ekki skipta mestu máli að nemandi stundaði fullt og reglulegt nám 
og „skilaði því“ til formlegra námsloka með prófum. Þvert á móti 
áleit Jónas langmestu máli skipta að nemandi væri áhugasamur um 
námið og stundaði það sem mest á eigin spýtur; væri nemandi 
þannig með öðrum orðum sem allra mest í frjálsu sjálfsnámi og lík- 
legur til að halda því áfram alla ævi. Að hætti lýðháskólamanna og 
í anda Grundtvigs mun Jónas hafa haft a.m.k. hálfgerðan ímugust 
á prófum. Ekki leikur vafi á því að þjóðin hefur ríkulega notið 
ávaxta m.a. af þessari afstöðu Jónasar Jónssonar í lífsstarfi fjölda- 
margra nemenda hans. 

Geta má þess að brottfall nemenda frá óloknu námi hefur jafnan 


Sjá um þetta nemendaskrár og Starfsskýrslur ár frá ári. 


14 


Digitized by v^ooQle 


verið mjög lítið í Samvinnuskólanum og Samvinnuháskólanum. 
Hvort tveggja er að vandað hefiir verið til inntöku í skólann og 
áhersla lögð á það ffá fyrstu tíð og jafnan síðan við breytilegar að- 
stæður tímanna að koma öllum eða langflestum til nokkurs þroska 
og hafa starfsmenn skólans yfirleitt ekki sparað sér ómak náms- 
mönnum til aðstoðar og örvunar. 


Yfirlit 

örskotsyfirlit yfir feril þessarar stofnunar sýnir meðal annars það 

sem nú skal greina: 9 

* 1912 hefjast fyrirlestraferðir og námskeið Sigurðar Jónssonar í 
Ystafelli, síðar ráðherra, fyrir samvinnufélögin víðs vegar um 
landið. Alls 4.924 nutu námskeiðanna áður en Samvinnuskólinn 
hóf formlega starfsemi. 

* 12. ágúst 1918 samþykkir stjórn Sambands íslenskra samvinnu- 
félaga að halda skóla „fyrir samvinnumenn w . Jónas Jónsson sem 
áður hafði tekið að sér umsjón með fræðslustarfi á vegum Sam- 
bandsins verður skólastjóri. 

* 3. desember 1918 hefjast dagleg störf Samvinnuskólans. 

* Sumarið eftir, 29. júní 1919, samþykkir stjórn Sambandsins á að- 


9 Sjá m.a. annál Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans aftar í þessu riti. 



Jóhanna Sigurðardóttir 
ráðherra á Bifröst. 


15 


Digitized by v^ooQle 



alfundi þess að starfrækja skóla með tveggja ára námsbraut og 
ákveður fjáröflun til hans og annað sem máli skiptir. 

1937 er skólanum sett formleg reglugerð með námsvísi og fleiri 
skipulagsákvæðum. 

1950 tekur Framhaldsdeild til starfa við skólann fyrir lítinn og 
sérstaklega útvalinn nemendahóp hverju sinni í sérhæfðu námi 
og starfsþjálfiin hjá Sambandinu og aðildarfélögum þess. 

Vorið 1955 lætur Jónas Jónsson af starfi fyrir aldurs sakir, en séra 
Guðmundur Sveinsson tekur við. 

Sumarið 1955 er skólinn fluttur að Bifröst í Norðurárdal í Borg- 
arfirði og er endurmótaður og endurskipulagður alveg frá grunni 
sem heimavistarskóli. í stað „Jónasarskólans“ eins og hann hafði 
oft verið kallaður hefst nú „Bifrastarævintýrið“ sem séra Guð- 
mundur kallaði svo þegar hann leit um öxl löngu síðar. Reyndar 
var fyrst farið að tala um „Bifrastarævintýri w sem háð um flutn- 
ing skólans en séra Guðmundur henti lagið á lofti og sneri því 
skólanum til álitsauka. 

Um 1966 hafði séra Guðmundur komið samskiptum á við er- 
lenda fagháskóla á sviðum viðskipta o^ félagsmála, einkum í 
Danmörku og á Bretlandi, og veittu þeif nemendum frá Bifröst 
viðtöku til náms á háskólastigi. Um sömu mundir er komið á 
föstu samstarfi við Verzlunarskóla íslands og sameiginlega hafin 
barátta fyrir umbótum, endurmótun og vexti viðskiptafræðslu á 
framhaldsskólastigi á íslandi. 

1973 tekur Framhaldsdeild til starfa í Reykjavík en hún tryggði 
nemendum skólans námsbraut áfram til stúdentsprófs í sam- 
ræmi við almenna framvindu íslenskra skólamála á þessum tíma 
og samkvæmt þróun viðskiptafræðslu á framhaldsskólastigi sér- 
staklega. 

í fyrstu var samstarf haft við Menntaskólann við Hamrahlíð um 
brautskráningu stúdenta en 1977 og síðan annaðist skólinn al- 
gerlega og ábyrgðist stúdentspróf á sínum vegum. 

1977 var skólanefnd skipuð og íjárveitingar stórhækkuðu úr rík- 
issjóði samkvæmt nýjum lögum um viðskiptamenntun á fram- 
haldsskólastigi. 

Á sama ári, 1977, samþykkir aðalfundur Sambandsins að fela 
skólanum að annast umsjón starfsfræðslunámskeiða á vegum 
samvinnuhreyfingarinnar. Á næstu árum var þessi starfsemi 
byggð upp og efld mjög uns hún varð öflugasta og víðtækasta 
starfsfræðsluátak þjóðarinnar. 


Digitized by v^ooQle 




Björn Bjarnason 

* Á síðara hluta áttunda áratugarins hefst myndbandavæðing og ráðherra ogfrú 

tölvuvæðing í fræðslustarfinu ásamt öðrum nýjungum varðandi “ Bi f rost 

kennsluáhöld og vinnubrögð. 

* 1986 er skólastigi breytt undir áhrifum framhaldsskólabyltingar- 
innar í landinu og ný skólaskipan tekur gildi miðuð við tiltekin 
samræmd kennslufræðileg viðhorf. Samvinnuskólaprófið verður 
stúdentspróf og tveggja vetra námsbraut skólans miðuð við tvö 
síðari ár framhaldsskólastigsins, í stað tveggja byrjunarára þess 
áður. 

* 1987 er sett sérstök ný Reglugerð fyrir Samvinnuskólann. 10 

* 1988 verður skólinn sérskóli á háskólastigi og enn tekur algerlega 
ný skólaskipan gildi með samræmdri hnitmiðaðri kennslufræði 
miðaðri við háskólastigið. Á næstu misserum þróast skólinn sem 
fagháskóli í anda nýrra viðhorfa um langskóla- og framhalds- 
menntun landsmanna. Samvinnuháskólapróf í rekstrarfræðum 
að loknu tveggja ára námi nýtur formlegrar viðurkenningar 
Menntamálaráðuneytisins og er sambærilegt við þekktar náms- 
gráður háskóla, fagháskóla og héraðsháskóla í nágrannalöndun- 
um. 

* í ársbyrjun 1990 verður skólinn sjálfseignarstofnun undir nafh- 
inu „Samvinnuháskólinn" en þá þótti sýnt orðið að skólinn gæti 
ekki lengur átt samleið með Sambandi íslenskra samvinnufélaga 


i° Fyrri reglugerð frá 1937 virðist hafa haldið gildi u.þ.b. áratug. Hún virðist hins veg- 
ar ekki formlega hafa verið numin úr gildi eða henni breytt sérstaklega. 


17 


Digitized by v^ooQle 



Unnið við gœðamat 
1997: Stýrihópur ásamt 
bandarískum sér- 
frœðingi og aðstoðar- 
rektor og rektor. 



eins og áður hafði verið. Skólanum er sett sérstök Skipulagsskrá 
í samræmi við landslög og ný reglugerð sett á þeim grundvelli. 

* Vorið 1990 eru fyrstu rekstrarfræðingarnir brautskráðir eftir 
tveggja vetra nám á háskólastigi. 

* Um þessar sömu mundir er skólinn að yfirtaka eignarhald að 
meirihluta og alla umsjón yfir fasteignum á Bifröst sem áður 
voru í sameiginlegri eigu Sambandsins, Olíustöðvarinnar í Hval- 
firði og Samvinnutrygginga og höfðu til þessa verið undir yfir- 
umsjón Sambandsins. 

* 1991 hefjast hitaveituframkvæmdir á skólalóðinni á Bifföst og 
heitt vatn er leitt í hús á skólasetrinu. 

* 1992 hefst bygging fyrstu Nemendagarða á Bifröst. 

* Haustið 1994 hefst starfsemi nýrrar framhaldsdeildar, sem nefnd 
er Rekstrarfræðadeild II og veitir bakkaláreatpróf, B.S.-gráðu, í 
rekstrarfræðum með fullri alþjóðlegri samsvörun og formlegri 
viðurkenningu Menntamálaráðuneytisins. 

* 1994 hefjast framkvæmdir við nýjan áfanga Nemendagarða, með 
átta íbúðum. 

* Síðla árs 1994 fer rektorsráðning fram samkvæmt nýjum reglum 
er gera m.a. ráð fyrir dómnefnd og skoðanakönnunum meðal 
starfsmanna, námsmanna og meðal brautskráðra fyrri náms- 
manna. 


18 


Digitized by v^ooQle 


* Fyrstu námsmenn með B.S.-gráðu frá Samvinnuháskólanum eru 
brautskráðir 20. maí 1995. 

* Á sama tíma er unnið að endurskoðun og fullmótun reglna um 
rannsóknar- og ráðgjafarverkefni og að framgangskerfi fyrir 
kennara Samvinnuháskólans. 

* 1997 eru hafin erlend samskipti með nemenda- og kennaraskipt- 
um, við háskólastofnanir bæði austan hafs og vestan. 

* 1997 lýkur úttekt Menntamálaráðuneytisins á gæðum viðskipta- 
og rekstrarfræðimenntunar á íslandi, með mjög lofsamlegri um- 
sögn um Samvinnuháskólann. 

* Um sömu mundir standa miklar húsbyggingar nýrra áfanga 
Nemendagarða yfir. Miklar breytingar eru gerðar á kennsluað- 
stöðu, m.a. í húsi sem áður hafði verið íþrótta- og íbúðarhús, og 
unnið að undirbúningi nýrra Starfsmannagarða á Bifröst. 


Skýr, vel afmörkuð og trúverðug 

Ottekt Menntamálaráðuneytisins á einkennum, gæðum og stöðu 
viðskipta- og rekstrarmenntunar á íslandi lauk í apríl 1997. Hafði 
úttektarstarfið þá staðið yfir um tæplega tveggja ára skeið, undir yf- 
irumsjón stýrihóps en svo nefndur ytri matshópur annaðist heim- 
sóknir, viðtöl og athuganir á þeim fjórum stofnunum sem kannað- 
ar voru: Viðskiptaskor Viðskipta- og hagfræðideildar Háskóla ís- 
lands, Rekstrardeild Tækniskóla íslands, Rekstrardeild Háskólans á 
Akureyri, og Rekstrarfræðadeild Samvinnuháskólans á Bifröst. 11 
Við úttektina var þess m.a. gætt að alþjóðlegar samsvaranir væru 
hafðar í huga og tók bandarískur sérfræðingur þátt í starfmu. 

Meginniðurstöður úttektarinnar varðandi Samvinnuháskólann á 
Bifröst eru sem hér segir, samkvæmt skýrslu ytra matshóps: 

* Sérstaða skólans „felst í samþjöppuðu og hagnýtu rekstrarfræði- 
námi sem byggir á nútímalegum kennsluháttum og vel útfærðu 
skipulagi". Sérstaða er einnig að skólinn er „sjálfstæð sjálfseignar- 
stofnun“ með því sem slíku fylgir. 


11 Sjá: Samvinnuháskólinn: Sjálfsmatsskýrsla. 1996, maí. Bifröst, Samvinnuháskólinn. - 
Skýrsla ytri matshóps: Úttekt á viðskipta- og rekstrarfrœðimenntun í Háskóla íslands , Há- 
skólanum á Akureyri, Samvinnuháskólanum á Bifröst og Tœkniskóla íslands. 1997, janú- 
ar. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið. - Skýrsla stýrihóps: Úttekt á viðskipta- og rekstr- 
arfrœðimenntun í Háskóla íslands , Háskólanum á Akureyri , Samvinnuháskólanum á Bif- 
röst og Tœkniskóla íslands. 1997, apríl. Reykjavík, Menntamálráðuneytið. - Sjá einnig 
sérstakan kafla um gæði og þróun aftar í þessu riti. 


19 


Digitized by v^ooQle 



„Skólinn setur sér skýra, vel afmarkaða og trúverðuga stefnu. w 
Helstu vandamál skólans tengjast „gömlum og mjög þröngum 
húsakosti og fjarlægð frá þéttbýli. Einkunnakerfið þyrfti að sam- 
ræma því sem gerist í öðrum háskólum“. 

„Sjálfsmatsskýrslan var sérstaklega vel unnin og gagnleg.“ 
„Inntak námsins uppfyllir þau markmið sem að er stefnt. Gott 
jafnvægi er milli fræðilegrar umfjöllunar og hagnýtra verkefna. 
Áherslan er á almennan undirbúning fyrir störf í viðskiptalífinu 
en ekki á sérhæfingu.“ 

„Námsefnið er í stöðugri endurnýjun og í takt við nýja strauma 
og áhersla lögð á að kynna hagnýta notkun í upplýsingatækni.“ 
„Kennslufræðileg uppbygging“ er „mjög til fyrirmyndar . . . Mik- 
il áhersla er lögð á hópstarf og virka þátttöku nemenda . . . Nem- 
endur á fyrsta og öðru ári . . . leysa verkefni í sameiningu.“ 
„Mikið er lagt upp úr traustum undirbúningi kennara.“ 

„Spyrja má hvort ekki eigi að samræma . . . rannsóknir . . . og 
setja þeim skýrari markmið.“ 

Námsmenn „höfðu gert ýtarlegan samanburð á skólum og voru 
ánægðir með sitt val. Flestir töldu að væntingar þeirra til náms- 
ins hefðu verið uppfylltar . . . Nemendur voru öruggir um at- 
vinnumöguleika sína.“ 

„Stefna skólans er símat og stöðug endurgjöf . . . Einkunnagjöf er 
nokkuð óvenjuleg . . . ágallar að einkunnakerfi skólans er ekki 
samræmt kerfum annarra skóla.“ 

„Fulltrúar nemenda sjá um kannanir á frammistöðu kennara og 
inntaki námskeiða. Niðurstöður eru opinberar öllum . . . Dæmi 
um að niðurstöður . . . hefðu leitt til breytinga.“ 

„Tölvuaðstaða er mjög góð. Bókasafnið er vel búið bókum og 
tímaritum . . . aðgangur að gagnabönkum og millisafhalánum. 

Nemendur hafa aðgang að tölvum og bókasafni allan sólarhring- 

• „ « 

ínn. 

„Húsnæðið er gamalt og óhentugt. Umhverfis er risið lítið skóla- 
þorp . . . Skólinn er fjarri helstu atvinnusvæðum sem torveldar 
náin tengsl . . . Töluvert er þó lagt upp úr þessum þætti með 
vinnslu verkefna í fyrirtækjum.“ 

„Alþjóðleg samskipti eru lítil en vilji til að efla þau . . . Skólinn er 
í samstarfi við háskóladeildina á Hvanneyri og Viðskiptaskor 
Viðskipta- og hagffæðideildar Háskóla íslands.“ 

Samkvæmt skýrslu stýrihópsins má bæta þessum atriðum við: 
„Markvisst hefur verið unnið að kennslufræðilegri uppbyggingu 


Digitized by v^ooQle 




Merki skólans: Lífsorka 
Ásmundar Sveinssonar. 


námsins, og eftirlit, miðlun athugasemda og upplýsinga til kenn- 
ara þótti til fyrirmyndar. w 

* Skólinn getur „fjölgað nemendum og aukið þannig hagkvæmni í 
rekstri w ; sagt er að námið í skólanum sé hlutfallslega dýrt vegna 
þess hve fáir námsmennirnir eru, en bent á að umsóknafjöldi gefi 
vissulega tækifæri til Qölgunar. 

* Skólinn hefur „viðhaldið tengslum w við atvinnulífið „með gesta- 
fýrirlesurum og verkefhum nemenda og kennara w . 

* „Rannsóknir kennara w eru „skilgreindar vítt og metur skólinn 


21 


Digitized by v^ooQle 


ráðgjafarstörf og þátttöku í nefndum og stjórnum . . . að upp- 
fylltum ákveðnum skilyrðum. w 

* „Meðalaldur“ er „hæstur í Samvinnuháskólanum“ og hann „er 
eini skólinn þar sem hlutfall kvenna meðal nýnema er hærra en 
karla.“ 

* Skólinn „hefur ekki boðið valsvið og er það talið styrkur hans 
miðað við þá sérstöðu sem hann hefur mótað sér. Hins vegar 
kann skortur á vali að há skólanum í framtíðinni.“ 

* „Virðist húsnæði bjóða upp á þann sveigjanleika sem nauðsyn- 
legur er til að brjóta upp hefðbundið kennsluform . . .“ 

* „Markvisst hefur verið unnið að kennslufræðilegri uppbyggingu 
námsins og eftirlit, miðlun athugasemda og upplýsinga til kenn- 
ara er tryggð. Við skólann er mikil áhersla lögð á hópstarf og 
nemendur á fyrsta og öðru ári eru t.d. látnir leysa verkefni í sam- 
einingu. Kennarar fá sérstaka þjálfun í kennslu áður en þeir taka 
til starfa með námskeiðum í kennslufræði, tölvunotkun og upp- 
lýsingatækni.“ 

* „Fyrirkomulag kennslumats“ er „til fyrirmyndar . . . Niðurstöður 
kennslumats opinberar og eru ræddar á kennarafundum og við- 
komandi kennurum veitt aðstoð við úrbætur.“ 


Á sama grunni 

Samvinnuskólinn og Samvinnuháskólinn á íslandi er elsti sam- 
vinnuskóli heims. í flestum eða öllum nágrannalöndum beggja 
vegna hafsins hafa starfað samvinnuskólar og starfa víða enn. Sem 
skipuleg stofnun með reglulegri starfsemi og heildstæðri náms- 
braut er íslenski skólinn elstur þeirra enda þótt fræðslustarf sam- 
vinnumanna eigi sér vitanlega lengri sögu t.d. meðal Breta, Frakka, 
Þjóðverja og Dana. 

Langt mál mætti hafa um þær hugsjónir og þær fyrirmyndir sem 
lágu til grundvallar stofnun skólans og þeim breytingum sem hann 
hefur tekið síðan. Jónas Jónsson frá Hriflu tengdi menntahugsjón 
lýðháskólahreyfingarinnar og Grundtvigs, áhrif frá Ruskin College 
í Oxford og breskum sérskólum saman við þarfir íslendinga fyrir 
verslunar- og félagsmálafræðslu í samvinnuanda. Þennan sama 
þráð tók séra Guðmundur Sveinsson upp við nýjar aðstæður. Hann 
bætti við nýjum viðhorfum í skólamálum og verslunarmálum og 
nýtti áhrif frá dönskum verslunarskólum og einnig frá norrænum 
heimavistarskólum sem lögðu áherslu á félagsmálaþjálfun og per- 


Digitized by v^ooQle 




sónuleikamótun. Er ekki ofmælt að séra Guðmundur skóp alger- 
lega einstæða menningarmiðstöð sem enn gætir um samfélagið allt 
í lífi og störfum Bifrastarmanna. 

Þegar hugmyndir um nýjar umbyltingar skólans komust á dag- 
skrá á níunda áratug 20. aldar var enn leitað til upprunans, ásamt 
virku tilliti til nýrra aðstæðna í skólamálum og atvinnulífi. Leitað 
var hugmynda meðal annars til héraðsháskólanna í Noregi, til sér- 
skóla á háskólastigi vestan hafs og fagháskóla í Þýskalandi og til 
danskra verslunarháskóla en ný áhrif frá lýðháskólahreyfingunni og 
ffá Ruskin College í Oxford skiptu sköpum. Á þessum grunni var 
stofnunin endurskipulögð með sérstöku og nánu tilliti til kennslu- 
ffæðilegra sjónarmiða. Mun Samvinnuskólinn og Samvinnuháskól- 
inn eini skólinn á íslandi sem á þvílíkan hátt er skipulagður á sam- 
felldum og hnitmiðuðum kennslufræðilegum grundvelli. 

Þegar þetta rit er skrifað velkjast menn ekki í vafa um það leng- 
ur að án umbyltinganna hefði Samvinnuskólanum á Bifröst ein- 
faldlega verið lokað og hann lagður niður þegar mest gaf inn á fley 
samvinnumanna í landinu undir lok níunda áratugar 20. aldarinn- 
ar. Ef svo hefði farið væri enginn Samvinnuháskóli starfandi hér- 
lendis nú. Gamalgrónir og úreltir fordómar í menntamálum ollu 
því að margir áttu um tíma örðugt með að sjá og viðurkenna að 
Samvinnuháskólinn veitti fræðslu og þjálfim á háskólastigi því að 
menn sáu háskóla í hillingum eða í fjarlægum stjörnumerkjum. 
Síðar urðu þessir sömu fordómar, sem skólanum var þó í og með 


Nýtt merki skólans: 
Kristján J. Eysteinsson 
form. skólanefndar og 
Guðmundur Bogason 
hönnuður. 


23 


Digitized by 



ætlað að vinna gegn, skólanum til stuðnings er hann fékk heimild 
og viðurkenningu til að brautskrá námsmenn með alþjóðlegu B.S.- 
námsgráðunni. Þá náði Samvinnuháskólinn stöðu sem allir vildu 
kannast við. 

Samvinnuskólinn var frá fyrstu tíð skilgreindur sem viðskipta- 
skóli og þó ekki síður jafnframt sem félagsmálaskóli. Með öllum 
þeim breytingum sem orðnar eru á þetta þó enn við um Samvinnu- 
háskólann. Námsbraut skólans miðast við störf að rekstri, viðskipt- 
um og stjórnun. í náminu er mikil áhersla lögð á félagsleg vinnu- 
brögð og félagslega þjálfun. Námsmenn eru eldri nú við námið og 
mótaðari og þroskaðari en þeir unglingar flestir sem áður sátu á 
bekkjum á Bifröst. Hitt hefur ekki breyst að félagsleg þjálfun og 
framkoma, hópvinna, ræðumennska og önnur fundarstörf skipta 
afskaplega miklu máli í því námi sem þar er stundað. Vikulegir 
sameiginlegir fundir stjórnenda skólans, kennara og námsmanna á 
sal og einnig sérstakar fundaræfingar og viðamiklar málsvarnir eru 
og til vitnis um þetta ásamt eiginlegu félagslífi. 

Samvinnuháskólinn er líklega, þegar þetta rit er skráð, einu leif- 
arnar af deildum Sambands íslenskra samvinnufélaga sem enn 
starfa í eiginlegum samvinnuanda. f skólanum er umfjöllun um 
samvinnustarf ekki einskorðuð við íslenskan samvinnurekstur, 
heldur er samvinna ástunduð í daglegu námi og störfum, hliðstæð- 
ur skoðaðar af miklu víðara vettvangi en stundum var áður og 
reynt að tengja samvinnu og samvinnuaðferðir á víðtækari hátt en 
áður var við námið og markmið þess og við framaleiðir náms- 
mannanna. Þannig hyggst þessi stofnun áfram standa fyllilega og á 
víðtækan hátt undir nafni sínu í framtíðinni ekki síður en hingað 
til. 

Samvinnuskólanum var í upphafi ætlað að vera lokastig skóla- 
göngu áður en starfsferill námsmanna í atvinnulífinu hæfist. Skól- 
anum var ætlað að veita fræðslu og þjálfun fyrir atvinnulífið í land- 
inu. Honum var ætlað frá upphafi að mennta og þjálfa námsmenn 
sína til starfa við rekstur, viðskipti og stjórnun og til þátttöku og 
forystu í félagsstarfi og til samvinnu við aðra yfirleitt. Fyrsti áfangi 
þeirra miklu breytinga sem urðu á skólanum á níunda áratug 20. 
aldar var nákvæm athugun upphaflegra markmiða stofnunarinnar 
og upphaflegrar stöðu hennar jafnt í menntakerfi þjóðarinnar sem 
á lífsferli námsmannanna. Að þessari athugun var unnið mánuðum 
saman áður en lengra var haldið í mótun tillagna um breytta skóla- 
skipan. Niðurstaðan varð sú að upphafleg markmið héldu gildi 


Digitized by v^ooQle 



sínu svo sem sjá má í markmiðs- og stefnuyfirlýsingu sem birtist 
m.a. í 2. grein skipulagsskrár fyrir Samvinnuháskólann 1990. 12 


Til framtíðar 

Eftir skoðun upphaflegra og sígildra markmiða varð niðurstaðan sú 
að þessi stofnun hefði enn mikilvægum hlutverkum að gegna og 
ætti því fullan rétt á sér til framtíðar við gerbreyttar aðstæður að 
öllu leyti. Hluti þessara hlutverka á síðustu árum fólst í því að taka 
frumkvæði og sækja fram í fylkingarbrjósti þeirrar umbyltingar í 
háskólamálum íslendinga sem hófst á síðara hluta níunda áratugar 
20. aldarinnar og enn stendur þegar þetta rit er skráð. Það er einnig 
til marks um þetta starf og þessi sjónarmið að Samvinnuháskólinn 
stendur framarlega meðal íslenskra fræðslustofnana í eigin þróun- 
arstjórnun og gæðastjórnun og þar hefur flest það þegar verið 
framkvæmt sem um þessar mundir er helst nefnt til nýmæla og 
ffamfara við sambærilegar evrópskar menntastofnanir. 13 Kemur 
þetta m.a. fram í miklu almennara og nánara samstarfi innbyrðis 
meðal allra kennaranna um kennslumál, vinnuaðferðir, námsefni 
og námsmat en yfirleitt hefur þekkst við íslenska háskóla og einnig 
í miklu virkara aðhaldi námsmanna og stofnunarinnar að kennur- 
um og vinnubrögðum þeirra en ella hefur viðgengist hérlendis. 

Um þessar mundir starfar Samvinnuháskólinn í þessum deild- 
um: 

* Rekstrarfræðadeild veitir tveggja ára menntun á háskólastigi og 
lýkur með Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræðum. 

* Frumgreinadeild veitir eins árs undirbúningsnám fyrir nám í 
rekstrarfræðum og er m.a. miðuð við námsmenn sem koma úr 
störfum í atvinnulífinu, hafa framhaldsskólamenntun en vantar 
upp á til að fullnægja inntökuskilyrðum Rekstrarfræðadeildar. 
Samhliða Frumgreinadeild veitir skólinn hliðstætt Undirbún- 
ingsnám þeim sem hafa stúdentspróf en vantar undirbúning í 
viðskiptagreinum. 

* Rekstrarfræðadeild II. veitir eins árs viðbótarmenntun að loknu 


12 Skipulagsskrá fyrir Samvinnuháskólann, nr. 73 frá 30. janúar 1990. Stjórnartíðindi 
1990 B-deild. 

13 Vísað er sem áður til t.d. Financial Times Survey. Management Education & Training. 
22. mars 1994. London, Financial Times. 



Merki Skólafélagsins. 


25 


Digitized by LjOOQle 




Merki Nemenda- 
sambandsins. 


Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræðum og lýkur með bakkalá- 
reat-prófi, B.S.-gráðu, í rekstrarfræðum. 

* Símenntunardeild annast starfsfræðslunámskeið í samstarfi við 
atvinnufyrirtæki og stofnanir. 

* Rannsóknar- og ráðgjafarstöð vinnur að margvíslegum fræðileg- 
um og hagnýtum verkefnum háskólastofnunar. Á vegum hennar 
starfa kennarar Samvinnuháskólans að fræðilegum verkefnum, 
ritstörfum og ráðgjöf. Árið 1998 var gerð sérstök skipulagsskrá 
fyrir Stofnun Jónasar Jónssonar frá Hriflu 14 sem ráðgjafar- og 
rannsóknastofnun í tengslum við Samvinnuháskólann, og var 
henni m.a. ætlað að starfa með Rannsóknar- og ráðgjafarstöð- 
inni. 

* Upplýsingamiðstöð Samvinnuháskólans hefur tekið við þeim 
hlutverkum sem Bókasafn Samvinnuháskólans gegndi áður, auk 
nýrra verkefna við upplýsingamiðlun, fjartengingar, tölvutæk 
gögn og umsjón tölvubúnaðar. 

* Auk þessara deilda starfrækir skólinn Nemendagarða, og samtök 
námsmanna sjá m.a. um Kaupfélag, Mötuneyti, blaðaútgáfu og 
önnur félagsleg viðfangsefni. Enn fremur á Samvinnuháskólinn 
aðild að rekstri hitaveitu og leikskóla. 

Stjórnkerfi Samvinnuháskólans ber flest einkenni háskólastofn- 
unar. Stjórnun háskólastofnunar miðast ekki síst við svo nefnt 
„akademískt jafningjalýðræði w meðal fastráðinna kennara, sérfræð- 
inga og stjórnenda, en stjórnkerfi Samvinnuháskólans miðast einn- 
ig við mikla og virka aðild námsmanna að stjórnuninni, svo og við 
yfirumsjón og aðhald óháðrar skólanefndar og sérstakra óháðra 
dómnefnda. Slíkt stjórnkerfi getur að sönnu reynst seinvirkt og 
reikult, en í Samvinnuháskólanum er reynt að koma í veg fyrir slíkt 
með ýmsum skipulagsákvæðum, m.a. með frumkvæði rektors og 
með tíðum reglulegum samráðsfundum. 15 Háskólastofnun er í eðli 
sínu tiltölulega frjálst samfélag sérfræðinga sem hver um sig verður 
að fá að njóta frjálsræðis og svigrúms innan takmarka sem aðhald 


14 Sjá: Skipulagsskrá fyrir Stofnun Jónasar Jónssonar frá Hriflu , 5. desember 1997 (stað- 
fest árið 1998). 

15 Alkunna er að háskólar í veröldinni lúta misjafnlega virkri forystu. Ralf Dahrendorf 
fv. rektor London School of Economics heldur því t.d. fram að „A university neither 
wants nor needs to be run“ í nýlegu riti um sögu þess skóla (Dahrendorf, R. 1995. LSE: 
A History ofThe London School ofEconomics and Political Science , 1895-1995. Oxford 
University Press). Samvinnuháskólinn hefur ekki valið þann kost sem tilvitnuð fullyrð- 
ing lýsir. 


Digitized by 


Google 



og ábyrgð setja. Varðandi Samvinnuháskólann er þess sérstaklega 
að geta í þessu efni að skólinn og starfsmenn hans njóta ekki þess 
öryggis eða þeirrar verndar sem stofnanir í ríkiseigu njóta enda er 
skólinn alveg háður fræðslumarkaði sínum, þeim fjölda einstak- 
linga sem til hans leitar ár hvert eftir því sem hann hefur að bjóða. 
Þessi staða setur einnig mark sitt á stjórnun Samvinnuháskólans og 
þar er árlega unnið sameiginlega að gæðastjórnun og þróunarverk- 
efnum m.a. til þess að mæta óskum þessa markaðar sem best. 

Fjölþjóðlegur samanburður leiðir í ljós að skólasetrið á Bifröst í 
Norðurárdal í Borgarfirði er í sambærilegri fjarlægð frá höfuðborg- 
inni við það sem best þykir nú um stundir um slíka fagháskóla víða 
erlendis. Skólasetrið setur mjög mót sitt og mynd á allt skólalífið og 
veitir einnig æskilega aðstöðu til einbeitingar og aleflingar í námi 
og þjálfun. Með tilliti til framfara í samgöngumálum, sem jafngilda 
hreinni byltingu t.d. á síðasta áratug, er full ástæða til að minna á 
þá staðreynd að aðrir staðir í landinu eru ekki betur til slíkrar starf- 
semi fallnir en Bifröst. Auk annars skal minnt á að auðvelt er að 
notfæra sér frá Bifröst öll helstu rannsóknabókasöfn landsins í 
Reykjavík og einnig hefur reynsla sýnt að auðvelt er að heimsækja 
fyrirtæki og stofnanir þangað og fá fyrirlesara og aðra gesti þaðan. 
Framvinda í fjartengingum og gagnasendingum hefur og gerbreytt 
öllum fjarlægðum. Úreltir fordómar eru enn fyrir hendi á íslandi í 
þessu efni og er ástæða til að kveða þá niður. 

Aðsókn að Samvinnuskólanum forðum var jafnan mjög mikil og 
miklu meiri en unnt var að verða við vegna húsnæðis og annarra 
aðstæðna. Hið sama á enn við um Samvinnuháskólann á Bifröst. 
Aðsókn er reyndar ekki óbrigðull mælikvarði en ásamt öðru hníg- 
ur hún að ótvíræðri ályktun. Allt bendir til þess að í Samvinnuhá- 
skólanum eigi að halda áfram að stefna að sama marki sem unnið 
hefur verið að um margra áratuga skeið. 

Að sömu niðurstöðu hníga upplýsingar um árangur og farsæld 
margra brautskráðra námsmanna Samvinnuháskólans. Og vitan- 
lega er frami, velgengni og framlag námsmannanna á ferli sínum að 
námi loknu sú kynning eða auglýsing sem langmestu máli skiptir 
fyrir fræðslustofhun í bráð og lengd. 

Það getur verið erfitt að halda sjálfstæði og sérstöðu stofnunar af 
því tagi sem Samvinnuháskólinn er. Hún er alveg háð þeim mark- 
aði sem hún þjónar, þ.e. aðsókn hæfra námsmanna sem síðar láta 
gott af sér leiða í þjóðfélaginu. Starfsmenn, stjórnendur og náms- 
menn þurfa oft að minna sjálfa sig á markmiðin og reglurnar, sér- 


27 


Digitized by v^ooQle 



stöðuna og kröfiirnar sem uppfylla ber. Sérstaða og sjálfstæði út- 
heimtir enn fremur mikla sérstaka skipulagsvinnu og rækilegar eig- 
in reglugerðir. En þessi forystustofnun um mótun og þróun nýrrar 
gerðar háskólafræðslu fyrir atvinnulífið við íslenskar aðstæður er 
orðin föst í sessi og á tvímælalaust að halda áfram að gera náms- 
fólki sínu og þjóðinni allri mikið gagn um langa framtíð. 


Digitized by v^ooQle 



II. hluti 


Líðandi stund 


Veganesti 

Allri fræðslustarfsemi er ætlað að verða einhvers konar veganesti 
sem fræðsluþegi getur einhvern tíma síðar nýtt sér. 

Mjög aukin almenn skólaganga er mikilvægur þáttur samfélags- 
þróunarinnar á íslandi síðustu þrjá áratugi 20. aldarinnar. 16 Skólum 
hefur fjölgað verulega, fjölbreytni námsffamboðs hefiir margfaldast 
og almenn formleg skólaganga er orðin miklu lengri en áður hafði 
tíðkast. Alveg sérstaklega á þetta við um framhaldsskólastigið og 
háskólastigið í landinu. 17 Upplýsingar, þekking og þjálfiin eru orðn- 
ar einhverjar mikilvægustu auðlindir samfélagsins og hagkerfisins, 
og að sama skapi er ffæðslustarfsemin orðin að undirstöðuatvinnu- 
vegi. Til þessa hefur verið litið á fræðslustarfsemina sem nokkurs 
konar aukagetu í atvinnulífinu, en á næstunni verður það álit að 
breytast og ffæðslumálefhi verða að hljóta sams konar forgang og 
t.d. fiskveiðarnar hafa notið hingað til. Hlutverk og staða fræðsl- 
unnar hefiir og gerbreyst. í næstu framtíð verða t.d. rannsókna- og 
tilraunastofnanir í fræðslumálum jafnmikilvægar sem sams konar 
stofhanir í fiskvinnslu, byggingariðnaði eða öðrum atvinnugrein- 
um fyrir lífsafkomu og möguleika þjóðarinnar. 

Allt þetta hefur haff byltingarkennd áhrif á fræðslustarfsemi 
landsmanna nú þegar enda þótt margt sé enn ógert og mörgu 
ábótavant. Vitanlega hlaut þessi framþróun að snerta þá skóla sem 


16 Þessi kafli styðst að hluta við ritgerð höfundar: Jón Sigurðsson. 1996. „Stórt orð Há- 
kot. Framlag til umræðu um háskólamál“. Skírnir , hausthefti. Rvík. 

17 Sjá um þetta t.d.: Jón Sigurðsson. 1988. Expansion and Diversification. An Outline of 
the Development of Secondary Education in Iceland 1966-1986. San Rafael, Columbia 
Pacific University (Ritgerð þessi er m.a. til á Þjóðarbókhlöðu og Bókasafni Kennarahá- 
skóla íslands). 


29 


Digitized by 


Google 



Fyrsta setning á 

háskólastigi á Bifröst. fyrir voru. Á viðskiptasviði störfuðu hér lengst af aðeins tveir fram- 
haldsskólar, Samvinnuskólinn og Verzlunarskóli íslands. Nú voru 
viðskiptabrautir opnaðar um land allt við framhaldsskólana og 
urðu brátt ein fjölmennasta námsbraut skólakerfisins. Samvinnu- 
skólinn á Bifröst varð að mæta þessum umskiptum. Við þetta bætt- 
ist síðan sú staðreynd að héraðsskólunum hnignaði mjög um þess- 
ar mundir og flestir þeirra heltust með árunum úr lestinni. Athygl- 
in beindist að nýjum og vaxandi skólum í þéttbýlisstöðunum og 
aðrir kostir virtust yfirleitt áhugaverðari en heimavistarnám í dreif- 
býli. 

Einmitt á þessu sama skeiði voru áherslur í samvinnustarfinu og 
samvinnuhreyfingunni á íslandi að breytast. í sem allra skemmstu 
máli má orða það svo að áhugi manna, einnig í þeim röðum, á 
Samvinnuskólanum minnkaði mjög og sú virðing sem stofnunin 
hafði notið hjaðnaði og gleymdist jafnvel að nokkru leyti. Þegar á 
níunda áratuginn leið varð það smám saman æ ljósara að sam- 
vinnuhreyfingin hafði hvort eð er ekkert bolmagn til að standa að 
skólanum af neinum myndarskap. Dró og að því að starfsemi Sam- 
bands íslenskra samvinnufélaga lyki. 

Kostir Samvinnuskólans um miðjan níunda áratug 20. aldarinn- 
ar virtust einkum þeir sem nú skal greina: 

* Fyrir augum var hljóðlát hægfara hnignun að hætti margra hér- 
aðsskólanna og samvinnuhreyfingarinnar. 

* Öðrum kosti var um það talað að breyta skólanum í undirdeild í 
Fræðsludeild Sambandsins í Reykjavík, flytja leifar skólans þang- 
að og fela þeim aðeins umsjá starfsfræðslunámskeiðanna fyrir 


30 


Digitized by v^ooQle 



Fyrsta skólahátíð á 

samvinnufélögin en leggja reglulegt skólahald alveg niður. I háskólastigi á Bifröst. 
reynd hefði af þessu leitt að skrifborð eitt á skrifstofu Sambands- 
ins hefði borið nafn skólans. 

* Þriðji kosturinn var sá að skilgreina skólann að nýju á grundvelli 
markmiða hans og breyta starfseminni til samræmis við breyttar 
ytri samfélagsaðstæður. 

Þessi þriðji kostur var valinn. í forystu samvinnuhreyfingarinnar 
hölluðust flestir helst að öðrum valkostinum og þriðji kosturinn 
þótti ýmsum þar og annars staðar ganga órum næst. Meðal annars 
af þeirri ástæðu varð að vinna að ff amgangi málsins í tveimur skýrt 
afmörkuðum áföngum. Fyrst var skólastigi breytt 1986 innan 
ramma framhaldsskólastigsins og Samvinnuskólaprófið varð jafn- 
framt stúdentspróf ffá Bifröst. Síðan var stökkið tekið 1988 inn á 
háskólastigið í sömu svifúm og Háskólinn á Akureyri, Tölvuháskóli 
Verzlunarskóla íslands og háskóladeildir Tækniskóla Islands voru 
að taka til starfa. 18 Hugmyndum um Samvinnuskólann sem sér- 
skóla á háskólastigi var tekið af algeru skilningsleysi þegar þeim var 
fyrst hreyff. 19 í umræðum innan forystu samvinnuhreyfingarinnar 


18 Sjá m.a. sérstaka yfirlitskafla um þessar breytingar á starfsemi skólans aftar í þessu 
riti. 

19 Bandarískur fræðimaður (Fox, G.Th. 1990. Cocoon or Butterfly? A study of schools that 
have transformed themselves to university level education. Reykjavík, Menntamálaráðu- 
neytið) sem ritaði um íslensk háskólamál fyrir Menntamálaráðuneytið telur að Sam- 
vinnuskólinn hafi komist hjá opinberum andmælum vegna þess hve hljóðlega um- 
breyting skólans var framkvæmd: „The Samvinnuhaskoli (svo) has gone about the 


31 


Digitized by v^ooQle 



var m.a. minnst á „algert brjálæði að halda að hægt sé að reka há- 
skóla þarna uppi í hrauni “. 20 Rétt er að hafa í huga að þessar um- 
ræður áttu sér stað áður en vitneskja var orðin almenn t.d. um 
árangur af starfsemi Háskólans á Akureyri og Tölvuháskóla Verzl- 
unarskólans eða um ýmsar sérstakar hagnýtar námsbrautir við Há- 
skóla íslands og Tækniskólann sem þá höfðu nýlega tekið til starfa. 
Það er einnig að hinu leytinu ljóst að aðeins mjög skömmum tíma 
eftir að þetta stökk upp á háskólastig var tekið hafði Menntamála- 
ráðuneytið ákveðið að ekki skyldi Qölga sérstökum háskólum frek- 
ar í landinu . 21 

Eins og áður hefur verið vikið að var það úrræði sem Samvinnu- 
skólanum var kosið eðlilegasti kosturinn þegar á allt er litið. Vitan- 
lega var í mikið ráðist og leiðin sást ekki gjörla framundan fremur 
en endranær. En mælistikurnar sáust: Upphafleg og varanleg mark- 
mið skólans virtust enn halda fullu gildi sínu. Staða og markmið 
skólans hæfðu ágætlega víðtækri skilgreiningu háskólastigsins sem 
var að nema land hérlendis. Háskólastigið var einfaidlega, að 
breyttu breytanda, sambærilegt við upphaflegt skólastig S’amvinnu- 
skólans. Þarfir samfélagsins fyrir fræðslu og menntun á því sviði 
sem skólinn hugðist bjóða voru ótvíræðar og vaxandi. Fjölþjóðleg- 
ur samanburður hneig mjög eindregið að því að styrkja þessar 
ályktanir, og hið sama hefur reynslan síðan gert. 

Rétt er að taka fram að aðstæður skólans voru á marga lund erf- 
iðar í þessum breytingum. Ekkert fjármagn var fyrir hendi til að 
ráðstafa sérstaklega til undirbúnings eða þróunarstarfa. Engin upp- 
stytta mátti verða í reglulegu starfi enda lá fyrir að stöðvun eða taf- 
ir á reglulegu starfi hefðu riðið stofnuninni að fullu þegar í stað. 
Enginn aðili var til þess reiðubúinn að kosta neinu til þessa verk- 
efnis umfram venjubundnar reglulegar fjárveitingar úr ríkissjóði. 
Og enginn aðili var tilbúinn til þess að standa fyrir því að störf yrðu 
hafin á ný ef stöðvun hefði orðið t.d. vegna undirbúnings, þjálfun- 


change to haskolstig (svo) so quietly that no university voice was publicly raised“ (bls. 
30). Um þetta urðu hins vegar talsverðar deilur innan skólans þar sem m.a. forystu- 
menn námsmanna töldu mikið auglýsingaátak nauðsynlegt strax. 

20 Vitnað er til ummæla í umræðum á fundi í stjórn Sambandsins 9. febrúar 1988. 

21 Sjá t.d. Til nýrrar aldar. Framkvœmdaáœtlun Menntamálaráðuneytisins í skólamálum 
til ársins 2000. 1991. Reykjavík. Víða er stuðst við þetta yfirlitsrit í þessum kafla. Þar er 
á bls. 135 m.a. vikið að því atriði sem hér er nefnt. Reyndar lá þessi afstaða til hugsan- 
legrar ffekari fjölgunar skóla á háskólastigi fyrir þegar við árslok 1989. 


Digitized by UiOOQle 



ar starfsmanna eða annarra ástæðna . 22 Af sjálfu leiðir að engar 
nefhdir voru settar til að fjalla um málið. Og vitaskuld tókst þetta 
ekki án árekstra og átaka innan skólans sem umhverfis. 


Háskólastigið 

Þróun og efling háskólastigsins hófst seint hér á landi ef miðað er 
við framvinduna í nágrannalöndunum beggja vegna hafsins. Gaml- 
ir fordómar urðu hér mjög lífseigir og hafa enn ekki horfið með 
öllu. Ef til vill má segja að landlægur misskilningur á þessu sviði 
stafi meðal annars af orðalagi. Hér á landi varð það að ráði á sínum 
tíma að „þjóðskólahugmynd" Jóns Sigurðssonar forseta, í breyttri 
mynd reyndar, var nefnd „Háskóli íslands“. Almennt virðast hug- 
myndir manna hérlendis síðan hafa miðast við að orðin „háskóli" 
og „háskólastig" séu í raun samheiti og að slíkar stofnanir hafi all- 
ar sömu megineinkenni, markmið og samfélagsstöðu, og að allt 
þetta sjáist og hljóti að miðast við það sem tíðkast í Háskóla íslands 
í Reykjavík. Jafnframt hefur falist í þessum misskilningi sú afstaða 
að eina alþjóðlega fyrirbærið sem máli skiptir í þessu efni sé „Uni- 
versitas 11 , „universitet", „Universitát", „university", „université“ 
o.s.frv., enda þótt alkunna sé að stofnanir á háskólastigi erlendis eru 
af ýmsu öðru tagi, svo sem „universitetscenter“, „college“, „poly- 
technic“, „hojskole", „högskola", „Hochschule 11 , „Fachhochschule“, 
„Gesamthochschule“, „Berufsakademie“, „Beamtenhochschule“, 
„community college“, „distriktshojskole", „business college", „hand- 
elshojskole", „teknikum“, svo og margs konar „institutes" eða 
„schools" „for higher studies" eða „for further studies“, og enn má 
nefna „école normale supérieure“, „école des hautes études“, 
„institute of technology“, „Technische hochschule", „Collége“, og 
mörg önnur afbrigði og heiti eru þekkt víða. 

Þegar hugmyndir komu fram hér á landi um aðrar tegundir „há- 
skóla“ sem ekki virtust alveg sambærilegar við Háskóla íslands, 
meðal annars miðaðar við áðurnefndar alþekktar fyrirmyndir og 
hliðstæður í mörgum nágrannalöndum, fannst ýmsum hérlendis 


22 Gerð er grein fyrir breytingum og þróun í hverri árlegri Starfsskýrslu skólans. Einnig 
skal aftur minnt á greinar Jóns Sigurðssonar í Árbókum NSS XI. og XII. bindi, svo og: 
Jón Sigurðsson. 1988. „Sjötugur Samvinnuskóli og síungur þó“. Hermes , afmælisrit 
NSS. 


33 


Digitized by v^ooQle 



að í þessu væri eitthvað nýstárlegt og grunsamlegt á seyði og eigin- 
lega væru menn að veifa fölsku flaggi, líklega helst til upphefðar 
sjálfum sér. Yfirvöldin voru í nokkrum vafa um hvað nefna skyldi 
þetta framtak í fyrstunni. Um nokkurt skeið var af opinberri hálfu 
notað orðalagið „sérskóli“ og „sérskóli á háskólastigi“ til að tákna 
þessi nýmæli hérlendis og mun vera þýðing á breska heitinu „col- 
lege of higher education“ eða „H. E. college“. Einnig var um skeið 
talað nokkuð um sérstakt „sérskólastig“. 23 Upp á síðkastið virðist 
þróunin hafa orðið sú að merking íslensku orðanna „háskóli“ og 
„háskólastig“ hafi breyst og víkkað enda heyrist sjaldnar talað um 
„sérskólastig“ nú. 

Samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum skilgreiningum merkir 
„háskóli“ og „háskólastig“ umfram annað menntastofnun sem m.a. 
veitir sérhæfða fræðslu námsmönnum sem áður hafa lokið form- 
legri skólagöngu um 12 til 13 skólaára skeið. 24 Að öðru leyti er fjöl- 
breytni með ólíkindum í þeim stofnunum sem um ræðir. 

Örstutt yfirlit um helstu sameiginleg einkenni háskólastigsins 
eins og það er skilgreint nú á dögum á Vesturlöndum er sem hér 
segir: 25 

* Grundvallaratriði er staða stofnunar innan fræðslukerfisins og 
tengsl við önnur stig eða áfanga þess. Þá er gert ráð fyrir að 1. stig 
kerfisins sé grunnstig, grunnskóli og jafnvel einnig forskóli eða 
leikskóli; 2. stig sé miðstig, framhaldsskóli og sérskólar, en á 3. 


23 Að því er Jónas Pálsson fv. rektor Kennaraháskóla íslands hefur tjáð höfundi voru 
menn á báðum áttum um breytingu á nafni Kennaraskólans á sínum tíma. Einnig hef- 
ur Þorvarður Elíasson skólastjóri Verzlunarskóla íslands tjáð höfíindi að nafn skólastigs 
hafi þótt miklu skipta er Tölvuháskóli Verzlunarskólans hóf starfsemi og með því nafni. 
- Um breytingu skólastigs nokkurrar sérskóla sjá: Fox, G.Th. 1990. Cocoon or Butterfly? 
A study of schools that have transformed themselves to university level education. Reykja- 
vík, Menntamálaráðuneytið. 

24 Sjá um þetta m.a.: World Guide to Higher Education. 2nd Ed. 1982. Paris, Unesco. Sjá 
einnig: Clark, B.R.(ritstj.) The School and the University. 1988. Berkeley, University of 
California. Sjá enn fremur: Jón Sigurðsson. 1989. Keeping Abreast ofthe Times. A Report 
of a Transformation of an Icelandic College in the Context of Educational Administration 
and of Instructional Methodology. San Rafael, Columbia Pacific University (Ritgerð þessi 
er m.a. til á Þjóðarbókhlöðu og á Bókasafni Kennaraháskóla íslands). 

25 Hér er að nokkru leyti fylgt framsetningu í: Jón Sigurðsson. 1989. Keeping Ahreast of 
the Times. (bls. 40-43). - Upptalning sú sem hér fer á eftir, svo og aðrar slíkar í þessu 
riti, er ekki tæmandi og atriðum ekki raðað eftir mikilvægi o.þ.h., því verður hér ekki 
notuð tölusetning liða. 


Digitized by UiOOQle 



stigi taki háskólar við. Á ýmsum tungumálum eru samsvarandi 
heiti notuð: íyrsta stig eða grunnstig, annað stig, þriðja stig. 26 

* Miklu máli skiptir lengd formlegrar skólagöngu sem námsmað- 
ur hefur áður lokið, yfirleitt 12 eða 13 skólaár sem áður segir. 
Hér á landi er nú miðað við 10 ár grunnskóla, áður 9 ár, og 4 ár 
framhaldsskóla, að vísu með skólaári sem teljast verður stytt eða 
skert miðað við fjölþjóðlegan samanburð. 

* Lífaldur námsmanns tengist fyrrnefndum atriðum. Á íslandi eru 
námsmenn yfirleitt orðnir 19 eða 20 ára þegar háskólanám hefst. 
Að sjálfii leiðir að kröfur um t.d. starfsreynslu tilheyra aðallega 
háskólastiginu eða síðari áföngum framhaldsskólastigs. 

* Samsetning fræðsluþátta er mikilvægt einkenni sem aðgreinir 
skólastig. í upphafi skólagöngu vega uppeldislegir þættir mest og 
stig af stigi eykst umfang annarrar þekkingarmiðlunar og þjálf- 
unar. Á háskólastigi eru uppeldislegir þættir í venjulegri merk- 
ingu horfnir, a.m.k. að langmestu leyti. 

* Sérhæfing í náminu vex stig af stigi eftir því sem lengra líður á 
skólagönguna. Almennt er ráð fyrir því gert að nám á háskóla- 
stigi sé býsna sérhæft þótt ekki séu allar námsbrautir skilgreind- 
ar á sama hátt hvað þetta varðar, a.m.k. ekki á fyrstu áföngum 
háskólanámsbrautar. 

* Skólastig greinast einnig af því hve mikið af frumkvæði, ábyrgð 
og ákvörðunum hvílir á námsmanninum og hve mikið á kenn- 
urum eða öðrum starfsmönnum skóla. Að sama skapi skiptir 
vægi margs konar sjálfstæðra eða hálfsjálfstæðra verkefna náms- 
manna miklu máli. Á háskólastigi á námsmaður að mestu að sjá 
um sig sjálfur, einn eða í hópi annarra námsmanna. 

* Skipting námstíma er tengd þessu, þ.e. hve mikill hluti námstíma 
á sér stað undirbeinni leiðsögn eða umsjón kennara, í kennslu- 
stundum o.þ.h., og hve mikill hluti í sjálfsnámi námsmanns eða 
í eigin ffjálsum tíma hans. I grófum dráttum má segja að á fram- 
haldsskólastigi á íslandi séu u.þ.b. tveir þriðjungar vikulegs 
námstíma undir umsjón kennara, en varðandi háskólastigið má 
varpa frarn þeirri almennu en að vísu ónákvæmu lýsingu að 
hlutföllin snúist við og aðeins nálægt þriðjungi reglulegs vikulegs 
námstíma eigi sér stað undir beinni leiðsögn eða umsjón kenn- 
ara; ffá þessu eru þó margvísleg frávik á háskólastiginu. 


26 Á ensku t.d.: „primary“ eða „elementary“ „secondary“, „tertiary“. 


35 


Digitized by v^ooQle 



* Sambærileg mælistika greinir hve mikill hluti námsefnis er tek- 
inn beint úr kennslubókum o.þ.h. og hve mikill hluti þess á hinn 
bóginn er ávöxtur sjálfstæðrar fræðilegrar könnunar, sannleiks- 
leitar eða fræðilegrar túlkunar sem fer fram í eða með náminu af 
hálfu kennara með eða án beinnar aðildar eða aðstoðar náms- 
manns. I þessu skiptir einnig máli hve mikið vægi fyrri niður- 
stöður rannsókna og sammæli um þær hafa í námsefni - and- 
spænis fræðilegum vangaveltum, efasemdum, röksemdafærslum 
án endanlega viðurkenndrar niðurstöðu og andspænis nýrri 
þekkingarleit eða þjálfun í samstarfi kennara og námsmanna. 
Hið síðast nefnda tilheyrir háskólastiginu umfram allt. 

* Þá er það skýrt einkenni hve miklu máli önnur starfsviðfangsefni 
skipta í rekstri fræðslustofnunar, auk eiginlegrar fræðslu náms- 
manna. Er þá einkum átt við rannsóknastörf, en einnig önnur 
skilgreind skyldustörf svo sem síðar greinir. 

* Loks skiptir það verulegu máli í greiningu skólastigs hve mikil- 
væg er alþjóðleg tilvísun í viðfangsefnum, vinnubrögðum og 
mælistikum í starfseminni, hve almennt er vísað til eða höfðað til 
alþjóðlegra viðhorfa, þekkingar, samsvörunar, samanburðar eða 
krafna. Á háskólastigi er að því stefnt og ráð fýrir því gert að 
starfið fullnægi mælistikum og kröfum sem margar þjóðir virða 
sameiginlega, og þar er notuð alþjóðleg reynsla og námsefni og 
niðurstöður rannsókna af alþjóðlegum vettvangi. Á háskólastigi 
er enn fremur miðað við það og á það lögð sérstök áhersla að 
prófgráður standist alþjóðlegan samanburð og kröfur. 

Þær mælistikur sem hér hafa verið nefndar gefa augljóslega færi 
á mikilli Qölbreytni og innbyrðis mun enda þótt um viðurkennt 
háskólastig sé að ræða. En fjölbreytnin eykst enn þegar litið er til 
annarra þátta sem einkenna háskólastofnanir. Skulu nokkrir meg- 
inþættir nefndir til glöggvunar en aðeins lauslega með efnið farið: 

* Mjög fjölbreytilegt er hvernig háttað er skilum stofhunarinnar 
andspænis fýrra skólastigi, þ.e. hver er í einstökum atriðum túlk- 
un sumra þeirra atriða sem hér voru nefnd næst á undan, inn- 
gönguskilyrði o.s.frv. Kunn eru dæmi um mjög náin tengsl við 
fyrra skólastig og „auðvelt flæði“ námsmanna á milli, en einnig 
eru kunnar stofhanir sem leggja aðaláherslu á eigin skilyrði og 
inntökuprófanir án formlegs tillits til fyrri skólagöngu eða 
fræðslukerfis. 


Digitized by v^ooQle 



* Enn fremur er það með ýmsum hætti hve mikil áhersla er lögð í 
starfseminni á rannsóknir og hve mikil á fræðslu námsmanna, 
leiðsögn við þá o.s.frv. Miklu getur varðað hvort stofnun er fyrst 
og ffemst eða einvörðungu rannsóknastofhun eða t.d. aðallega 
eða eingöngu kennslustofnun á háskólastigi. Þegar nánara er að 
gætt kemur í ljós að mjög margvíslegur stigsmunur er á einstök- 
um háskólum, háskólastofnunum og háskóladeildum að þessu 
leyti. 

* Þá má enn vega og meta hve mikil áhersla er lögð á svo nefndar 
„hreinar w , „hrein-ffæðilegar u , „kennilegar“ eða „grundvallarleg- 
ar w vísindarannsóknir og hve mikil á hagnýtingu, beitingu eða 
túlkun niðurstaðna úr rannsóknum. í sumum stofnunum eru 
sérfræðistörf, ráðgjöf o.fl. viðurkennd að einhverju marki eða 
jafnvel til jafns við rannsóknir. 

* Stofhanir skiptast innbyrðis effir því hve mikil áhersla er lögð í 
ffæðslustarfinu á undirbúning til vísindalegra starfa, rannsókna 
o.s.ffv. og hve mikil á undirbúning til annarra starfa, annars veg- 
ar þá til stjórnsýslu- og embættisstarfa af einhverju tagi eða hins 
vegar til starfa á öðrum sviðum samfélagsins, svo sem á sviði 
heilsugæslu, í menningarlífi, við verklegar og tæknilegar fram- 
kvæmdir eða í öðrum greinum atvinnulífsins. 

* Innbyrðis eru háskólastofnanir mjög ólíkar effir því hve mörg 
svið viðfangsefna eða fræða sama stofnun annast, og þá t.d. með 
sjálfstæðum deildum eða sérskólum, eða hvort stofnunin ein- 
beitir sér að einu sviði, einni grein, eða aðeins fáum saman. 

* Það hefur og sitt að segja hvort stofnunin er sjálfstæður aðili eða 
hluti stærri heildar, svo sem t.d. ríkisvaldsins, almannasamtaka 
eða fýrirtækjasamtaka o.s.frv., og hvort hún leikur einhver tiltek- 
in stjórnunar-, þjálfunar- eða ráðgjafarhlutverk í slíkri heild. 

* Svipuðu máli gegnir um það hver tengsl stofnunarinnar eru að 
öðru leyti við fræðilegt umhverfi sitt, eða við samfélagslegt eða 
stjórnmálalegt umhverfi, við hagrænt eða viðskiptalegt umhverfi 
sitt, eða við nágrenni sitt eða landshluta. 

* Lengd námsbrautar eða námsbrauta stofnunar setur mark á 
stofnunina. Margar háskólastofnanir starfa við fyrstu áfanga há- 
skólastigs en aðrar við ffamhaldsnámsbrautir háskólastigsins, og 
mjög margar við hvort tveggja. I mörgum löndum, t.d. þar sem 
breskar hefðir ráða, er gerður svo skýr munur á almennum 
grunnáföngum háskólastigs annars vegar og hins vegar áföngum 


37 


Digitized by v^ooQle 



framhaldsnáms, stjórnsýslunáms og rannsóknanáms að réttmætt 
er að tala fullum fetum um tvö aðgreind skólastig fremur en að- 
eins eitt háskólastig eins og gert er t.d. hér á landi. 

* Innra stjórnkerfi stofnunarinnar setur auðvitað mjög mark á 
hana. Mjög mörgum háskólastofnunum er stýrt með „akadem- 
ísku jafningjalýðræði“ meðal kennara, rannsóknamanna og ann- 
arra sérfræðinga, jafnvel með aðild námsmanna, með umsjón og 
aðhaldi óháðra nefnda o.s.frv., eða með einhverjum öðrum lík- 
um hætti. Mörg mismunandi stig eru kunn í því að hve miklu 
leyti vísindamenn, kennarar og rannsóknamenn, taka þátt í 
stjórnun háskólastofnunar. 

* Mjög tengdir þessu eru starfshættir ýmsir, svo sem hvernig starfs- 
menn, rannsóknamenn, sérfræðingar og kennarar eru valdir til 
starfa. Margvíða koma óháðar dómnefndir við sögu, jafnvel skip- 
aðar með fjölþjóðlegri aðild. Víða um lönd mynda starfsmenn 
háskóla einhvers konar hefðhelgaða virðingarstiga með gamal- 
grónum alþjóðlegum starfstitlum, svo sem „aðjúnkt“, „lektor w , 
„dósent“ og „prófessor“, eða „lecturer“, „reader“, „assistant pro- 
fessor“, „associate professor“ og jafnvel einnig „senior professor“ 
o.s.ffv. Þá skiptir það og máli hvað er um innri skiptingu starfs- 
hlutfalla hvers og eins að segja, svo sem milli þátta fræðslu, rann- 
sókna, stjórnunar, ráðgjafar, útgáfustarfa o.þ.h. og loks hvernig 
háttað er frjálsræði kennara og rannsóknamanna og hvernig hag- 
að er því aðhaldi sem þeir sæta. 

Á grundvelli þeirra atriða sem nefnd hafa verið hér framar - og 
annarra sem ekki eru nefnd hér - er stofnunum á háskólastigi skipt 
í afar marga flokka og tegundir. Einkenni, flokkun og skilgreining- 
ar fara einnig talsvert eftir löndum og ríkjum og eiga sér sögulegar 
forsendur. í mjög grófum dráttum má segja að þessar tegundir há- 
skólastofnana séu nú um stundir einna algengastar í nágrannalönd- 
um íslendinga: 

* Fyrst skal nefna „fræða- og vísindasetur“, ,,fjölfræðasetur“ eða 
„fjölvísindasetur“, „margfræðasetur“ eða jafnvel „alfræðasetur“. 
Þessi orð eru tilraun til að þýða nokkuð af andanum sem þykir 
varðveittur í latneska orðinu „Universitas“, en orð af þessum 
stofni eru notuð í flestum Vesturlandamálum um þessa sögu- 
frægu og algengu tegund rannsókna-, fræðslu- og vísindastofn- 
ana . 27 Slík stofnun er oftast í reynd þyrping mismargra allsjálf- 
stæðra stofnana, eða „skóla“, þar sem veruleg áhersla er lögð á 


Digitized by CjOOQle 



rannsóknir auk fræðslu og annarra starfa. I mörgum slíkum 
„setrum“ er reyndar meiri áhersla lögð á rannsóknir en fræðslu, 
en dæmi eru einnig um hið gagnstæða. Mörg ffæða- og vísinda- 
setur spanna fjölbreytilegustu fræðigreinar og ólíkustu viðfangs- 
efna- og vísindasvið en önnur sinna tilteknu úrvali ff æðigreina . 28 

* Næst skal nefna „rannsóknastofnanir“ sem margar eru alveg sér- 
hæfðar á tilteknu sviði. Sumar stunda ffæðslu og þjálfun að ein- 
hverju marki með öðrum störfum sínum en aðrar ekki. 

* „Stjórnsýsluskólar“ starfa gjarnan í tengslum við ríkisvaldið og 
stofnanir þess. Margir slíkir skólar starfa að ráðgjöf í stað eigin- 
legra rannsókna, og fræðsla þeirra miðast við undirbúning und- 
ir sérstök embættisstörf eða tilteknar starfsbrautir. 

* „Fagháskóli“ eða „sérháskóli“ er stofnun sem einbeitir sér að 
einu eða mjög fáum tengdum sviðum. Reyndar eru viðfangsefni 
fagháskóla mjög misvíðtæk eða misþröng svið eða greinar. Sum- 
ir fagháskólar eru einvörðungu kennslustofnanir á fyrstu áföng- 
um háskólastigs og margir þeirra leggja miklu meiri áherslu á 
ffæðslu en rannsóknir og er þetta þó með ýmsu móti. Sérstakir 
lagaskólar, læknaskólar, prestaskólar o.þ.h. geta talist blanda af 
fag- eða sérháskóla og stjórnsýsluskóla. Allmargir fagháskólar 
einbeita sér að verklegum og tæknilegum efnum, verkfræðigrein- 
um, tæknifræði og ffamhaldsnámi eða meistaranámi iðnaðar- 
manna. 

* „Svæðismiðstöð“ og „héraðsháskóli“ er blanda „fræða- og vís- 
indaseturs“ og „fagháskóla“ miðuð einkum við svæðisbundnar 
þarfir. Sums staðar mynda héraðsháskólar sérstakt kerfi og veita 
eingöngu fræðslu sem tengist aðgengilegum atvinnutækifærum, 


27 Hér er í tilraun til þýðingar m.a. gengið í spor Sveinbjarnar Björnssonar f.v. rektors 
Háskóla íslands. - Líklega hafa Færeyingar hitt naglann snilldarlega á höfuðið: „Foroya 
Fróðskaparsetur“. - í Þýskalandi eru dæmi þess að háskóli hlaut nafnið „Hochschule“ 
þrátt fyrir vilja til að „fá“ nafnið „Universitát“ vegna þess eins að innan hans væri ekki 
sérstök guðfræðideild. - í Bretlandi varð áratugalangt karp um það hvort stofnun skyldi 
heita „university“ eða „polytechnic“ enda þótt enginn eiginlegur munur væri á starfs- 
háttum, fræðilegri breidd, markmiðum eða stöðu að öðru leyti. Átökum þessum lauk 
með því að stofnanir fengu að ráða þessu sjálfar að uppfylltum skilyrðum hver á sínum 
vettvangi. - Reyndar er orðanotkun í ensku máli og fleiri tungum um háskólastofnan- 
ir mjög á reiki, m.a. af sögulegum og staðbundnum ástæðum. 

28 Auk ,,-seturs“ hafa menn notað um þetta sama orðin: ,,-stöð“, ,,-miðstöð“, ,,-stofnun“, 
,,-ver“ o.s.frv. - í svipaðri merkingu tala menn um „rannsóknaháskóla“ til aðgreining- 
ar frá t.d. „kennsluháskóla“. 


39 


Digitized by UiOOQle 



svo kallaðar stuttar starfstengdar námsbrautir, eitt eða tvö náms- 
ár hverja; slíkar stofnanir má flokka sem fagháskóla einnig. 

* Fjarnámsstofnanir og „fræðilegar vottunarstofhanir w hafa þá sér- 
stöðu að námsmenn sækja ekki nám eða fræðaaðstöðu með eig- 
inlegri heimsókn eða nærveru, heldur stunda fræði sín úr fjar- 
lægð tengdir með síma, bréfaskiptum og póstsendingum, eða 
með tölvusamskiptum. Þessum stofnunum hefur mjög fjölgað 
upp á síðkastið og einnig fjölgar þeim háskólum af öðrum gerð- 
um sem veita þjónustu af slíku tagi víða um lönd auk annarrar 
reglulegrar starfsemi, í nokkurs konar útideildum . 29 Frægasta 
stofnunin af þessu tagi er að líkindum breska „Open University“ 
sem reyndar veitir einnig sjónvarpsfræðslu . 30 
Segja má að Háskóli íslands sé blanda fjölfræða- og fjölvísinda- 
seturs og stjórnsýsluskóla og að innan hans séu einnig nokkrar 
námsbrautir sem hafa einkenni fagháskóla. Kennaraháskóla íslands 
svipar um margt til fagháskóla en í honum eru jafnframt sterk ein- 
kenni fjölfræðaseturs og staða íslenska fræðslukerfisins innan ríkis- 
valdsins setur honum að sumu leyti skilyrði stjórnsýsluskóla. Há- 
skólinn á Akureyri er hins vegar fyrst og firemst svæðismiðstöð. 
Tækniskóli íslands er fagháskóli að því leyti sem hann starfar á há- 
skólastiginu. íþróttakennaraskóli íslands, Samvinnuháskólinn á 
Bifröst, Búvísindadeild Bændaskólans á Hvanneyri, Tölvuháskóli 
Verzlunarskóla íslands og Þroskaþjálfaskólinn eru ótvírætt sér- 
hæfðir fagháskólar. Sama máli gegnir um efstu stig listaskólanna, 
Stýrimannaskóla, Vélskóla og Fósturskóla. Erlendis er nú almennt 
farið að skipa meistaranámi iðnaðarmanna á sama bekk enda þótt 
slíkt sé ekki gert formlega hér á landi. 

Háskólastigið á Islandi hefur mjög þróast og eflst á síðustu árum. 
Var það varla seinna vænna í metnaðarfullu nútímasamfélagi sem 
vill bjóða þegnunum bærilega kosti. Að sumu leyti er íslenska há- 
skólastigið þó enn ófullburða þegar þetta er ritað. Má í því efni 
nefna sem dæmi endurmótun listfræðslunnar í Listaháskóla sem 
unnið hefur verið að um skeið. Enn fremur má benda á mjög mikla 
þörf þjóðarinnar fyrir eflingu iðnfræðslu og tækni- og verkmennt- 


29 Á ensku: „extension service“. 

30 Mjög þykir misjafn sauður meðal þessara stofnana, sjá t.d. Ebbs, W. 1986. How to 
Earn A University Degree Without Ever Leaving Home. London, Chartsearch. - Höfiind- 
ur þessa rits stundaði m.a. nám við bandaríska vottunar- og fjarnámsstofnun af þessu 
tagi: Columbia Pacifíc University, sem hefur aðalaðsetur í San Rafael í Kaliforníu. 


Digitized by UiOOQle 



unar sem gæti þurft nýjan vettvang í myndarlegum deildaskiptum 
fagháskóla, á grundvelli Tækniskóla íslands. Þá væri jafnvel við það 
miðað að iðnfræðsla færðist að verulegu leyti inn á háskólastigið, 
en líklega er slíkt skilyrði þess að unnt verði að veita iðn- og verk- 
menntun þá áherslu og þá raunhlítu viðurkenningu sem skort hef- 
ur . 31 Slík efling mætti mjög gjarna ná til fræðslu um málefni sem 
flestra atvinnuvega, þ. á m. matvælaframleiðslu og þjónustugreina. 
Enn fremur má minna á hugmyndir um héraðsháskóla á Islandi 
eftir skandinavískum og bandarískum fyrirmyndum. 

Langt mál mætti hafa um prófgráður og um fjölþjóðlegan sam- 
anburð í því efni, en slíkt er ekki viðfangsefni þessa rits umfram 
það sem beinlínis tengist Samvinnuskólanum og Samvinnuháskól- 
anum. Nefna má þó að eitt af því sem virðist hafa ruglað ýmsa Is- 
lendinga í ríminu á síðustu árum er að nú orðið tíðkast hér á landi 
blanda - að því er virðist tilviljanakennd - af skandinavísk-þýskum 
hefðum annars vegar og hins vegar bresk-bandarískum hefðum í 
háskólanámsbrautum og prófgráðum. Tilraunir íslenskra stjórn- 
valda til að efla hér stuttar starfstengdar námsbrautir á háskólastigi 
hafa og verið mikilvægur þáttur framvindunnar á síðustu árum og 
er Samvinnuháskólinn reyndar hluti þeirrar þróunar. Þegar þetta 
rit er skráð er enn ekki ljóst hvort bakkaláreatgráður, þ.e. „baccalau- 
reorum <c próf, B.A.-, B.S.-gráður og aðrar slíkar eftir þriggja til fjög- 
urra ára háskólanám, munu annars vegar ryðja styttri námsbraut- 
um úr vegi að miklu leyti eða hins vegar taka í reynd sæti kandí- 
datsprófanna sem taka fjögurra til fimm ára nám að jafnaði. Ef til 
vill verður engri fullnaðarsamræmingu við komið í þessu efni hér- 
lendis og ef til vill er hennar ekki þörf. 

I örstuttu máli skal rakið að Samvinnuháskólapróf í rekstrar- 
fræðum að loknu tveggja vetra námi á háskólastigi samsvarar í 
aðalatriðum norsku námsgráðunni „hojskolekandidaT', að miklu 
leyti dönsku gráðunni „almen erhvervsokonomisk uddannelse c< eða 
„handelsvidenskabelig afgangseksamen <c , „HA“, og bresku gráðunni 
„Higher National Diploma“ eða „HND“, svo að nefnd séu alþekkt 
dæmi úr næstu nágrannalöndum . 32 Bakkaláreatgráðan, „baccalau- 
reorum scientiarum“ prófið eða „B.S.-gráðan“, í rekstrarfræðum frá 


31 Sjá t.d. Jón Sigurðsson. 1986. „Sverrir má ekki bila“. Morgunblaðið> 14. nóvember. 
Rvík. 

32 í þessu er einnig tekið nokkurt tillit til lengdar framhaldsskólanáms. Sjá: Att studera 
i Norden. 1992 (Nord 1992: 27). Kobenhavn, Nordisk Rád. 


41 


Digitized by CjOOQle 



Samvinnuháskólanum að loknu þriggja vetra námi á háskólastigi 
samsvarar aftur á móti bresk-bandarískum hefðum sem mjög hafa 
verið að ryðja sér til rúms víða um lönd, m.a. á Norðurlöndum, á 
umliðnum árum. Má hiklaust fullyrða að bakkaláreatgráðan sé 
orðin alkunn og viðurkennd um allan heim. 


Mælistikur 

Miklu máli skiptir í öllu starfi að markmið, mælistikur og leiðir séu 
stjórnendum, starfsmönnum og námsmönnum sæmilega ljós. í 
þessu efni skiptir miklu í háskólastarfi hvert það fræðasvið er sem 
við er fengist því að þau eru næsta ólík innbyrðis. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst miðast við skilgreiningu fagháskóla 
sem leggur megináherslu á fræðslustörf og kennslu. í starffkennara 
við Samvinnuháskólann vegur fræðsla og leiðsögn við námsmenn 
yfirleitt þyngra en tíðkast við flestar aðrar íslenskar háskólastofnan- 
ir, en reyndar er skipting starfsskyldna sveigjanleg. Á rannsókna- 
sviði leggur Samvinnuháskólinn áherslu m.a. á hagnýt efni og hag- 
nýtingu þekkingar og leggur með tilteknum skilmálum ráðgjafar- 
störf og önnur sérfræðistörf á vettvangi atvinnulífsins að jöfnu við 
rannsóknir almennt . 33 I starfi fastráðinna kennara og sérfræðinga 
er og gert ráð fyrir virkri þátttöku hvers og eins í stjórnun stofnun- 
arinnar. 

í annan stað miðar Samvinnuháskólinn starfsemi sína alveg við 
eitt tiltekið svið: undirbúning námsmanna til starfa við rekstur, 
viðskipti og stjórnun í atvinnulífinu ásamt þátttöku og forystu í fé- 
lagsstarfi. Önnur fræðasvið munu vafalaust krefjast annarra lausna 
hvert fyrir sig. Nauðsynlegt er að nefna það hér að talsverður mun- 
ur er á hagfræði og rekstrarhagfræði annars vegar og stjórnunar- og 
rekstrarfræðum hins vegar þar eð hagfræðinni má sinna sem mjög 
hrein-fræðilegu eða kennilegu viðfangsefni en við t.d. Samvinnuhá- 
skólann er litið á stjórnunar- og rekstrarfræði sem viðfangsefni að 
verulegu leyti tengd framkvæmdum, athöfnum og ákvörðunum í 


33 í fyrstu var öll áhersla í Samvinnuháskólanum lögð á fræðslustarfið en ákveðið að 
síðar skyldi hugað betur að rannsókna- og ráðgjafarmálum (sjá t.d. Fox, G.Th. Cocoon 
or Butterfly? bls. 42). Á starfsárunum 1993 og síðan hefur afar mikið verið unnið að 
þessum þætti, í samræmi við upphaflega áætlun um þróunaráfanga stofnunarinnar. 


Digitized by v^ooQle 



atvinnulífinu, sem „hagnýt“ og „hagnýtt“, „verkleg“ og „verklæg“ 
viðfangsefni. 

Um háskóla á sviði rekstrarfræða, viðskipta og stjórnunar í at- 
vinnulífi, í þeirri merkingu sem hér er lýst, má meðal annars nefna 
þessi sérstöku skilgreiningaratriði : 34 

* í stað fræðilegs friðar og næðis 35 sem er mikilvægt einkenni hefð- 
bundinna fræða- og vísindasetra hlýtur rekstrarfræðaháskóli að 
bera svip atvinnulífsins. Atvinnulífið lýtur m.a. því járnharða 
lögmáli að ákvörðun verður að taka á tilsettum tíma við skilyrði 
óvissu og áhættu. Þetta sjónarmið gerbreytir allri fræðilegri af- 
stöðu í fræðslustarfmu, enda þótt sérfræðingar stofnunarinnar 
geti að einhverju marki komist undan því í rannsóknastarfi sínu. 
Best hæfir að rekstrarfræðaháskóli sé sjálfur sjálfstætt „fræða- 
fyrirtæki á markaði“ sem á a.m.k. einhvern hluta tekjuöflunar 
sinnar og einnig frama starfsmannanna undir hagnýtum árangri 
rannsókna- og ráðgjafarstarfa, auk þess sem fræðslustarfsemin 
hlýtur að sjálfsögðu að taka mót sitt af árangri stofnunarinnar í 
aðsókn hæfra umsækjenda og velgengni og frama brautskráðra 
námsmanna. En miklu máli skiptir að námsmenn geti þegar í 
skólanum tileinkað sér viðhorf ákvörðunar á tilsettum tíma við 
skilyrði áhættu og óvissu og að andrúmslofts atvinnulífsins gæti 
í háskólanum. 

* Rekstrarfræðaháskóli hefur ekki aðeins tilteknum fræðilegum 
sviðum og viðfangsefnum að sinna. Samkvæmt því sem áður er 
komið fram m.a. verður stofnunin jafnframt að tileinka sér og 
tíðka vinnubrögð, kennslu- og námsaðferðir sem hæfa sérstöku 
eðli og markmiðum starfsins. Menn læra ekki aðeins af orðum 
eða sambærilegum táknum, umfram allt læra menn af athöfn- 
um. Þetta á alveg sérstaklega við um allt er lýtur að atvinnulífinu. 
Fræðslustarf rekstrarffæðaháskólans verður því að vera þjálfun- 
arstarf ekki síður en eiginleg miðlun þekkingaratriða. Námið 
verður að felast að miklu leyti í margs konar verkefnavinnu 
námsmanna. Háskóli sem hyggst búa námsmenn sína undir ævi- 
löng kyrrlát störf að rannsóknum í grundvallar-vísindum í næði 
starfar vitanlega allt öðruvísi en rekstrarffæðaháskólinn sem 
undirbýr fólk undir athöfn, stjórnun, ákvörðun, tímaspennu, 
óvissu, átök og áhættu. 


34 Sjá t.d. Jón Sigurðsson. 1989. Keeping Abreast of the Times (bls. 43-47). 

35 Sjá til gamans upphaflega merkingu gríska orðsins sem er rót íslenska orðsins „skóli“. 


43 


Digitized by v^ooQle 



Námið verður af þessum ástæðum einnig að fela í sér þjálfun 
námsmanna í eigin tímastjórnun og sjálfstæðri vinnuskipulagn- 
ingu og í því að reiða sig á og beita eigin frumkvæði. 

I atvinnulífinu starfa menn yfirleitt alltaf í einhvers konar hóp- 
um eða sambærilegum mannlegum samskiptum. Þar er í senn 
unnið í samvinnu og samkeppni. Þessi viðhorf verður rekstrar- 
fræðaháskólinn að bera í sér og námið sjálft verður að skipu- 
leggja í þessum anda. Þar verða að leikast á hópvinna og einstak- 
lingsverkefni, samvinna og samkeppni. 

I atvinnulífinu eru menn stöðugt að fjalla um efni sem eru fræði- 
lega „óhrein“, eru meira eða minna óformleg eða atviksbundin 
blanda eða samþætting ólíkra ffæðasviða eða tengjast fram- 
kvæmdum, hagnýtingu og beitingu þekkingar eða leikni frekar 
en eiginlegum fræðum, vísindum eða kenningum. Námsmanna- 
verkefni rekstrarfræðaháskólans verða að bera svip af þessu. 

Það leiðir af eðli atvinnustarfseminnar að utanbókarlærdómur á 
skólaárum hefur takmarkað gildi. Mestu varðar þjálfun og leikni 
í æskilegum athöfnum og ákvörðunum. Meira máli skiptir að 
námsmenn læri að leita upplýsinga í bókum og öðrum gagna- 
söfnum heldur en að þeir verji tíma sínum í að læra staðreyndir 
liðinnar tíðar eða líðandi stundar á námstíma utan að. Framsýni, 
tillit til framtíðar og framtíðarsýn verða ein mælistikan á sögu- 
lega þekkingu. Einkenni og samsetning prófa og allt námsmat í 
rekstrarfræðaháskóla verða m.a. að bera svip af þessu. 

Enn má nefna að stjórnun og forystu í atvinnulífi fylgir bæði al- 
menn og sérstök samfélagsleg og siðferðileg ábyrgð. Skarpri vit- 
und um þessa ábyrgð, sérstök atriði og álitamál hana varðandi, 
verður rekstrarfræðaháskólinn að miðla öllum námsmönnum 
sínum. Þessi ábyrgð er að ýmsu leyti mjög frábrugðin fræðilegri 
ábyrgð könnuðarins eða ábyrgð hans gagnvart vísindunum. 

Ef allt er með felldu er atvinnulífið stöðugt að breytast, þarfir 
þess, kröfur og hagsmunir. Fræðslustarf rekstrarfræðaháskólans 
má þar af leiðandi ekki miðast við einhver óbreytanleg sígild 
þekkingaratriði eða heilög sannindi. Þvert á móti er stöðug verð- 
andi, stöðugar tilraunir og óaflátanleg nýbreytni óhjákvæmileg- 
ur hluti námsbrautar rekstrarfræðaháskólans. Námsmenn verða 
að finna fyrir þessari viðleitni stöðugrar nýsköpunar og hug- 
myndavinnu og skynja sjálfa sig einnig sem hluta hennar og sem 
þátttakendur í henni. 

1 starfseminni verður rekstrarfræðaháskólinn jafnan að miða við 


Digitized by v^ooQle 



tímanlega þarfagreiningu og skilgreiningu á einkennum þeirra 
starfa, þess starfsferils og þeirra vinnustaða sem stofnunin hefur 
sett sér og námsfólki sínu sem framtíðaráfanga, markmið og 
mælistikur. Þessi þarfagreining og þessar skilgreiningar verða að 
vera stöðugt viðfangsefni stjórnenda, starfsmanna og náms- 
manna sameiginlega. Stöðug og virk gæðastjórnun í allri starf- 
seminni tengist þessu beint. 

* Sérhver rekstrarfræðaháskóli hefur einhver sérkenni og sérstöðu 
fyrir sig. Sumir tengjast tilteknu landi eða landshluta, tilteknum 
atvinnuvegi, fyrirtækjasamsteypu o.s.frv. Sérstaða Samvinnuhá- 
skólans á Bifröst er m.a. áhersla á vinnubrögð samvinnu í nám- 
inu og áhersla á félagsmálaþjálfun. 

* Steypa má einkennum og markmiðum rekstrarfræðaháskóla, 
eins og hér hefur verið skilgreint, í stutta fullyrðingu með þess- 
um orðum: Rekstrarfræðaháskólinn selur námsmönnunum 
tækifæri til þess að komast vel áfram af heilbrigðum og ábyrgum 
metnaði í atvinnulífinu og ná þannig góðum lífskjörum, tekju- 
möguleikum og annarri velgengni sem starfsframa þar fylgja. 
Atvinnulífinu og samfélaginu í heild selur rekstrarfræðaháskól- 
inn tækifæri til að kaupa þessa eiginleika og nýta þessa náms- 
menn til ábyrgðar, trúnaðar og forystu þeim sjálfum og helst öll- 
um öðrum til góðs. 

Þetta er það góða og trausta veganesti sem Samvinnuháskólinn á 
Bifröst er og vill vera. Markmið hans og starfshættir helgast af 
þessu. Ekki þarf að orðlengja hve margt í þessu er frábrugðið mörg- 
um hefðbundnum háskólasjónarmiðum sem miðast við önnur og 
ólík verkefni og ffæðasvið. 


Fram á leið 

Breytingu Samvinnuskólans í Samvinnuháskólann fylgdu að sjálf- 
sögðu margvísleg álitamál og átök . 36 Mikil og endurtekin umskipti 
urðu á kennaraliði og öðru starfsliði sem að sjálfsögðu höfðu við- 
kvæmar hliðar. Breytingunum fylgdu mikil frumvinna kennara, 
verulega auknar starfskröfur, eftirlit og aðhald. Á köflum voru ekki 


36 G.Th. Fox dregur ályktanir af almennri reynslu þetta varðandi í skýrslu sinni sem 
áður er nefnd (Fox, G.Th. 1990. Cocoon or Butterfly? t.d. á bls. 19). 


45 


Digitized by v^ooQle 



einu sinni aðstæður til að tala frjálslega um næstu áfangana 
framundan vegna þess að heimildir stjórnvalda eða skilning for- 
ráðaaðilja skorti í svipinn. Var þá stundum torskilið tal um að söðla 
ekki um í miðri ánni. Breytingarnar snertu marga námsmenn illa á 
líðandi stund og virtust ekki stuðla að hagsmunum þeirra sem því 
sinninu sóttu skólann. Mörgum áður brautskráðum nemendum 
þótti og sem menntun þeirra væri með þessu opinberlega vanmet- 
in af hálfu skólans sjálfs. Sumir nýir námsmenn tóku því illa að 
námskröfiir og vinnubrögð þróuðust áfram við fengna reynslu. Ný- 
sköpun, gæðakröfiir og þróunarstjórnun hljóta ævinlega að koma 
einhvers staðar niður. Sumum nágrönnum skólans þótti óeðlilegt 
að þurfa að bregðast sérstaklega við nýjum þörfum úr þessari átt, 
varðandi grunnskóla og leikskóla vegna barna á vegum námsfólks- 
ins. Forráðamenn samvinnuhreyfingarinnar höfðu öðru að sinna 
en langlokum um skólamál. Og stjórnvöldin töldu sér ekki skylt að 
bera neina ábyrgð á nýmælum sem ekki helguðust frá upphafí af 
ákvörðunum í ráðuneytinu. 

Á hinn bóginn mætti þessi breytingaviðleitni líka örvun og 
hvatningu. Árið 1976 hafði Nemendasamband Samvinnuskólans 
haldið ráðstefnu um stöðu og framtíð skólans og þar var ályktað að 
réttmætt væri að breyta skólastigi Samvinnuskólans. Þegar leitað 
var til séra Guðmundar Sveinssonar fyrrum skólastjóra hvatti hann 
mjög eindregið til umbreytingar á skólanum og taldi „alveg einsýnt 
að Samvinnuskólinn á auðvitað að starfa sem college w . 37 Margir 
samstarfsmenn við skólann gengu áhugasamir og ósérhlífnir að 
þessum leik. Hugmyndir skólans mættu skilningi margra embætt- 
ismanna Menntamálaráðuneytisins sem m.a. höfðu haft tækifæri til 
að fýlgjast með framvindu háskólamála á Norðurlöndum. Ýmsir 
forystumenn Háskóla íslands skildu þegar í stað inntak og nauðsyn 
þessarar viðleitni, og má þar sérstaklega nefna þáverandi rektor, 
próf. Sigmund Guðbjarnason, og þáverandi talsmenn Viðskipta- og 
hagfræðideildar, prófessorana Árna Vilhjálmsson og Guðmund 
Magnússon. Meðal stjórnmálamanna ber að nefina röskleika og 
frumkvæði Sverris Hermannssonar menntamálaráðherra. Og í for- 
ystu samvinnuhreyfingarinnar má nefna Val Arnþórsson. 

Nú er þessari frumbaráttu lokið og metnaðarfull framþróun 
stofnunarinnar heldur áfram. Fræðslustörf og skólastarfsemi eru 


37 Séra Guðmundur Sveinsson í einkaviðtali við höfund þessa rits undir árslok 1984. 


Digitized by CjOOQle 



orðin undirstöðuatvinnuvegur í samfélaginu, undirstaða sem aðrir 
atvinnuvegir og önnur starfsemi hvílir á. Þannig ber að meta störf 
skólanna í landinu og þá ekki síður sérhæfðan og sérstakan skerf 
háskólastigsins. Auk annars er staða Samvinnuháskólans innan ís- 
lenska háskólastigsins sú að sem sjálfstætt ffæðslufyrirtæki á mark- 
aði er þessi rekstrarffæðaháskóli mjög vel til þess fallinn að leita 
nýrra leiða, gera ffjálsar og djarfar tilraunir, ryðja brautina fyrir 
aðra í anda nýsköpunar og með þeirri áhættu sem slíku fylgir. 

Það er hverju nútímasamfélagi mikil nauðsyn að á háskólastiginu 
sé nokkur fjölbreytni og eggjunum dreift á nægilega margar körfur, 
æskileg keppni sköpuð milli stofnana og hæfilegt frjálsræði tryggt 
til örvunar, ffumkvæðis og framþróunar . 38 Stöðugt eru vaxandi 
kröfur og þarfir um öflun og mótun þekkingar með rannsóknum 
og um úrvinnslu hennar, um túlkun niðurstaðna úr hvers konar 
rannsóknum, um rækilegan undirbúning athafna og framkvæmda 
og um þjálfun og ffæðslu og miðlun þekkingar og leikni í því sam- 
bandi. Þessi viðleitni er í raun grundvallaratriði sjálfstæðs menn- 
ingar- og atvinnulífs og nútímasamfélags sem hyggst halda í við ná- 
grannaþjóðirnar í framför, menningu og velmegun. Meðal annars 
af þessum ástæðum er sérstaklega mikilvægt að skólar, ekki síst há- 
skólastofnanir, séu ekki allir skipulagðir og starfræktir á sama hátt. 
Fjölbreytni, lipurð, sveigjanleiki, mismunandi skólagerðir og ólíkar 
aðferðir og leiðir eru m.a. forsendur þess að árangur verði sem 
mestur og bestur þegar á heildina er litið. Hafa verður í huga sem 
fyrr að fræðslustarfsemin er undirstöðuatvinnuvegur tækni- og 
upplýsingaþjóðfélagsins. Viðleitnin til að móta og framfylgja heild- 
arskipulagi og rammaáætlunum o.s.frv. er mikilvæg og sjálfsögð, en 
hún verður að markast af þörfinni á því að ná sem mestum og best- 
um árangri þegar á allt er litið. Yfirleitt er vægast sagt torvelt að sjá 
fyrir um eða reglubinda sköpunargleði, frjómátt og árangur til- 
rauna. í öllu þessu geta litlu bátarnir í flotanum nefnilega reynst 
happadrjúgir og fengsælir ekki síður en stórskipin. 

I þessu efni ber sérstaklega að fagna þeirri keppni og jafnvel 
streitu sem vart hefur orðið í samskiptum íslenskra háskóla, eink- 


38 Það er lærdómsríkt að framhaldsskólabyltingin hér á landi gerðist án þess að fyrir 
hendi væru almenn lög um framhaldsskólastigið og jafnvel nutu menn einmitt frjáls- 
ræðisins og svigrúmsins sem af þessu hlaust. Hið sama á við um háskólastigið. - Ný lög 
um háskóla, nr. 136 frá 23. desember 1997, bera greinilega með sér viljann til að halda 
sem flestum skynsamlegum leiðum opnum til fjölbreytni, tilrauna og nýsköpunar í 
störfum æðri menntastofnana. 


47 


Digitized by v^ooQle 



um Háskóla íslands og Háskólans á Akureyri. En rækt verður að 
leggja við að þessi keppni - og jafnvel streita - sé og verði frjó og 
uppbyggileg en ekki neikvætt niðurrif. Reyndar er ástæða til að ætla 
að vel hafi tekist til um mismun og mismunandi áherslur íslenskra 
háskólastofnana. Hvað rekstrarfræði snertir t.d. er alveg ótvíræður 
munur og heppileg fjölbreytni fyrir hendi. 


Gæði og þróun 

Umræður hófust að verulegu marki undir lok níunda áratugar 20. 
aldar um gæðastjórnun í fræðslustarfi og um gæðakröfur til skóla- 
stofnana og skólakerfisins, og þá jafnframt um vísvitaða þróunar- 
stjórnun í skólamálum. 39 Eins og iðulega hefur orðið, var þetta 
endurómur þróunar í nágrannalöndunum. í raun og veru eru slík 
umræðuefni ekki aðeins vitnisburður um áhyggjur af gangi^mála 
heldur eru þær alls ekki síður styrkleikamerki. Þær sýna það m.a. að 
fræðslukerfið telur sig geta mætt og staðist kröfur sem til þess eru 
gerðar. En síðast en ekki síst sýna þessar umræður að almennt er 
viðurkennt að fræðslustarfið verður að lúta tilteknum skýrt mótuð- 
um markmiðum, verður stöðugt að þróast og breytast, stöðugt að 
laga sjálft sig að breytilegu umhverfi og breytilegum og nýjum þörf- 
um menningar, þjóðlífs, atvinnulífs og samfélags. 40 

Enda þótt fræðslustarfsemin hafi vissulega áhrif á ffamvindu 
samfélagsins er hún þó í grundvallaratriðum þjónustustarfsemi við 
samfélagið utan dyra skólanna sjálfra. Af sjálfu leiðir að aukning, 
framþróun og vöxtur háskólastigs og háskólafræðslu er liður víð- 
tækrar atburðarásar og afleiðing margra þátta og alls ekki endilega 
sama sem „aukinn lærdómur cc , hvað þá „aukin viska cc eða 
„mennska cc eða vöxtur í margrómuðum „frjálsum manngæðum cc 


39 Þessi kafli er að nokkru leyti byggður á efnisatriðum úr greinum höfimdar: Jón Sig- 
urðsson. 1990. „Háskóli á Bifröst u . Ný Menntamál , 8. árg. 1. tbl. Reykjavík. - Jón Sig- 
urðsson. 1994. „Gæðastjórnun í fræðslustarfi. Reynslan frá Bifröst w . Viðskiptablaðið , 
2.-8.11.1994. Reykjavík. - Jón Sigurðsson. 1996. „Gæðamat í háskólastarfi. Umhugsun- 
arefni varðandi háskólamál“. Uppeldi og menntun. Rvík. 

40 Meðal fjöldamargra heimilda um áherslur og áhuga á gæðamati og gæðastjórnun í 
fræðslustörfum nú upp á síðkastið má nefna t.d.: Nefnd um mótun menntastefnu. 
Skýrsla. Júní 1994. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið (bls. 91 og áfram). - Samþykkt 
aðalfimdar Vinnuveitendasambands íslands 16. maí 1995 um stefnu og markmið á 
sviði menntamála (Af vettvangi, 2. tbl. 8. árg. júní 1995, bls. 5-6). 


Digitized by v^ooQle 




GjöfNSS til Harðar 
Haraldssonar 1989. 


enda liggur það ekki fyrir af sjálfu sér að öll framvinda samfélags- 
ins stefini upp og fram. Slíkum siðferðilegum og menningarsögu- 
legum spurningum verður ekki reynt að svara að sinni, sjálfsagt 
verður þeim aldrei svarað, a.m.k. ekki svo að mörgum líki sama 
svarið í senn. Röksemdafærslur þessa rits hvíla á þeim almennu for- 
sendum sem liggja til grundvallar samfélags- og efnahagsþróuninni 
almennt á Vesturlöndum nú um stundir, og hafa þær vitaskuld 
sams konar vankanta eða veikleika og þær forsendur bera í sér. 


Skilgreiningar 

Samvinnuháskólinn á Bifröst er lifandi tákn þeirrar stefnu, sem að 
mestu er nýmæli á íslandi, að fræðslustofnanir eigi að vera sjálf- 
stæðar innan hæfilegs ramma og móta sér eigin markmið og regl- 
ur; þær eigi að bera ábyrgð á sjálfum sér, fjárhag sínum og starf- 
semi, og eigi að lúta með viðskiptalegum hætti þeim ffæðslumark- 
aði, einstaklingum og samfélagi sem þær þjóna; og þær eigi að leit- 
ast við að taka stöðugri þróun og framförum samkvæmt þessum 
sjónarmiðum sem ffæðslufyrirtæki á markaði. 

Eins og áður segir selur Samvinnuháskólinn námsfólki tækifæri 


49 


Digitized by v^ooQle 


til að láta gott af sér leiða í atvinnulífi og þjóðlífi og ná þar frama 
og góðum tekjum. Til þess að ná markmiðum sínum hefur sjálfs- 
eignarstofnunin Samvinnuháskólinn sett sér eigin reglugerð og 
starfsreglur. Meðal annars eru skólanum sett skýr markmið í Skipu- 
lagsskrá og með tilteknum millibilum, árlega að jafnaði, setur 
stofnunin sér tímabundin framkvæmda- og þróunarmarkmið. 

Fræðslustofnun mætir alveg sérstökum vandamálum við stefinu- 
mótun sína og á það ekki síst við ef hún er markaðinum háð í 
rekstrarákvörðunum sem fræðslufyrirtæki. Á síðari árum hafa 
komið fram ný viðhorf og rannsóknaniðurstöður sem varpa ljósi á 
margvíslega þætti í slíkri starfsemi. Menn eru farnir að meta hana 
með mælistikum sem einatt var áður aðeins beitt á almenn at- 
vinnufyrirtæki. Svonefnd gæðaviðhorf hafa mjög rutt sér til rúms á 
sviði fræðslumála á síðustu árum. Gæðaviðhorfunum fylgir nýr 
hugsunarháttur og nýtt mat á eigin störf og hlutverk fræðslustofn- 
ana, fyrirtækja, stjórnenda og starfsmanna. Að hugsunarhætti 
gæðastjórnunar kemur gagnrýni og sjálfsgagnrýni, nýbreytni og til- 
raunaviðleitni í stað fyrra virðuleika og stöðugleika, fyrirskipana og 
valdboðs. Gæðaviðhorfum fylgir jafnan sú vitund að nota beri og 
viðurkenna gagnrýni, umsögn og álit óháðra utanaðkomandi að- 
ilja. Með gæðaviðhorfunum hættum „ég a eða „við u að ákveða 
„sjálfur a eða „sjálf‘ hvaðeina sem starfið snertir en tökum þess í 
stað á móti óskum og kröfum, væntingum og mati annarra óháðra 
aðilja sem úrslitavaldi um starf og stefnu. Þessir óháðu aðiljar eru 
viðtökuaðiljar þjónustunnar, „þegarnir a eða í þessu atviki „fræðslu- 
markaðurinn“. Fræðslustofnanir verða þannig að vega og meta allt 
starf sitt eftir stöðugri þarfagreiningu með tilliti til markaðarins. 

Ástæða er til að vekja athygli á nokkrum helstu vandamálum og 
skilgreiningarefnum sem fræðslustofnanir mæta þegar gæðamat 
stendur fyrir dyrum . 41 

* Fyrst skal nefnt að til þess að gæðamat geti átt sér stað verður að 
svara spurningunni um það hverju eða hverjum fræðslustofnun- 
in á að þjóna. Á hún í reynd, þegar öllu er á botninn hvolft, aðal- 


41 Sjá t.d.: Hunger, J.D., Wheelen, Th.L. 1993. Strategic Management. 4th Ed. Reading, 
Mass., Addison Wesley (13. kafli, „Strategic Issues in Not-for-Profit Organizations“, bls. 
386-398). - Petersen, H.C., Lewis, W.C.1986. Managerial Economics. New York, 

Macmillan (20. kafli, „Management of the Nonprofit Enterprise“, bls. 594-617). - 
Sharp, A.M. o.fl. 1990. Economics of Social Issues. 9th Ed. Homewood, BPU Irwin (3. 
kafli, „Economics of Higher Education“, bls. 74-101). 


Digitized by CiOOQle 




Laufblaðsskjöldur á 
hraundranga á Bifröst. 


lega að þjóna eigin stjórnendum eða starfsmönnum, eða ríkinu 
eða þjóðfélaginu, eða menningunni, háleitum hugsjónum og 
jafnvel Guði, eða lítilmagnanum eða afburðamönnunum, eða ef 
til vill skólanefndinni, vinnuveitendum eða námsfólkinu? Þekkt 
markmið í þessum skilningi eru t.d. „vísindaleg þekking“, „vís- 
indalegur sannleikur“, „óendanleg sannleiksleit“, „miðlun fag- 
þekkingar“, „ad maiorem Dei gloriam“. 

* Skilgreina verður hver markaður slíkrar stofnunar er, í merking- 
unni: mælistika árangurs og brennidepill athygli og eftirsóknar í 
starfseminni. Er hann einstaklingarnir í námsmannahópnum, 
eða fjölskyldur og forráðamenn þeirra, eða væntanlegir vinnu- 
veitendur, eða samfélagið í heild, eða jafnvel eigin starfsmenn 
stofnunarinnar sjálfrar, kennararnir og rannsóknamennirnir? 
Þessi mælistika getur einnig verið samsett af öðrum þáttum og 
aðiljum. 

* Þessu viðfangsefni tengist skilgreining á markhópi eða markhóp- 
um stofnunarinnar. Hverjir eru þeir eiginleikar væntanlegra 
námsmanna sem einkum er leitað að og sótt eftir, aldur, fyrri 
skólaganga eða lífsreynsla eða önnur einkenni? Og við hvað er 
miðað fram undan, þ.e. áætlaður eða fyrirhugaður starfs- og lífs- 


51 


Digitized by v^ooQle 





ferill námsmanna í framtíðinni? í þessu efni skiptir máli t.d. 
hvers konar vinnustaði, starfsferil, skyldustörf o.þ.h. í framtíð 
menn hafa í huga í fræðslustarfinu. Sé tekið dæmi af rekstrar- 
fræðum má spyrja hvort miðað er við almenn eða sérhæfð 
stjórnunarstörf o.þ.h. 

Spurt verður hver greiðir kostnað stofnunar. Er það ríkisvaldið 
eða samfélagið í einhverri annarri mynd, eða námsmennirnir 
sjálfir, eða einhver eða einhverjir aðrir? Áfram verður spurt hver 
ákveður hvað greiða skuli og hvaða kostnað skuli viðurkenna og 
hvern ekki. Ákveður greiðandinn þetta, eða einhver allt annar 
aðili? 

Og enn verður spurt í svipuðum anda hvernig verðleggja eigi 
þjónustu stofnunarinnar. Vitað er til dæmis að svo nefndur „ein- 
ingarkostnaður“ og „jaðarkostnaður a skiptir oftlega takmörkuðu 
máli þegar verið er að meta fræðslukostnað eins einstaklings til 
viðbótar á starfandi námsbraut fræðslustofnunar. Og hvernig á 
að tryggja að allt verði raunverulega greitt þegar um það sem 
hagfræðingar kalla „samgæði w er að ræða að einhverju eða jafn- 
vel miklu leyti og ekki er unnt að hindra tiltölulega frjálsan að- 
gang að „gæðunum a , eða skipta slíkar greiðslur ef til vill ekki 
máli? Hingað til hafa menn jafnvel ekki talið sig þurfa að vita 
neitt um þetta. 

í matsgerðum verða menn að fjalla um það hve mikla þjónustu 
stofnunin á að veita, hve mörgum, hve lengi og að hve miklu 
marki. Þá verður spurt hvað sé nægileg þjónusta, námsaðstoð, 
ráðgjöf, leiðsögn og kennsla, og hvað er þá ófullnægjandi þjón- 
usta, og hvað er prýðileg eða frábær þjónusta? Hver þekkir 
mörkin milli „hæfilegrar w leiðsagnar og þeirrar nauðsynjar 
námsmannsins að „læra af mistökum“ og „hafa eitthvað fyrir 
þessu sjálfiir a ? 

Atriði sem þessu tengist er spurningin hvernig greina skuli sér- 
tækan kostnað stofhunarinnar frá almennum og sérstökum 
kostnaði samfélagsins, og hvernig greina skuli sértækar tekjur 
stofnunarinnar frá tekjum samfélagsins. Hvers konar kostnaðar- 
og nytjagreining getur upplýst framlag og skerf stofnunarinnar 
til þeirra sem hún á að þjóna, og öfugt? Þegar fjallað er um áhrif 
út fyrir stofnunina sjálfa og nánasta umhverfi og markhópa 
hennar beinist athyglin að svo nefndum úthrifum, og ef litið er 
til framtíðar má nota hugtakið langtíma-úthrif. Hver eru eða 
verða úthrifm af starfseminni? Hver verða langtíma-úthrifin að 


Digitized by v^ooQle 



líkindum, og hver skuldar hverjum eða á inni hjá hverjum þegar 
allt kemur til alls? Til skamms tíma hafa spurningar af þessu tagi 
ekki þótt skipta sérstöku máli, a.m.k. ekki fram settar á þennan 
hátt, en nú orðið er óhjákvæmilegt að fjallað sé um þær. 

* í tengslum við þau atriði sem nefhd hafa verið hljóta menn að 
skilgreina hver sá er sem mótar stefnu og stjórnar rekstri 
fræðslustofnunar. Eru einhver tengsl milli stjórnanda og mark- 
aðar og greiðanda? Ef einhver bein tengsl eru þarna á milli verð- 
ur að skýra hvers eðlis þau eru nákvæmlega. Ef engin bein eða 
ótvíræð eða ábendanleg tengsl eru þarna á milli verður að gaum- 
gæfa hvernig valdinu er þá háttað og hvers konar aðhaldi eða 
eftirliti stjórnandinn sætir. Hefur stofnunin sjálfdæmi? Ráða 
samtök starfsmanna ef til vill mestu þegar allt kemur til alls, eða 
ákvæði kjarasamninga, eða hefðhelgaðar starfsreglur, jafnvel 
óskráðar? 

* Þetta vekur spurningar um það hver eða hverjir eru taldir eiga 
mest í húfi við, vegna eða varðandi tilveru stofnunarinnar. Ráða 
þeir einhverju um stofnunina? 

* í beinum tengslum við þessi atriði verður þá að skilgreina hvern- 
ig stjórnandi og stjórnendur eru valdir til forystustarfa við stofn- 
unina, og jafnframt hver eða hverjir velja þá. Hvaða eiginleikar 
eru taldir mestu skipta við val stjórnanda? Er miðað við starfs- 
aldur, lærdómstitla, einhverja virðingarröð, ef til vill miðað við 
virðulegt fas og roskinn aldur, eða við þjónustulipurð, fræðilega 
yfirburði, frægð eða fjárhagstengsl, ábyrgðartilfinningu, nýsköp- 
unargleði - eða er jafnvel miðað við stjórnunarhæfileika? Minna 
má á að alkunna er að háskólamenn hafa lengi talið við hæfi að 
fyrirlíta almenn stjórnunarsjónarmið viðskiptalífsins og hefur 
þessa mjög gætt í hefðbundnu háskólastarfi víða . 42 

* Mjög mikilvægt atriði við gæðamat í fræðslustarfi er að skil- 
greina og ná samstöðu um aðferð til að meta hvernig árangur 


42 Alþekkt er það sjónarmið að háskóli sé hafinn yfir öll lögmál rekstrar og venjulegrar 
stjórnunar enda val stjórnenda iðulega samkvæmt því. Ralf Dahrendorf fv. rektor 
London School of Economics kemst þannig að orði í bók um sögu þess skóla: „A uni- 
versity neither wants nor needs to be run“ (Sjá: Dahrendorf, R. 1995. LSE: A History of 
The London School of Economics and Political Science 1895-1995. Oxford University 
Press). - Og Peter F. Drucker segir: „There is nothing more reactionary than a liberal 
faculty in a university. It is the ultimate in reaction“ (Sjá: Drucker, P.F. 1993. Managing 
for the Future: The 1990s and Beyond. New York, Truman Talley). 


53 


Digitized by UiOOQle 



fræðslustarfsins birtist. Hvar og í hverju birtist hann? Birtist ár- 
angur t.d. í siðferðilegum þroska námsmanna, eða í verklagi 
þeirra, dugnaði eða þrautseigju í störfum, skipulegum vinnu- 
brögðum og skilvirku starfi eða í valdi þeirra yfir tilteknum 
þekkingaratriðum, eða jafnvel í auðæfum þeirra? Sést árangur- 
inn í „auknu manngildi“, „menningarlegri“ ráðstöfun tóm- 
stunda, „skýrri“ hugsun, „gagnrýnni“ hugsun, eða jafnvel í þátt- 
töku brautskráðra námsmanna í listum og „hámenningarlífi“? 
Þekktar mælistikur eru t.d. að árangur sjáist í vaxandi hagnaði 
fýrirtækja sem fyrrverandi námsmenn starfa við, eða í auknum 
bóklestri eða aðsókn að leiksýningum, eða í „hærra menningar- 
stigi þjóðarinnar“ yfirleitt. Og þá spyrja menn einnig hvað í 
ósköpunum slíkt merki og hvernig það skuli þá metið. Stundum 
hefur jafnvel verið spurt hvort árangurinn birtist ef til vill í hjálp- 
semi brautskráðra námsmanna við lítilmagna, eða í harðvítugri 
lífsgæðasókn og eiginhagsmunapoti. 

I beinu framhaldi þessa verður spurt hvenær árangur fræðslu- 
starfsins birtist. Kemur hann í ljós einu ári eftir að námi lýkur, 
eða innan fimm ára, eða hálfum eða heilum mannsaldri síðar? 
Hvað í þessum síðbúna árangri er þá beinlínis afleiðing fræðslu- 
starfsins, og hvað er að einhverjum hluta árangur fræðslustarfs- 
ins? Og hver á að meta slíkt og hvernig? Löngum hafa menn vilj- 
að lifa eftir þeirri kenningu að ef til vill sé best að leiða þetta 
alveg hjá sér, þetta sé of háspekilegt. Þeir sem hneigjast að 
mælistikum atvinnulífsins hafa aftur á móti spurt hvað um 
fræðslustarfsemina verði ef hún sætir almennum fyrningarregl- 
um. 

Og áfram verður spurt: Þegar nú árangurinn loksins birtist, hvað 
sannast þá að nýtast af fræðslustarfinu, og hvað hefur gagnast 
meira eða betur en eitthvað annað af því sem kennt hafði verið? 
Við þessi nýju skilyrði og viðhorf í rekstri fræðslustofnana verð- 
ur um það spurt hver sé raunveruleg áhætta stofnunarinnar. 
Verða menn nokkru sinni í raun dregnir til ábyrgðar? Þá spyrja 
menn og hvernig unnt sé að afhjúpa mistök. Og þó enn frekar: 
Hvernig er unnt að komast hjá því að alvarleg mistök eigi sér 
stað? Hvernig og í hvaða skyni á að leysa úr ágreiningi í störfum, 
eða er það frjótt og skapandi að hafa stöðugan ágreining og átök? 
Er ekki beinlínis hættulegt að hafa of góðan frið í slíkri stofnun? 
Þetta skiptir miklu varðandi stefnumótun og þróunarstjórnun. 
í ljósi allra þessara skilgreiningarefna verður að meta hvaða 


Digitized by v^ooQle 



mælistikur á að nota við stjórnun og ákvarðanir. Nýju ljósi verð- 
ur þannig brugðið á það hvernig meta skal námsárangur, semja 
verkefni og próf, eða vega og meta frammistöðu kennara og 
rannsóknamanna. Og hver á að meta hvern? Hvaða mælistikum 
á að beita til að greina það hvort námsmaður stendur sig vel eða 
illa, eða hvort kennari vinnur fyrir kaupinu sínu eða ekki? Og 
hvaða máli skiptir slíkt mat? 

* Og enn í þessu samhengi verður að sjá hvernig teknar verða 
ákvarðanir um breytingar og framþróun í starfseminni. 

* Mikilvægt er að kannað verði hvernig haga má málum stofnun- 
arinnar þannig að sérfræðingar, kennarar og rannsóknamenn 
njóti sín sem best og fái sem mestu og bestu áorkað. Hvernig er 
í verki unnt að örva þá og hvetja en setja þeim um leið hæfilegt 
aðhald og ábyrgð? f árangursríku starfi sérfræðingsins og vís- 
indakönnuðarins þarf svigrúm, frjálsræði, tilraunagleði, nýj- 
ungagirni og leitaráhuga. í starfi kennarans, fyrirlesarans, leið- 
beinandans og verkefnisstjórans þarf vinnugleði, áhuga á náms- 
fólkinu og aðstöðu þess, tilfinningu og hlýju. Þar sem stöðugt á 
að sækja ffam þarf að viðurkenna viljann fyrir verkið þegar eitt- 
hvað tekst ekki fyllilega en einlæglega hafði verið reynt. Hér þarf 
því augljóslega alveg sérstaka gerð stjórnunar, alveg sérstaka 
stjórnunarháttu, sem sameina frelsi og ábyrgð með árangursrík- 
um og markvísum hætti . 43 Sérstaðan skýrist enn við það að há- 
skólastofnunum er flestum stjórnað meira eða minna með svo 
kölluðu akademísku jafningjalýðræði á t.d. deildarfundum eða í 
öðrum sambærilegum ráðum þar sem kennarar og rannsókna- 
menn koma saman. 

* Margar þessara spurninga lúta beint að kjarna málsins: Hvað er 
eiginlega verið að bjóða: Mannauð, menntun, menningu, sið- 
ferði, þroska, þekkingu, vitneskju, skilning, leikni, þjálfun, 
vinnulag, verksvit, handtök, viðhorf, dugnað, stundvísi, nýjunga- 
girni, staðfestu, samviskusemi, skyldurækni, sýndarmennsku, 
mont? Er í reynd verið að styrkja yfirstéttarstöðu námsmann- 
anna? Hvað merkja þessi orð? - Eða hvað merkir það sem áður 
segir varðandi Samvinnuháskólann: „Tækifæri til að láta gott af 
sér leiða í atvinnulífinu og komast þar til frama og velgengni w ? - 


43 Þessi atriði snerta sjálfan innsta kjarna þessa fræðslustarfs. Sjá t.d.: Katz, R. (ritstj.) 
1988. Managing Professionals in Innovative Organizations. A Collection of Readings. 
Cambridge, Mass., Ballinger Publishing Co. 


55 


Digitized by v^ooQle 



Af þessum orðum má ýmislegt ráða um markað Samvinnuhá- 
skólans og um það tímamið sem tekið er, en hvernig má umfram 
það íklæða þessi fallegu orð raunverulegu innihaldi og fram- 
kvæmd í verki? 

* Með öll þessi fallegu orð og háleitu hugtök í huga má enn spyrja: 
Hvernig á eiginlega að meta hagkvæmni, nýtni, gjörnýtingu, skil- 
virkni og hámörkun árangurs úr þessu starfi öllu? Eða þarf ekki 
að mæla neitt af þessu? Margir hafa haldið því fram að þessar 
mælistikur séu fræðslustarfinu eiginlega óviðkomandi, en fram- 
vinda samfélagsmálanna knýr skólamenn til að endurskoða þá 
afstöðu. 

* Æskilegt væri að nefna nokkur ljós og jarðbundin einstök dæmi 
til skýringar þeim málflutningi sem hér er haldið uppi. Hér verð- 
ur aðeins þrennt nefnt: Ýmislegt bendir til að úrslitum ráði á ferli 
ábyrgðaraðilja í atvinnulífinu að hann eða hún geti sagt „Nei u og 
staðið við það þrátt fyrir óvinsældir, þrýsting, erfiðleika og ann- 
að. Hvernig verður slíkt kennt? I öðru lagi bendir margt til þess 
að úrslitum ráði á ferli ábyrgðaraðilja í atvinnulífinu að hann eða 
hún geti komist á fætur fárveikur eða fárveik eldsnemma að 
morgni í manndrápsbyl með allt í kaldakoli heima fyrir, farið í 
vinnuna og skilað brýnu verkefni með skynsamlegri og hófsam- 
legri ákvörðun á tilsettum tíma. Hvernig verður slíkt undirbúið, 
kennt eða þjálfað? Enn skal nefnt að í blaðaviðtali segir kunnur 
forystumaður í dönsku viðskiptalífi að „almenn skynsemi og 
orðheldni eru mikilvægustu eiginleikar forystumanns “. 44 Hvern- 
ig á að kenna slíkt? 

* Margar þeirra spurninga sem hér hafa verið lagðar fram víkja 
beint eða óbeint að þeirri staðreynd að langflestar menntastofn- 
anir voru stofnsettar og hafa verið starfræktar vegna áhuga, 
metnaðar eða stefnuskrár stjórnvalda, aðals- eða auðmanna, eða 
tiltekinna samtaka. Þær hafa því að upphafi mótast fyrst og 
fremst af frumkvæðisvilja stofnenda og eigenda en ekki af því að 
einhverjir viðtökuaðiljar eða „þegar“ kölluðu eftir þjónustunni í 
einmitt þeirri mynd sem hverri stofnun var gefin. í þessum 
stofnunum kemur stjórnun, stefnumótun og fjármagn einatt „að 
ofan“ og án beins tillits til eða umhugsunar um „markað“ eða 
óskir á „markaði“. Þessar stofnanir komast því í nokkurn vanda 


44 Gerhard Albrechtsen forstjóri NKT í viðtali við danska dagblaðið Borsen 1. septem- 
ber 1995: „Sund fornuft og ordholdenhed er de vigtigste egenskaber hos en leder.“ 


Digitized by v^ooQle 



þegar þær standa allt í einu frammi fyrir þeirri kröfu að finna og 
skilgreina „markað sinn“ og að þjóna honum umfram allt. Þær 
voru stofnsettar í þeim anda sem lengst af hefur verið kenndur 
við rómverskan höfðingja og auðmann sem hét Gaius Ma- 
ecenas. 45 - Mjög eðlilegt er að menn vilji athuga á gagnrýninn 
hátt hvernig þessi „mesenat c< -hefð stenst kröfur samfélagsins á 
dögum okkar, og hvort hún sé jafnvel orðin alveg fráleit. 


Órofa heild 

1 framkvæmd eru gæðastjórnun og þróunarstjórnun samofnar í 
Samvinnuháskólanum. Stjórnkerfi skólans byggist á því að fimdir 
kennara og sérfræðinga í Fræðslu- og rannsóknaráði, sem forðum 
var kallað kennarafundir, ráða á mörgum en afmörkuðum sviðum; 
Framkvæmdaráð með fulltrúum starfsmanna og námsmanna á 
öðrum sviðum, rektor fer með tiltekin mál, en Skólanefnd hefur yf- 
irumsjón, fjárhagslega yfirstjórn og ákvarðar um reglugerð og 
ráðningu starfsmanna. Skólanefnd er þannig mynduð að Fram- 
kvæmdaráð skipar einn fulltrúa, Nemendasamband Samvinnuskól- 
ans og Samvinnuháskólans skipar einn, Menntamálaráðherra skip- 
ar einn og Vinnumálasambandið skipar tvo. 46 Skólanefnd ræður 
rektor Samvinnuháskólans til fjögurra ára í senn, að undangengn- 
um úrskurði dómnefndar og skoðanakönnunum meðal kennara, 
annarra starfsmanna, námsmanna og áður brautskráðra náms- 
manna innan Nemendasambandsins. Óháðar dómnefndir eru 
einnig til kvaddar við ráðningu í lektorsstöður og stöður með æðri 
akademískum starfstitlum, svo og til að meta rannsóknar- og ráð- 
gjafarverkefni kennara og sérfræðinga á hverju starfsári. Að líkind- 
um er Samvinnuháskólinn á Bifröst fyrsti háskólinn á íslandi sem 


45 Gaius Maecenas var á dögum um það bil árin 70-8 fyrir Krists burð, góðvinur 
Ágústusar keisara og hollvinur skáldanna Virgilíusar, Própertíusar og Hóratíusar. 
Hóratíus getur hans með hlýhug og þakklæti. - Orðið „mesenat“ er til í ýmsum mynd- 
um á helstu Vesturlandatungum. 

46 Þannig er skipun Skólanefndar samkvæmt breytingum á Skipulagsskrá sem Dóms- 
málaráðuneytið staðfesti í september 1995, en áður tilnefndu sömu aðiljar en ráðherra 
skipaði. Varamenn eru skipaðir á sama hátt af sömu aðiljum. Vinnumálasambandið 
hefúr í fúlltrúum sínum erft hluta af fyrri tengslum Sambands ísl. samvinnufélaga við 
skólann, en áður en skólinn varð sjálfseignarstofnun skipaði stjórn Sambandsins fjóra 
og ráðherra einn í skólanefndina. 


57 


Digitized by GiOOQle 



veitir brautskráðum námsmönnum fulltrúa í stjórnarnefnd og sér- 
stakan rétt til íhlutunar um rektorsráðningu. 

Stjórnkerfi Samvinnuháskólans er þannig blanda af akademísku 
jafhingjalýðræði, aðild námsmanna og starfsmanna, starfi rektors, 
yfirumsjón óháðrar stjórnarnefndar og íhlutun óháðra dómnefnda. 
Rektor er ráðinn til fjögurra ára í senn. Hann er fremstur meðal 
jafningja en hefur einnig vald framkvæmdastjóra á tilteknum svið- 
um og með formlega afmörkuðum hætti. Stjórnskipan Samvinnu- 
háskólans á Bifröst er mótuð með það fyrir augum að ná bestu eig- 
indum háskólastjórnskipunar á Vesturlöndum án þess að þær 
verstu fylgi með. Að sönnu veldur ævinlega hver á heldur en ráð er 
gert fyrir því að slakni einn þáttur muni annar taka meira á. Enn og 
aftur er hér leikið saman á strengi frjálsræðis og ábyrgðar. Stjórn- 
skipanin miðar beinlínis að því að svara framar skráðum spurning- 
um á jákvæðan, kröfuharðan og metnaðargjarnan hátt með árang- 
ur og velgengni námsmanna og önnur markmið skólans að leiðar- 
ljósi. 

Með ýmsum formlegum ákvæðum reglugerðar er ákvarðað að 
gæðastjórnun og þróunarstjórnun skuli jafnan í hávegum hafðar í 
Samvinnuháskólanum. í ljósi markmiða og sérstöðu Samvinnuhá- 
skólans má segja að gæðastjórnun hans miði að því að afla jafnt og 
þétt og meta jafnharðan upplýsingar um fræðslu- og þjálfunarþarf- 
ir atvinnulífsins, einkum að því er snertir forystulið og sérmennt- 
aða millistjórnendur. Samkvæmt þessu stöðuga mati og endurmati 
setur stofnunin sér síðan með almennri þátttöku kennara, sérfræð- 
inga og annarra starfsmanna framkvæmanleg og raunhæf fram- 
kvæmdamarkmið frá ári til árs en á grundvelli þeirra er einstökum 
verkefnum síðan úthlutað og þau unnin. Auk kennara og annarra 
starfsmanna koma námsmenn mjög að þessari vinnu, bæði með 
sérstökum matsgerðum og með aðild fulltrúa í Framkvæmdaráði. 

Árlega fjalla kennarar sameiginlega í Fræðslu- og rannsóknaráði 
um námsvísi og námsáætlanir komandi skólaárs og afgreiða sam- 
eiginlega fyrir alla fræðslu skólans. Skipting viðfangsefna í tilgreind 
afmörkuð námssvið og námskeið er einnig ákveðin sameiginlega á 
þessum fundum árlega. í upphafi hvers misseris leggur hver kenn- 
ari fram ýtarlega kennsluáætlun sína og í misserislok er hún endur- 
skoðuð. Á sama hátt leggja kennarar fram áætlanir um rannsókna- 
verkefni sín sem eru kynntar á fundi í Fræðslu- og rannsóknaráði 
og að tímabili loknu er á sama hátt fjallað um skýrslur um rann- 
sóknir, ritstörf og ráðgjafarstörf sem unnin hafa verið. 


Digitized by v^ooQle 



Námsmenn leggja á hverju misseri dóm á fræðslustörf hvers 
kennara, og er fjallað sameiginlega um álitsgerðir þeirra í Fræðslu- 
og rannsóknaráði eftir hvert misseri. Þetta nemendamat hefur skipt 
verulegu máli í þróun Samvinnuháskólans. Einnig leika óháðar 
dómnefndir, sem utanaðkomandi aðiljar skipa að mestu leyti, mik- 
ilvægt hlutverk, t.d. um umsóknir um störf, um mat á rannsókna- 
og ráðgjafarverkefnum og um starfsframa. Þessar dómnefndir eru 
þannig myndaðar að Fræðslu- og rannsóknaráð skipar einn full- 
trúa, Skólanefnd Samvinnuháskólans einn og Menntamálaráðu- 
neytið skipar einn. 

Talsverð áhersla hefur verið lögð á að veita kennurum tækifæri til 
að sækja námskeið og ráðstefnur innan lands og erlendis og jafnvel 
hafa verið fengnir sérfræðingar, m.a. á sviði kennslufræði og 
fræðslustjórnunar, til að halda sérstök námskeið fyrir kennarana. 
Kennarar hafa einnig fengið tækifæri til að halda starfsfræðslunám- 
skeið í tengslum við fyrirtæki í atvinnulífinu og öðlast þannig auk- 
in tengsl, þekkingu og reynslu af vettvangi. En starfsfræðslunám- 
skeið hafa lengi verið gildur þáttur í starfi skólans eins og áður hef- 
ur komið ffam. 

Kennarar við Samvinnuháskólann eru ekki ráðnir til að sinna 
um tiltekið fræðasvið eða deild heldur eru þeir ráðnir til stofnun- 
arinnar í heild. Þannig „á“ enginn kennari „sitt eigið u einkasvið í 
starfi enda þótt vitanlega sé verkefnum skipt í samræmi við mennt- 
unar- og reynsluforsendur hvers og eins. Enginn er æviráðinn eða 
með fasta opinbera skipun í starf enda njóta starfsmenn Samvinnu- 
háskólans ekki starfsöryggis embættismanna ríkisins. Allar starfs- 
reglur, kennslufræðilegar reglur o.s.frv. eru sérstaklega samdar í 
skólanum sjálfum, m.a. með hliðsjón af opinberum reglum og fjöl- 
þjóðlegri reynslu og af sérstöðu og sérstökum markmiðum skólans. 

í starfi sínu eru kennarar og stjórnendur Samvinnuháskólans í 
talsverðum tengslum við atvinnulífið og einnig við brautskráða 
námsmenn og vinnuveitendur þeirra, en þessi tengsl hafa mjög ver- 
ið notuð til þess að afla upplýsinga um þarfir og óskir atvinnulífs- 
ins, um gæði og virkni þeirrar fræðslu og þjálfimar sem skólinn 
veitir og um ábendingar og tillögur til úrbóta og framþróunar. 
Þetta hefur verið gert bæði formlega og óformlega og jafnt af hálfu 
stjórnenda skólans sem kennara og samtaka námsmannanna. Vitað 
er að mikil tengsl og fylgni eru milli starfsframa og atvinnutækifæra 
brautskráðra námsmanna annars vegar og hins vegar aðsóknar 
góðra umsækjenda að skólanum. Einnig þess vegna hefur verið og 


59 


Digitized by v^ooQle 



er lögð sérstök rækt við tengsl og upplýsingaöflun á þessum vett- 
vangi. 

Til marks um þessa sérstöku áherslu má nefna á ný fulltrúa 
brautskráðra námsmanna í Skólanefnd Samvinnuháskólans. Enn 
fremur ber að geta þess að við undirbúning nýrrar Rekstrarfræða- 
deildar II. sem veitir B.S.-gráðu var sérstaklega leitað til Qölmenns 
hóps óháðra ráðgjafa til umsagnar, athugasemda og ábendinga. 
Voru þeir valdir meðal stjórnenda, sérfræðinga og menntaðra 
starfsmanna í öðrum trúnaðarstörfum við atvinnufyrirtæki og 
stofnanir atvinnulífsins víðs vegar um landið. 

Mikilvægur þáttur í gæða- og þróunarstjórnun Samvinnuháskól- 
ans er sérstök fundalota stjórnenda og kennara á hverju ári. Er þá 
einkum fjallað um gæði og árangur, tiltekin tímabundin stefnu- 
verkefni og um þróunaráætlun nokkurra næstu missera eða ára 
hverju sinni. Á þessum fundum er unnið úr margs konar upplýs- 
ingum og gögnum til að gagnrýna og endurmeta þann árangur sem 
náðst hefur, þau vandamál sem risið hafa og til að ná enn betur 
gæðamarkmiðum, endurskoða þau og móta Samvinnuháskólanum 
markvissa stefnu við breytilegar aðstæður. Þannig er stöðug þarfa- 
greining og eigin skilgreiningar- og hugmyndavinna í gangi við 
Samvinnuháskólann. Sem dæmi um slík þróunarmarkmið og 
-verkefni má á ný nefna undirbúninginn að námsbraut til B.S.- 
prófs og einnig sjónarmið og leiðir til að tryggja sem best æskilega 
alþjóðavæðingu og Evrópuvæðingu í fræðslustörfum, námsefni og 
vinnubrögðum. 

í háskóla sem leggur þyngstu áherslu á fræðslustörfin skiptir 
stöðug nýsköpun og framþróun í námsefni og einstökum náms- 
sviðum og námskeiðum skólans mestu máli. Jafnt og þétt vinna 
kennarar og stjórnendur Samvinnuháskólans að þessum efnum, að 
því að kynna sér ný rit, bækur og tímarit og tölvutækt efni, nýjar 
kenningar og hugmyndir og nýjar rekstrar- og viðskiptalegar, efna- 
hagslegar og samfélagslegar aðstæður. Á hverju ári verða meiri eða 
minni breytingar á öllu námsefni og skiptingu námssviða. Samtím- 
is er unnið úr upplýsingum um kennsluaðferðir og árangur starfs- 
ins, m.a. upplýsingum úr matsgerðum námsmanna á hverju miss- 
eri, en fulltrúar námsmanna í Framkvæmdaráði Samvinnuháskól- 
ans taka einnig þátt í þessu starfi. í kennslustofunni, fyrirlestrasaln- 
um, verkefnastofunni og lesstofu námsmannsins slær hjarta 
fræðslustarfsins og megináhersla er lögð á æskilegan framgang þess. 


Digitized by v^ooQle 



Þau atriði sem hér hafa verið nefnd í andránni má taka saman í 

stutt yfirlit þannig: 

* Stofnunin gerir sér formlega og skráða stefnuyfirlýsingu og yfir- 
lit um öll helstu starfsmarkmið, bæði um næstu áfanga og miss- 
eri og einnig til lengri framtíðar. I þessari stefnulýsingu og fram- 
tíðarsýn eru jafhframt ákvæði um helstu leiðir að markmiðun- 
um. Stöðugt og með föstu millibili er þannig gerð sjálfsmynd 
stofnunarinnar og mælistikur fyrir alla starfsemina, með virkri 
aðild stjórnenda, starfsmanna og fulltrúa námsmanna. 

* Á grundvelli þessara formlegu skjala eru gerðar lýsingar náms- 
brauta og námskeiða, námsvísar og námslýsingar og endurskoð- 
aðar reglulega. 

* Fræðslan fýlgir rækilegum kennsluáætlunum með nákvæmum 
efnisatriðum, mælistikum, rökstuðningi, námsmati, tilvísunum 
til rita og gagna o.s.frv., sem sett eru á blað fyrirfram og náms- 
menn hafa í höndum ffá byrjun. Kennarar vinna þessar áætlanir 
og hafa fengið þær ræddar og staðfestar fyrirfram og eru bundn- 
ir af þeim. Eftir á er gert sams konar kennsluyfirlit um hvert 
námskeið. 

* í þessum formlegu skilmálum hafa námsmat og próf eðlilegan 
sess og sæta stöðugri athugun og samanburði samhliða öðrum 
þáttum. í því efni skiptir t.d. máli á háskólastigi að lagt sé mat á 
upphafsstöðu námsmanna og árangur starfs og náms metinn að 
loknum hverjum áfanga í slíku ljósi. Allt námsmat og próf verða 
að standast eigið innra mat og röksemdir og lúta markmiðum 
starfsins, jafnt um efni, form, umfang, tíðni, mælistikur og ann- 
að. 

* Viðurkennt er að fræðsla er annars vegar afhending og miðlun 
og hins vegar viðtaka eða móttaka í stöðugri þróun þar sem 
ævinlega má gera betur og ber að gera betur og að jafnan verður 
að fylgjast með framvindunni utan dyra skólans. Leitast er við að 
tryggja að tekið verði tillit til sjónarmiða „markaðarins“, þeirra 
sem eiga að njóta þeirrar þekkingar og eiginleika sem braut- 
skráðir námsmenn bera með sér að loknu námi. 

* Enginn kennari „á sitt eigið w svið heldur er áhersla lögð á sam- 
eiginlegar ákvarðanir, undirbúning, framkvæmd og frágang. All- 
ir sæta aðhaldi og meðdómendum í starfinu, og fyrir hendi eru 
einhver skýr takmörk á atvinnuöryggi kennara, rannsóknamanns 
og stjórnanda. Staða háskólakennara er mjög sérstæð þar sem 


61 


Digitized by v^ooQle 



hann er fullgildur meðstjórnandi og að sumu leyti sjálfstæður 
sérfræðingur, eiginlega verktaki á eigin ábyrgð, og að öðru leyti 
jafnframt sjálfstæður deildar- eða verkefnisstjóri. Hér er því um 
að ræða mjög viðkvæmt atriði sem snertir grundvallarþætti í 
stöðu háskólakennara. 

Áhersla er á það lögð að viðfangsefnin eru meira og minna sam- 
eiginleg, og t.d. fjalla jafhingjar saman um flest það sem lýtur að 
fræðslustarfinu, kennararnir í sameiginlegum hópi fleiri eða 
færri. Meðal slíkra sameiginlegra verkefna er skipulag og skipting 
námsbrautar í einstök námssvið og námskeið svo að dæmi sé 
nefint. Afskiptasemi allra áhugasamra starfsmanna og náms- 
manna, og jafnvel annarra, er vel þegin og viðurkennd. 
Nemendur gefa kennara álit sitt á kennslunni, þ.á m. á fyrirlestr- 
um, leiðbeiningum, athugasemdum, leiðsögn, gögnum o.fl. Þetta 
álit er gert fyrir hvert einasta námskeið og námssvið á eyðublöð- 
um sem sameiginlega hafa verið undirbúin með aðild kennara, 
námsmanna og stjórnenda stofnunarinnar. Niðurstöður matsins 
eru síðan lagðar fram þannig að ekkert verði rakið til einstak- 
linga í hópi námsmanna. Útfyllt eyðublöð eru ekki einkamál 
hvers kennara heldur þvert á móti lögð fram öllum öðrum kenn- 
urum og stjórnendum til vitundar og umræðu, að loknu hverju 
misseri fyrir sig. 

Stöðugt eiga sér stað sameiginlegar umræður og tilraunastarf- 
semi um kennsluhætti, sókn að markmiðum, um kennslufræði 
og kennsluframkvæmd, um fræðsluefni, kennslugögn og -áhöld, 
námsefni og námsbækur o.s.frv. Viðhorf og aðferðir gæðastjórn- 
unar, og altækrar gæðastjórnunar eða algæðastjórnunar, eru 
þekkt, viðurkennd og skipulega hagnýtt í starfinu - ekki sem 
tímabundið verkefni eða átak heldur sem stöðugur starfsþáttur í 
grunnskipulagi stofnunarinnar. 

Óháðar dómnefndir sem utanaðkomandi aðiljar skipa að mestu 
eða öllu leyti eru fastur þáttur í starfi og ákvörðunum, t.d. um 
umsækjendur um störf, um rannsóknir og önnur sambærileg 
verkefni starfsmanna, um framgang og starfsframa o.s.frv. í starfi 
þessara dómnefnda þarf vitanlega að taka tillit til stefnulýsingar 
og annarra skipulagsheimilda, m.a. til að tryggja frjó og árang- 
ursrík tengsl rannsókna og fræðslu um leið og vísindalegt frelsi 
háskólakennara og rannsóknamanna er virt. 

Með ákveðnu millibili, einu sinni eða tvisvar á ári, er efnt til 
fundalotu starfsmanna og stjórnenda, gjarnan með völdum gest- 


Digitized by v^ooQle 



um, um framvindu, framþróun, sjálfsgagnrýni og umbætur í 
starfinu. Til þessara funda er einnig boðið einhverjum fulltrúum 
eða talsmönnum þess umhverfis sem stofnunin þjónar eða 
a.m.k. sérstaklega fjallað um aðstæður, óskir og framvindu þessa 
umhverfis stofhunarinnar. Það er jafnan viðurkennt að stofnun- 
in hlýtur að taka staðfestingu sína, „afsökun fýrir tilveru sinni w , 
utan frá, frá þeim aðiljum sem starfið miðast við og á að þjóna. 
Þessi þjónustuvitund við aðra aðilja er undirstaða gæðaviðhorf- 
anna, vitundin um „markað w sem verður að rækja og þjóna í 
stöðugri þróun og verðandi. 

Það skiptir ákaflega miklu máli að í framkvæmd og útfærslu tak- 
ist að rökstyðja alla þætti í starfsemi fræðslustofnunarinnar með til- 
liti til þeirra heildarmarkmiða og sérstöku hlutamarkmiða sem um 
er að ræða. Því verður m.a. að tengja allt starfið við þau skilgrein- 
ingarefni sem hér hafa verið nefnd. 


Matsferlið 

Um þessar mundir eru miklar umræður í nágrannalöndunum um 
gæðastjórnun í fræðslustarfi, mótun akademískra gæðakrafna, 
matsgerðir og úttektir á háskólastofnunum. Vinnubrögð í þessu 
efhi eru fyrir löngu komin í nokkuð fastar skorður vestan hafs og 
þar er mjög mikil reynsla fyrir hendi á þessu sviði. Nú þegar hafa 
einnig mótast venjur og viðmiðanir í þessu efni í mörgum Evrópu- 
löndum og liggur fýrir að hérlendis verður við þær miðað að miklu 
eða jafnvel mestu leyti, trúlega ekki síst vegna þess að Norðurlönd- 
in koma þar við sögu. 47 Þegar þetta rit var skráð var slík akademísk 
úttekt og gæðamat á starfsemi Samvinnuháskólans í undirbúningi 
enda hafði skólinn óskað eftir því við Menntamálaráðuneytið og 
ráðuneytið ákvarðað um málið 1994 sem þátt í viðurkenningu 
námsbrautar til B.S.-gráðu við skólann. Þessari úttekt lauk í árs- 
byrjun 1997, og er hennar getið nánar á öðrum stað í þessu riti. 48 


47 Akademísk úttekt á Verkfræðideild Háskóla íslands 1993 var að vísu unnin af banda- 
rískri stofnun, ABET (þ.e.a.s. Accreditation Board for Engineering and Technology). 

48 Sjá: Skýrsla stýrihóps: Úttekt á viðskipta- og rekstrarfrceðimenntun í Háskóla íslands, 
Háskólanum á Akureyri, Samvinnuháskólanum á Bifröst og Tœkniskóla íslands. Reykja- 
vík, apríl 1997, Menntamálaráðuneytið. Enn fremur: Skýrsla ytri matshóps: (sami titill 
sem ofar). Reykjavík, janúar 1997, Menntamálaráðuneytið. 


63 


Digitized by v^ooQle 



I sem allra stystu máli er ráð fyrir því gert um þessar mundir að 

akademískt gæðamat og úttekt á starfsemi fræðslustofnunar feli 

þessa þætti í sér: 49 

* Verkefnið hefst með formlegum samningi um málið milli stofn- 
unarinnar og þess eða þeirra aðilja sem annast matsgerðina. 

* Fyrstu áfangar verkefnisins felast í því að stofnunin sjálf gerir 
mjög rækilega lýsingu á eigin starfsemi í öllum einstökum atrið- 
um, svo og yfirlit um eigin markmið og mælistikur. 1 þessari lýs- 
ingu gerir stofnunin jafnframt eigin úttekt og leggur eigið gæða- 
mat á sjálfa sig og rekur auk þess helstu þróunarverkefni og fyrir- 
ætlanir til framfara og úrbóta sem þegar eru fyrir hendi innan 
stofnunarinnar sjálffar. Þetta sjálfsmat og sjálfsúttekt er býsna 
viðamikið verkefni sem liggur öllum síðari áföngum og aðgerð- 
um til grundvallar. 

**■ Matsaðili eða matsaðiljar skipa sérfræðinganefnd sem tekur 
verkefnið að sér. 

* Eftir að matsaðiljar hafa haft tækifæri til þess að kynna sér sjálfs- 
matið og meðfylgjandi greinargerð stofnunarinnar og önnur 
gögn heimsækir sérfræðinganefndin stofnunina og á viðtöl við 
starfsmenn, stjórnendur, námsmenn og aðra þá sem máli eru 
taldir skipta. Heimsóknin tekur 2-4 daga eða svo. Á undan heim- 
sókninni fer sérstakur undirbúningur og viðræður, t.d. stutt 
undirbúningsheimsókn fulltrúa nefndarinnar, til að tryggja að 
allt sé til reiðu og tími nefndarinnar nýtist sem best. 

* í lok heimsóknarinnar er ráð fyrir því gert að talsmaður sérfræð- 
inganefndarinnar geri stofnuninni, stjórnendum og starfsmönn- 
um, á sameiginlegum fundi almenna grein fyrir helstu niður- 
stöðum nefndarinnar a.m.k. í stórum dráttum. Þannig er að því 
stefnt að óvissu sé eytt þegar í stað. 

* Nefndin leitar ffekari upplýsinga eftir þörfum. 

* Nokkru eftir heimsókn sérfræðinganefndarinnar er skýrsla 


49 Hér er aðallega fylgt evrópskum fyrirmyndum. Sjá t.d. European Pilot Projects for 
Evaluating Quality in Higher Education. Guidelines for Participating Institutions. 
November 1994. Gefið út á vegum stjórnar Evrópusambandsins (Um er að ræða tvær 
skýrslur með sama titli og ffá sama aðilja). Sjá einnig: Acherman, H.A. 1988. Quality 
Assessment by Peer Review. A new areafor university cooperation (Skýrslur þessar hefur 
höfundur fengið hjá Menntamálaráðuneytinu). - Fágerlind, I. 1992. Evaluation of Ed- 
ucation. Examples from an International and Comparative Perspective. Dijon, CESE. - 
Quality management and quality assurance in European higher education. Methods and 
mechanisms. 1993. Luxembourg, Commission of the European Communities. 


Digitized by CiOOQle 



hennar afhent, bæði stofnuninni og því ráðuneyti, háskólaráði 
eða öðrum þeim yfirvöldum sem málið varðar. 

* Stofnunin fær tækifæri til andsvara, skýringa, athugasemda og 
leiðréttinga. 

* Málið fer síðan til ffekari úrvinnslu eða ákvarðana stofnunarinn- 
ar eða yfirvaldanna. í þessum áfanga er einkum gert ráð fyrir því 
að rætt sé og ákvarðað um sérstakar athafnir og aðgerðir sem 
taldar eru nauðsynlegar á grundvelli úttektarinnar, og í annan 
stað er ákvarðað um endurtekið mat og þann tíma sem líða skal 
áður en að því kemur. 

* í sjálfu sér er ekki ráð fyrir því gert að gripið verði til neinna sér- 
stakra aðgerða í beinu eða fyrirskipuðu ff amhaldi þessa akadem- 
íska gæðamats. Áhersla er á það lögð að fá jákvæða þátttöku 
stofhana og starfsmanna og því hefur umræðum um „frekari að- 
gerðir w eiginlega verið frestað til framtíðarinnar, og alls ekki er 
minnst á „viðurlög w . Meginverkefnið á þessu stigi er að fá fram 
rækilegt og ýtarlegt sjálfsmat og sjálfsúttekt stofnana og að fjalla 
um þann grundvöll á vandaðan fræðilegan og umbótahvetjandi 
hátt. 

* „Gæði“ í þessu verkefni eru skilgreind sem uppfylling eigin sjón- 
armiða, væntinga og stefnumiða, eigin óska og krafna stofnunar- 
innar sem í hlut á. Lögð er áhersla á að stofnunin leggi skipulags- 
heimildir, reglugerðir o.þ.h. fram sem kveða á um þessi markmið 
og þau sjónarmið sem mestu eru talin skipta. Alveg sérstök 
áhersla er á það lögð í heimildum um slík verkefni að matsaðili 
leggur ekki upp með fýrir fram ákveðin sjónarmið um „gæði“ 
eða mælistikur sem ákveðnar hafa verið fjarri stofnuninni sem í 
hlut á. Að sama skapi er til þess ætlast að stjórnendur og starfs- 
menn stofhunarinnar vandi vel og rækilega skýrslu sína og grein- 
argerðir enda er þar að finna grundvöll verkefnisins. 

* Akademískt gæðamat og úttekt á starfsemi fræðslustofnunar fel- 
ur m.a. í sér mat á kennslunni og á rannsóknarverkefnum, svo og 
á stjórnsýslu og stjórnskipulagi stofnunarinnar og skilvirkni 
þess. Fjallað er um skipulagsheimildir, starfsreglur, og um for- 
sendur kennara og námsmanna eins og þær birtast í menntun, 
starfsreynslu o.fl. Þá er reynt að grafast fyrir um innbyrðis tengsl 
allra þessara þátta. Raktar eru námslýsingar, kennsluaðferðir, 
námsgögn, gerð verkefha og prófa og námsmat. Tengsl og staða 
stofnunarinnar eru könnuð. Lagt er mat á ákvarðanaferli og 
verklagsreglur. 


65 


Digitized by v^ooQle 



* 


Fleiri atriði koma til álita og er þá gerð grein fyrir hverju um sig 
í upphaflegum samningi um verkefnið. Þess eru dæmi t.d. að 
hver kennari og rannsóknamaður þurfi að gera eigin skýrslu fyrir 
sig sjálfan, verkefni sín og markmið, úrbætur og þróunarstefnu 
sína, auk sameiginlegrar skýrslugerðar á vegum stofnunarinnar. 
Enn fremur eru þess dæmi að stofnun þurfi sérstaklega að taka 
fram hvað hún sjálf telur „best“ hjá sér og „verst w og hvað hún 
telur „betra en hjá öðrum“ og þá hverjum og hvað „verra en hjá 
öðrum u að eigin mati. 

* Ekki er ætlunin á þessu stigi eða því tímabili sem nú líður að 
fjalla um opinbera viðurkenningu eða vottun til eða frá heldur 
umfram allt annað að hvetja og örva til umbóta og framfara. Á 
sama hátt er ekki ráð fyrir því gert að gæðamat leiði til breytinga 
á opinberri fyrirgreiðslu, fjárveitingum eða öðru slíku. 

* Ýmist er stofnun metin ein sér eða í tengslum við mat á öðrum 
sambærilegum stofnunum. Af hálfu Evrópusambandsins er alveg 
ljóst að stefnt verður einnig að því að nota akademískt gæðamat 
og úttektir sem verkfæri við almenna samræmingu og gagn- 
kvæmar vottanir skólagöngu og prófgráðna. Á undanförnum 
árum hefur einmitt mikið verið unnið á vettvangi Evrópusam- 
bandsins að undirbúningi samræmdra reglna um vottun náms 
og prófa í ólíkum skólakerfum aðildarlanda. 

* Ekki leikur vafi á að stefnt er að því að gæðamat og þróunar- 
stjórnun verði virkur og fastur liður í menntakerfi Evrópumanna 
í náinni framtíð, jafnvel talsvert umfram það sem Bandaríkja- 
menn hafa tíðkað um langt skeið . 50 


Til athugunar 

í þessu stutta ágripi um feril akademísks gæðamats um þessar 
mundir koma nokkur atriði fram sem ástæða er til að rekja nánara. 
Tvö atriði skulu nefnd að þessu sinni. 

Fyrra atriðið er sú staðreynd að ráð er fýrir því gert að sérfræð- 
inganefndin sem framkvæmir gæðamatið sé skipuð jafningjum 


50 Sem kunnugt er hafa Bandaríkjamenn lengi notað sérstakar vottunar- eða staðfest- 
ingarnefndir til að ákvarða um viðurkenningu háskólastofnana („accreditation 
process“), en í Evrópu hefur viðurkenning ráðuneytis lengst af verið talin nægja. 


Digitized by v^ooQle 



þeirra sem starfa við stofnunina sem meta skal, þ.e. einstaklingum 
sem hafa sams konar menntunar- og starfsreynsluforsendur og 
reyndar beinlínis mjög gjarnan einstaklingum sem gegna sams 
konar störfum við aðrar sams konar stofnanir. í grundvallaratrið- 
um er við það miðað að akademískt gæðamat sé mat jafningja sem 
starfs- eða stéttarfélagar taka að sér um kollega sína. í þessu felst 
annars vegar að gerðar skulu fyllstu kröfur til sérfræðiþekkingar og 
sérstakrar reynslu matsmanna, en hins vegar verður að viðurkenna 
að í þessu felast einnig margs konar takmarkanir. Einfalt er að 
benda á hugsanleg hagsmunatengsl innan sérfræðihópa og sérfræð- 
ingastétta, eða á hinn bóginn á streitu eða árekstra innan slíkra 
hópa sem áhrif geti haft á matið. 

Síðara atriðið snertir þá skilgreiningu „gæða u sem lögð er til 
grundvallar. í umræðum um gæðamál er yfirleitt við það miðað að 
markaðurinn, kaupandinn, neytandinn, viðtökuaðili eða þegi í ein- 
hverri mynd, ákvarði gæðin. Þá er sú skilgreining sem reynsla úr 
viðskipta- og atvinnulífi hefur mótað lögð til grundvallar að gæði 
verði metin eftir því hvort, að hve miklu leyti og hvernig vænting- 
ar eða óskir viðtökuaðilja eru uppfylltar með þeirri vöru eða þjón- 
ustu sem boðin er. Matið og ákvörðunin kemur með öðrum orðum 
utan frá, frá „þeganum“, „markaðinum“. Framleiðandi eða þjón- 
ustuaðili er háður þessu mati og þessari ákvörðun og getur ekki 
annað en lotið því valdi. Hugtakið „gæði“ felur þannig í sér hugs- 
unarhátt „þjónustu við markað“ og þær aðstæður sem þar geta 
skapast. Eins og staðið er að akademísku gæðamati um þessar 
mundir, sem lýst hefur verið hér framar, verður að viðurkenna að 
skilgreining „gæða“ er ekki í fullu samræmi við það sem ella hefur 
tíðkast í gæðastjórnun og -viðleitni á þessu sviði. Skilgreining 
„gæðanna“ í fræðslustarfinu ber enn talsverðan svip fornra við- 
horfa um yfirvöld „ffjálsra“ háskóla sem geta ráðið málum sínum 
með boðum og bönnum óhrædd við viðbrögð þeirra sem njóta 
skulu eða þola verða. Þegar þetta er sagt er skylt að minna aftur á 
þá röksemdafærslu sem birtist framar í þessu riti og sýnir m.a. 
hversu erfitt er að henda reiður á markmiðum og mælistikum í 
fræðslustarfseminni. Það getur verið auðvelt að rífa niður og gera 
tortryggilegt en líta fram hjá því sem þrátt fyrir allar takmarkanir 
horfir ótvírætt til ff amfara, skilvirkni og ábyrgðar. 

Gæðastjórnun í ffæðslustarfi er vafalaust einn mikilvægasti þátt- 
ur í framvindu fræðslumála á íslandi um þessar mundir. Mennta- 
málaráðuneytið hefur ítrekað vilja sinn til þess að slík viðhorf verði 


67 


Digitized by v^ooQle 



mjög mótandi um stefnu og aðgerðir í ffamtíðinni. Gæðastjórnun 
hefur víða reynst auðveldari um að tala en í að komast. Jafnan vekja 
aðgerðir og breytingar einhver óvænt viðbrögð og allt kemur þetta 
einhvers staðar við og niður á einhverju sem einhvern varðar. 1 
fræðslustarfí er gæðamat og gæðastjórnun þannig að mikilvægu 
leyti vefenging á hefðbundinni stöðu, valdsumboði og „réttindum u 
kennara. Það sem hentar á einum stað og tíma er ekki heldur algilt. 
Samvinnuháskólinn hefur viljað leggja alveg sérstaka áherslu á 
þessa viðleitni um langt árabil. Þær aðgerðir, umræður og annað 
sem hér hefur verið nefnt er til marks um þetta. Meðal annars í 
þeim anda fór skólinn þess á leit við Rannsóknasvið Háskóla ís- 
lands haustið 1994 að þar yrðu tilnefndir sérfræðingar til að gefa 
álit um rannsókna- og ráðgjafarverkefni kennara við Samvinnuhá- 
skólann á starfsárinu 1993-1994. Enn fremur var liður í þessari við- 
leitni stöðugrar gæða- og þróunarstjórnunar að þess var óskað að 
Menntamálaráðuneytið léti almenna akademíska úttekt og gæða- 
mat fara fram á starfsemi Samvinnuháskólans jafnhliða mótun og 
staðfestingu B.S.-gráðu frá skólanum. Þegar þetta rit var undirbúið 
og unnið stóð þetta mikilvæga verkefni yfir svo sem áður segir. 

Sjálfstæð vinna við rannsóknir er vitanlega þáttur í gæða- og 
þróunarstarfi háskólastofnunar. Við Samvinnuháskólann á Bifröst 
er starfrækt sérstök Rannsókna- og ráðgjafarstöð sem annast þau 
viðfangsefni. Eftir að fræðslustarfið hefur tekið á sig fast mót með 
nokkra eigin reynslu til grundvallar hefur vaxandi áhersla verið 
lögð á það í skólanum að auka vægi rannsókna, ritstarfa og ráðgjaf- 
ar í störfum kennaranna. Enda þótt Samvinnuháskólinn sé fyrst og 
fremst fræðslustofnun, eins og margsinnis hefur komið fram, eru 
rannsóknir og ráðgjafarstörf mjög mikilvægur þáttur. Mjög mikið 
starf hefur verið lagt í mótunarvinnu varðandi svo kallaðar „árétt- 
ingar“, ýtarlegar starfsreglur og nákvæmar matsreglur, á þessum 
sviðum. 

Haustið 1995 var enn fengin ný reynsla á sviði gæðamats og 
gæðaþróunar í fræðslustarfi hérlendis, með skýrslum sem birtar 
voru um úttektir á Bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla fs- 
lands annars vegar og á Byggingatæknifræði við Tækniskóla íslands 
hins vegar. 51 Undir árslok 1995 var hafinn undirbúningur að úttekt 


51 Sjá um þetta: Evrópskt tilraunaverkefni um mat á háskólamenntun. Landsskýrsla 
(Skýrsla Landsnefndar). Sept. 1995. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið. - European 


Digitized by LjOOQle 



á viðskipta- og rekstrarfræðamenntun við Viðskiptaskor Viðskipta- 
og hagfræðideildar Háskóla íslands, Rekstrardeild Háskólans á 
Akureyri, Rekstrardeild Tækniskóla íslands og Rekstrarfræðadeild 
Samvinnuháskólans á Bifröst. í fyrstu óformlegum undirbúnings- 
drögum að þessu verkefni, sem dagsett eru í desember 1995, er 
meðal annars vikið að þeim markmiðum að greina styrkleika og 
veikleika í starfi þessara stofnana, gera tillögur um úrbætur, afla 
kerfisbundinna upplýsinga og þróa matsaðferðir. Þar er enn frem- 
ur ráð fyrir því gert að ráðuneytið skipi stýrihóp til að hafa yfirum- 
sjón með verkefninu og til að velja sérfræðinga í úttektarhóp eða 
ytri matshóp. Hver stofnun myndar síðan sinn sjálfsmatshóp, og er 
einnig að öðru leyti gert ráð fyrir að unnið verði að verkefninu 
nokkurn veginn í samræmi við það sem framar er greint. Loka- 
skýrslur stýrihópsins og ytri matshóps, sem gerðar voru snemmárs 
1997 og gerð er grein fyrir framar í þessu riti, lýsa ferlinu nánara. 52 


Námsbrautin 

Hér framar hefur m.a. nokkur grein verið gerð fyrir forsendum 
þeirrar fræðslustarfsemi sem Samvinnuháskólanum á Bifröst er 
ætlað að annast. Á þeim grundvelli er um allnokkra kosti að velja 
þegar kemur að því að móta námsbraut og vinnubrögð. Varðandi 
Samvinnuháskólann má þegar taka firam að þar varð að ráði við 
mótun starfsins að fylgja nokkurs konar millileið eða málamiðlun 
um kennsluháttu og vinnubrögð til þess að leitast við að tryggja 
sem flestum starfsmönnum og námsmönnum tækifæri til árangurs, 


Pilot Projects for Evaluating Quality in Higher Education. The Library and Information 
Science Programme at the Faculty of Social Science , University of Iceland. Report of the 
External Review Team. June 1995. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið. - European Pilot 
Projects for Evaluating Quality in Higher Education. Civil Engineering Programme at the 
Icelandic Collegefor Engineering and Technology. Peer Review Report. June 1995. Reykja- 
vík, Menntamálaráðuneytið. 

52 Sjá um þetta: Stýrihópur Menntamálaráðuneytis um úttekt á viðskipta- og rekstrar- 
fræðimenntun. 1. mars 1996. Leiðbeiningar fyrir sjálfsmat deilda. Reykjavík, Mennta- 
málaráðuneytið. Sjá einnig: Skýrsla stýrihóps: Úttekt á viðskipta- og rekstrarfrœðimennt- 
un í Háskóla íslands , Háskólanum á Akureyri, Samvinnuháskólanum á Bifröst og Tœkni- 
skóla íslands. Reykjavík, apríl 1997, Menntamálaráðuneytið. Enn fremur: Skýrsla ytri 
matshóps: (sami titill sem ofar). Reykjavík, janúar 1997, Menntamálaráðuneytið. 


69 


Digitized by v^ooQle 



Nemendagarðar. 



enda ljóst að ekkert eitt hæfir öllum best . 53 Nokkur atriði til skýr- 

ingar íylgja hér á eftir: 

* Megináhersla er lögð á verklegt og hagnýtt nám og þjálfun, með 
virkri aðild og framlagi námsmanna sjálfra í stöðugri verkefna- 
vinnu, með talsverðri hópvinnu, með stöðugu námsmati nokk- 
uð jafnt og þétt og einnig með mati námsmanna á fræðslunni, og 
með talsverðri nýtingu kennslutækja og áhalda. 

* Gera verður ráð fýrir að námið feli talsverða fyrirhöfn í sér og að 
krafist verði framlags og úrlausna námsmanna á tilsettum tím- 
um enda þótt af því geti leitt spennu og streitu á stundum. 

* Fræðsluaðferð og mannfjöldi verða að hæfa hvort öðru. Við ein- 
stefnumiðlun í fyrirlestri eða á sýningu getur mikill fjöldi nýtt sér 
fræðslu samtímis en við gagnvirk tjáskipti í viðræðum eða æf- 
ingu verður að miða við fámenni. En sérstaka áherslu ber að 
leggja á að fýrirfram verður að skipta öllu námsefni, viðfangsefn- 
um og verkefnum á markvissan hátt samkvæmt þessu. Á slíkt 
einnig við um einstaka hluta eða kafla sama námskeiðs. 

* Þegar mestur fjöldi er saman verður kennari að hafa frumkvæði 
og stjórnun. í smáhópum fer vel á almennri aðild og gagnvirkni. 
Að auki er æskilegt að einstakir námsmenn fái tækifæri til við- 
talstíma við kennara þar sem námsmaður getur tekið eigin 


53 Hér verður að nokkru fylgt framsetningu í: Jón Sigurðsson. 1989. Keeping Abreast of 
the Times. bls. 115-123. - Sjá einnig um sum atriði: Jón Sigurðsson. 1990. „Háskóli á 
Bifröst“. Ný MenntamáU 8. árg. 1. tbl. Reykjavík. 


70 


Digitized by v^ooQle 



Rektorshús , gömul 
mynd. 


vandamál til umræðu og leitað leiðsagnar án návistar eða 
áheyrnar margra annarra. 

* Stærð smáhópa, fyrir verkefnavinnu og hópvinnu o.fl., er flókið 
ákvörðunaratriði háð mörgum áhrifaþáttum, sálfræðilegum, fé- 
lagslegum og einnig fjárhagslegum. Við Samvinnuháskólann 
varð sú niðurstaðan að miða við átta manns í hópi að jafnaði. 
Við frávik frá þeim fjölda verður að tryggja að námsmaður fái 
eftir sem áður sambærilegt aðgengi að leiðsögn kennara, þ.e. 
verði námsmenn 16 þá tvöfaldist tímalengd, en ef fjórir þá helm- 
ingist hún o.s.frv. 

Verkefnavinna námsmanna er þungamiðjan í öllu náminu. Á 
vikulegri stundatöflu verða verkefnatímar í smáhópum því 
miklu umsvifameiri en t.d. fyrirlestrar. Umfram slíka almenna 
skiptingu er ekki æskilegt að einhver ein aðferð hafi algeran for- 
gang fram yfir allar aðrar. 

* Gerð stundatöflu verður að mótast af mismunandi aðferðum, 
viðfangsefnum og hópastærð, auk stundar, staðar, námssviðs, 
námsmanna og kennara. 

* Heppilegt er að skipta skólaári og misserum upp í áfanga eða 
stig, brjóta þá upp stundatöfluna og nálgast markmið með fjöl- 
breytilegum hætti. Slík skipting misseris hefur víða reynst árang- 
ursrík. 

* Óhjákvæmilegt er af öllum þessum ástæðum að allir kennarar 
saman verði að skipuleggja starfið mjög nákvæmlega fyrir fram, 
og að hver verði að taka tillit til annarra ef út af reglulegri 
stundatöflu o.þ.h. þarf að víkja í dagsins önn. Hér skipta hags- 


71 


Digitized by v^ooQle 


munir námsmanna einnig máli, svo og húsnæðisaðstaða og fjár- 
hagur skólans. 

* Vegna verkefnavinnu, hópvinnu, skilaboða kennara o.s.frv. verð- 
ur ekki hjá því komist að stundasókn verði skylda að einhverju 
marki. Að auki ber að taka yfirvegað tillit til aðstæðna í atvinnu- 
lífinu, þ.e. skyldu starfsmanna til að rækja vinnu sína þar á til- 
settum tímum. 

* Miðað við aðstæður í íslensku atvinnulífi o.fl. er ekki stefnt að 
sérstakri sérhæfmgu á námsbraut skólans innan sviðs rekstrar- 
fræðanna. Aftur á móti er ráð fyrir því gert að hver námsmaður 
hafi nokkur tækifæri til einhverrar eigin sérhæfingar í vali við- 
fangsefna sinna í námsverkefnum. 

* Rétt er að nefna atriði sem snerta sérstöðu skólans, á sviði félags- 
mála og samvinnu. Og enn fremur ber að geta um prófareglur, 
vægi prófa andspænis verkefnum, einkunnastiga, sérstök sam- 
þætt verkefni og misserisverkefni o.fl. sem nánar verður komið 
að síðar. 


Starfshættir 

Samvinnuháskólinn er sem sé verkefnavinnustaður en ekki fyrst og 
fremst fyrirlestraskóli. Fræðslustarf skólans miðast við tiltekna 
samræmda kennslufræði er lýtur því markmiði að þjóna þörfum 
atvinnulífsins. Áhersla hvílir á hagnýtri verkefnavinnu. Daglega í 
hverri viku framan af misseri koma námsmenn saman, yfirleitt 7-9 
manns í senn, í verkefnatíma til kennara, bæði til að ræða um verk- 
efnið sem síðast var skilað og rökræða athugasemdir og leiðrétting- 
ar kennarans og einnig til að undirbúa eða beinlínis vinna og ljúka 
næsta verkefni, en í hverri viku vinnur námsmaðurinn að jafnaði 
fimm verkefni, eitt á hverju námssviði sem er til umfjöllunar á því 
misseri. Verkefni eru ýmist unnin í skipulögðum tíma á stundatöflu 
eða í frjálsum tíma námsmanns, á lesstofu eða í tölvustofu eða ann- 
ars staðar þar sem námsmaður hefur aðstöðu og er gert ráð fyrir að 
verkefni geti verið skrifleg, munnleg eða unnin verklega með ýmsu 
öðru móti. Fyrirlestrar eru fremur fáir miðað við háskólavenjur og 
gegna ekki síst yfirlits- og stoðhlutverki, en stöðug umfjöllun verk- 
efna og námsmat eru meginþáttur í starfi kennara. 

Talsverð hópvinna námsmanna er áskilin. Þetta styðst ekki að- 
eins við einkenni og sérstöðu skólans sem samvinnustofnunar 


Digitized by v^ooQle 




Rektorshús sem leik- 

heldur einnig við þá staðreynd að í atvinnulífmu eru störf yfirleitt skólinn Hraunborg. 
einhvers konar hópvinna svo sem áður var nefnt. Ráð er fyrir því 
gert að u.þ.b. þriðja hvert námsmannaverkefni sé hópvinna. Aug- 
ljóslega útheimtir hópvinna í slíku magni mjög mikla samræmingu 
og samstarf milli kennaranna ekki síður en meðal námsmanna. 

Stundatöflugerð verður að sjálfsögðu með allt öðrum hætti en ger- 
ist í hefðbundnum skóla þar eð í Samvinnuháskólanum þarf, sem 
fyrr segir, auk annars að skipta stundum eftir kennslu- og námsað- 
ferð og námsmannafjölda: margir saman í fyrirlestri, fáir saman í 
verkefnastund en einn og einn í sérstökum viðtalstímum. Með til- 
liti til aðstæðna í atvinnulífinu hefur það og orðið niðurstaða í 
Samvinnuháskólanum að stundasókn er að nokkru leyti skylda sem 
áður greinir. 

Prófareglur gera ráð fyrir notkun og úrvinnslu heimilda og 
gagna en ekki utanbókarlærdómi. Námsmenn hafa með öðrum 
orðum heimildir með sér í próf, þ.e. eins og hver og einn hefur 
undirbúið þær og valið fyrir fram, og vinna þeir að prófinu sem 
umsvifamiklu og margþættu verkefni hliðstæðu öðrum námsverk- 
efnum. Námsmat miðast aðallega við námsvinnu að vikulegum 
verkefnum, um 70% á móti 30% fyrir misserispróf á hverju náms- 
sviði. Einkunnastigi Samvinnuháskólans var framan af sérstæður 
enda þótt samsvaranir þekkist erlendis: Lágmark var 60% þess sem 


73 


Digitized by v^ooQle 


krafist var hverju sinni. Næðist það mark ekki fékk námsmaður 
einkunnina „Ekki lokið“ (,,E“) og fékk stuttan frest til að bæta úr 
með úrbótaverkefni eða úrbótaprófi en fékk þá ekki hærra en ein- 
kunnina „Nægilegt“ (,,N“). Sú einkunn var einnig veitt ef náms- 
maður gerði ekki betur ella en að „skríða“ Úrlausn sem uppfyllti 
kröfur vel fékk einkunnina „Gott“ (,,G“), en úrlausn sem var frábær 
að öllu leyti og skaraði enn fremur fram úr öllum þorra úrlausna 
hlaut einkunnina „Frábært“ (,,F“). Ekki voru reiknaðar heildarein- 
kunnir að meðaltali heldur stóð hvert námssvið á skírteini og varð 
námsmaður að standast lágmark í öllum námssviðum og einkunn- 
um til að teljast hafa lokið námsbraut Samvinnuháskólans. 

Þessum einkunnareglum var breytt nokkuð, til samræmis við 
óskir þær sem fram komu í niðurstöðum úttektar Menntamála- 
ráðuneytisins á gæðum rekstrarfræðamenntunar snemmárs 1997, 
en þeirra er getið framar í þessu riti. Er einkum um þá breytingu að 
ræða að í stað bókstafaeinkunna eru nú veittar tölustafaeinkunnir 
með sama hætti og tíðkast í öðrum íslenskum skólum. Að öðru 
leyti eru reglurnar, um lágmark, um endurtöku, um'frábæran ár- 
angur o.s.frv., óbreyttar. Tillögur þær sem birtast í niðurstöðum út- 
tektar Menntamálaráðuneytisins um einkunnastigann eru hins 
vegar alls ekki miðaðar við nein kennslufræðileg sjónarmið eða 
fræðslumarkmið, svo sem var um einkunnastigann á fyrstu árum 
Samvinnuháskólans. Tillögurnar miðast einfaldlega við það sem al- 
mennast er kunnugt í landinu. Á sömu forsendu hefði þá mátt 
breyta Samvinnuháskólanum 1 heild sinni, því að matsnefndirnar 
hrósa honum mjög fyrir að skara að flestu leyti fram úr því sem al- 
mennast er kunnugt um háskólamenntun í rekstrarfræðum í land- 
inu. 

Hvert misseri er sjálfstæð eining og metið sérstaklega. Bæði af 
fjárhagslegum og öðrum ástæðum eru námsmenn beggja ára í 
Rekstrarfræðadeild saman í náminu og því skipt alveg um kennslu- 
efni ár frá ári. Misserum er þá ekki heldur raðað efnislega hverju á 
eftir öðru í röð heldur er þeim efnislega hliðskipað. Á hverju miss- 
eri er þá einkum fjallað um nokkur efnislega skyld námssvið sam- 
an og síðan skipt efnislega þegar næsta misseri hefst. Hvert misseri 
er fimmtán vikur og er skipulagt í afmörkuðum þrepum. Fyrst eru 
tíu vikur fyrirlestra og verkefnavinnu og síðan ein vika misseris- 
prófa. Málstofur með gestafyrirlesurum eru einnig fastur liður 
fyrstu vikurnar. Að loknum misserisprófum er vikulangt samþætt 
hópverkefni unnið undir forystu námsmanna, og hefur fengist 


Digitized by v^ooQle 



mjög mikil og markverð reynsla undir umsjá og frumkvæði náms- 
mannanna sjálfra í slíkum samþættingum. Þær fjalla einatt um ein- 
hver efni sem eru ofarlega á baugi hverju sinni í náminu, svo sem 
stofnun nýsköpunarfyrirtækja, stjórnunarkeppni, sérstök tölvu- 
vinnsla, endurhögun fyrirtækja o.s.frv. 

Mikil áhersla er yfirleitt í Samvinnuháskólanum lögð á sjálfstæð 
hópverkefni sem unnin eru í tengslum við fyrirtæki og aðilja í 
atvinnulífinu. Undir lok hvers misseris er þriggja vikna langt hóp- 
verkefni sem unnið er í fyrirtækjum og stofnunum í atvinnulífinu. 
Námsmenn verða sjálfir að mynda hópana á eigin ábyrgð. Hver 
námsmannahópur, oftast 5-7 manns, verður við misserisverkefni 
sjálfur að hafa alla umsjá og ábyrgð, leggja fram rannsóknaáætlun 
og fá hana samþykkta fyrirfram, vinna greinargerð og vinnudagbók 
samkvæmt tilsettum reglum og kröfiim. Verkefninu lýkur með 
skriflegri greinargerð hópsins sem varin er við sérstaka málsvörn í 
skólanum í síðustu viku misserisins. Að henni lokinni þarf hópur- 
inn loks að gera ýmsar endanlegar lagfæringar að boði kennara. 
Málsvarnir lúta sérstökum fundarsköpum og fjalla þrír kennarar 
saman um hverja greinargerð, leggja fyrirspurnir fyrir hópinn og 
ræða málin við hann á málsvörninni. Hver námsmannahópur 
verður, auk sinnar eigin málsvarnar, að sækja eina aðra málsvörn og 
taka þar þátt í umræðum, gera athugasemdir og fyrirspurnir. 
Námsmenn leggja mjög mikla vinnu og metnað í þessi viðamiklu 
misserisverkefni, málsvarnirnar eru næsta líflegar og fróðlegar oft, 
og verulega mikið og athyglisvert efni hefur verið skrifað í greinar- 
gerðum sem varðveittar eru að sjálfsögðu í skólanum og einnig 
nýttar sem lesefni. 54 

Við mótun námsbrautarinnar þótti eðlilegt að námseiningar á 
hverju misseri í Rekstrarfræðadeild yrðu 20 en ekki 15 svo sem ella 
tíðkast yfirleitt í íslenskum skólum og miðast við viknafjölda. 
Ástæður þessa voru annars vegar óvenjulega mikill fjöldi verkefna 
og þungi stöðugrar verkefnavinnu auk annarra námsbyrða í 
Rekstrarfræðadeild Samvinnuháskólans, en það er þekkt úr öðrum 
og eldri skólum að veita námsmönnum slíka viðurkenningu fyrir 
aukið magn verkefnavinnu á námskeiði. Hins vegar var með þessu 


54 G.Thomas Fox, sem áður hefur verið vitnað til á þessum blöðum, kannaði nokkur 
slík misserisverkefni. Hann segir í skýrslu sinni: „The reports I saw from these inquiries 
were impressive ... for the quality of the insights produced“ (Fox, G.Th. 1990. Cocooti 
or Butterfly ? bls. 40). 


75 


Digitized by v^ooQle 



viðurkennd sú alveg sérstaka vinna undir mjög ströngum fræðileg- 
um kröfum sem námsmenn urðu að leggja fram við málsvarnir og 
endurvinnslu greinargerða um misserisverkefni við lok hvers miss- 
eris. 

Auk Rekstrarfræðadeildar starfar Frumgreinadeild við Sam- 
vinnuháskólann sem nokkurs konar undirbúningsdeild undir 
námið í Rekstrarfræðadeildinni. Við Frumgreinadeild er að ýmsu 
leyti fylgt svipuðum reglum sem í Rekstrarfræðadeildinni en þó eru 
þar t.d. ekki þessi viðamiklu misserisverkefni og málsvarnir. 

Svipað má segja um Rekstrarfræðadeild II. sem veitir bakkalár- 
eatgráðu, en í stað misserisverkefna vinnur hver námsmaður þar 
sérstakt viðamikið lokaverkefni til B.S.-prófsins undir sérstakri 
handleiðslu kennara. Fékkst þegar á fyrstu árum bakkaláreatnáms- 
ins við Samvinnuháskólann mikilsverð reynsla varðandi lokaverk- 
efni, handleiðslu í viðtalstímum og mælistikur umsjónarkennara . 55 
Náminu í Rekstrarfræðadeild II. er reyndar ekki skipt í misseri 
heldur fjórðunga sem hver um sig jafngildir hálfu misseri. Miðað 
við aðstæður og einkenni íslensks atvinnulífs hefur ekki verið gert 
ráð fyrir sérstakri sérhæfmgu á námssviðum Rekstrarfræðadeildar 
II., en á móti kemur að námsmenn geta sem fyrr nýtt sér tækifæri 
til nokkurrar sérhæfingar í vali viðfangsefna fyrir verkefni sín og þá 
auðvitað alveg sérstaklega við lokaverkefni sitt sem að sjálfsögðu 
miðast við býsna sérhæft val. Þetta mat á aðstæðum í atvinnulífinu 
byggist einkum á þeirri staðreynd að langflest fyrirtæki á Islandi 
eru smá og hafa aðeins fáa einstaklinga í vinnu hvert. Þar er stjórn- 
un því í flestum atvikum ekki mjög sérhæft starf og stjórnandi þarf 
að fjalla um flest svið stjórnunar og rekstrarfræða í dagsins önn. 

Námið í Samvinnuháskólanum á Bifröst er býsna strangt eins og 
ljóst verður af því einu að námsmanni ber daglega að skila náms- 
verkefni sem hann hefur unnið á eigin spýtur eða í hópi og hefur 
jafnvel sjálfur þurft að eiga hlut að því að ákveða umfjöllunarefnið. 
Þetta gerir mjög miklar kröfur til námsmanna um stöðugt nám 
enda eru mönnum ekki þoluð frávik að neinu ráði. Það er eitt meg- 
ineinkenni þessa skóla að framlag námsmanna mótar störfin miklu 
meira en t.d. kenningar lærimeistara í fyrirlestrum. Andrúmsloftið 


55 Að sjálfsögðu voru miklar umræður um þessi efni meðal kennara og stjórnenda allt 
fyrsta starfsár Rekstrarfræðadeildar II. og héldu þær áfram á næstu árum á eftir. Mót- 
aðar voru margvíslegar starfsreglur og viðmiðanir um námskröfur, starfsháttu, tilhög- 
un og frágang lokaverkefna o.s.frv. 


Digitized by v^ooQle 



er því gjarnan ólíkt því „rólega og afslappaða u háskólaumhverfi sem 
margir þekkja. Rétt er að vekja sérstaka athygli á því að samskipti 
kennara og námsmanna verða auðvitað mjög persónuleg í svo fá- 
mennum skóla er starfar jafnffamt öðrum þræði sem skólaheimili. 
Vitaskuld er þetta mikilvægur kostur og Samvinnuháskólinn býður 
námsmönnum sínum mjög mikla aðstoð og leiðsögn kennara langt 
umfram það sem unnt er í fjölmennari stofnunum. 56 

Við lok hvers misseris leggja námsmenn förmlegt mat á kennslu 
hvers kennara og á hvert námssvið með sérstöku nemendamati svo 
sem þegar hefur verið nefnt áður. Það er unnið á eyðublöðum sem 
eru sameiginlega undirbúin í Framkvæmdaráði, en Skólafélag 
námsmanna annast framkvæmdina með þeim hætti að ekkert verði 
rakið til einstaklinga. í þessu mati er bæði leitað upplýsinga um 
vinnuframlag og starfsháttu kennarans og einnig um námsefni, 
kröfur og önnur efhisleg atriði. Niðurstöðum um alla kennara og 
öll námssvið er dreift til allra kennara og þær eru einnig kynntar og 
ræddar á sérstökum fundum í Fræðslu- og rannsóknaráði. 57 Auk 
þessa er ráð fyrir því gert að hver kennari hafi óformlegari könnun 
meðal nemenda við lok hvers námskeiðs, til að fá upplýsingar um 
viðbrögð og mat námsmannanna á ýmsu því sem ffam hefur kom- 
ið, kennarinn hefiir verið að gera tilraunir með o.s.frv. 


Námssvið 

1 Samvinnuháskólanum er námsefni ekki skipað fyrst og fremst eft- 
ir kenningabundinni skiptingu fræðigreina í hefðbundinni merk- 
ingu, heldur miklu fremur til samræmis við beitingu þeirra og hag- 
nýtingu í atvinnulífinu. Þannig hefur þar ekki verið í Rekstrar- 
ffæðadeild nein sérstök námsgrein undir nafninu t.d. „Rekstrarhag- 
ffæði w heldur námssvið undir titlunum t.d. „Arðsemigreining“, 
„Kostnaðarbókhald“, „Kynningarmál og þjónustustjórnun“, 


56 G. Thomas Fox fer mjög lofsamlegum orðum um fræðsluskipan Samvinnuháskólans: 
„In the Samvinnuhaskoli (svo) major efforts have been taken to install an innovative 
approach to business administration education at the university level. One theme they 
have been designing into their program is to integrate learning into life ... It is impressi- 
ve to hear the students, many of whom have had 10 or more years of business ex- 
perience before returning to school, express their own analyses of this program, and 
how it is educating them to the demands of business administration.“ (Fox, G.Th. 
1990. Cocoon or Butterfly? bls. 46-47). 

57 Um formlegt nemendamat er fjallað nánar síðar í þessu riti. 


77 


Digitized by UiOOQle 



„Stjórnun starfsmannamála“, „Stjórnun og vinnusálarfræði“, o.s.frv. 
Reyndar verða árlega meiri eða minni breytingar á námssviðum við 
umræður og reynslu; tvö eru sameinuð, einu skipt í tvö, eitt fellt 
niður að miklu leyti og annað samið upp á nýtt í staðinn o.s.frv. 
vegna breyttra aðstæðna og þróunar í áherslum. Sama viðhorf ræð- 
ur vali námsefnis og viðfangsefna. í grófum dráttum má segja að 
reynt sé að sinna á sama misseri um mál sem tengjast t.d. markað- 
arstörfum, á einu misseri saman um mál sem tengjast fjármála- 
stjórn, einu misseri um skipulagsmál, um utanríkisviðskipti o.s.frv. 
Auk þess er fjallað um sérstök námssvið sem Samvinnuháskólinn 
telur mikilvæg, svo sem félagsmálaþjálfun, samfélagsábyrgð at- 
vinnufyrirtækja, mismunandi réttarform fyrirtækja, stjórnunarað- 
ild starfsmanna og samvinnu. 

Svo sem þegar hefur komið fram gerir Samvinnuháskólinn alls 
ekki þá kröfu að námsmenn hafi lokið stúdentsprófi við inngöngu 
í skólann. Krafist er fyrri skólagöngu sambærilegrar við stúdents- 
próf af viðskipta- og hagfræðibrautum en gefinn kostur á sérstakri 
Frumgreinadeild og undirbúningsnámi ella ef á skortir samkvæmt 
mati á fyrri skólagöngu umsækjanda. Það hefur einnig komið fram 
framar í þessu riti að námsbraut Samvinnuháskólans er þannig 
skipt að fyrst eru tvö námsár til Samvinnuháskólaprófs og síðan, að 
ósk námsmanns, eitt námsár til bakkaláreatgráðu. Með þessu 
hyggst skólinn koma til móts við óskir sem flestra enda liggur það 
fyrir að sumir hafa ekki í hyggju lengra en tveggja vetra nám eða, 
með öðrum orðum, tveggja vetra fjarveru frá öðrum störfum sín- 
um. Aðrir vilja hins vegar halda lengra og jafnvel búa sig til fram- 
haldsnáms. Jafnframt hefur Samvinnuháskólinn viljað bjóða náms- 
braut til bakkaláreatgráðu sem væri ekki of sérhæfð miðað við að- 
stæður í íslenskum atvinnufyrirtækjum, stærð þeirra og stjórnun- 
arháttu. Því er miðað við fjögur til fimm meginsvið stjórnunar- og 
rekstrarfræða á allri námsbrautinni en námsmönnum gefmn kost- 
ur á nokkurri eigin sérhæfingu í verkefnum og vali þeirra. 


Horfiir 

Þegar þetta rit er skráð hafði Samvinnuháskólinn lokið tæpum ára- 
tug frá upphafi háskólastarfs á Bifröst, níu árgangar rekstrarfræð- 
inga höfðu brautskráðst og fjórir hópar með bakkaláreatgráðu. 
Stofnunin hafði tekið ýmsum breytingum á þessum tíma eins og 


Digitized by v^ooQle 




Starfsmannahús á 
Bifröst í byggingu. 


vera ber enda hafði hún verið í vexti og framþróun svo sem lýst er 

á öðrum stöðum í þessu riti. 

Meðal helstu þróunarverkefna sem unnið var að innan Sam- 

vinnuháskólans á árunum 1995-1998 má nefna: 

* Rekstrarffæðadeild II. og bakkaláreatgráðan voru að festast í 
sessi. 

* Unnið var að framþróun og eflingu rannsókna- og ráðgjafar- 
starfa, og að ýtarlegum reglum um mælistikur og kröfur, dóm- 
nefndarmat sérffæðiverkefna, útgáfumál o.s.frv. 

* Akademískt gæðamat og úttekt á stofnuninni fór firam í samstarfi 
við Menntamálaráðuneytið og var því lokið með mjög góðri um- 
sögn snemmárs 1997. 

* Á grundvelli þarfagreiningar varðandi húsnæðismál og bygging- 
ar var unnið að miklum byggingaframkvæmdum. M.a. var at- 
hugað hvort viðráðanlegar breytingar á húsnæði og aðstöðu 
gætu leyff nokkra fjölgun námsmanna enda aðsókn langt um- 
ffam þá aðstöðu sem stofnunin hafði yfir að ráða. 

* Hafin voru aukin alþjóðasamskipti, kennara- og nemendaskipti, 
t.d. á vettvangi tengsla íslands við Norðurlöndin, Evrópusam- 
bandið og við stofhanir í Bandaríkjum N-Ameríku. 

* Settar voru framgangsreglur kennara, og reglur um akademíska 
starfstitla, svo sem dósent og prófessor, við Samvinnuháskólann. 
Skólanefnd afgreiddi framgangsreglur með formlegri staðfest- 
ingu síðvetrar 1996. 

* Námsbraut og námsefni voru stöðugt í endurskoðun, svo og ein- 
ingamat o.þ.h., á hverju misseri. 

* Sett var ný rammalöggjöf um háskólastigið og háskólastarfsemi 


79 


Digitized by v^ooQle 


á íslandi. Framgangur þessa máls skiptir mjög miklu. Samvinnu- 
háskólinn verður að sjálfsögðu að bregðast við ákvæðum nýrra 
laga og skilyrðum þeim sem í lögum kunna að verða sett. Fram 
til þessa hafði starfsemi stofnunarinnar haft aðra lagastoð, fyrst í 
lögum um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi og síðar í 
lögum um framhaldsskóla. 58 Með almennri löggjöf um háskóla- 
stigið breytist lagaleg staða Samvinnuháskólans og styrkist. 59 

* Unnið hefur verið að langtímaáætlunum fyrir Samvinnuháskól- 
ann er taka til allra þátta, svo sem deildaskiptingar, námsbrauta, 
fjárhags, bygginga o.s.ffv. í þessum áætlunum er m.a. tekið á 
leiðum til hagræðingar, aukinnar nýtingar og skilvirkni. 

* Til framtíðar verður og að taka á atriðum eins og hugsanlegu 
samstarfi við aðra háskóla á einhverjum sviðum, eða þátttöku 
Samvinnuháskólans í einhvers konar samræmingu ef til slíks 
kynni að koma. 

* Farið hafði verið firam á það við Menntamálaráðuneytið að tek- 
inn yrði til endurskoðunar samningur sá sem í gildi var um fjár- 
hagsleg tengsl, uppgjör rekstrarkostnaðar og fjárveitingar til 
Samvinnuháskólans. Samningur sá sem var í gildi er frá desem- 
ber 1990 en aðstæður höfðu þróast og breyst síðan þá sem aug- 
ljóst var orðið. í samstarfinu við ríkisvaldið er Samvinnuháskól- 
inn nokkurs konar sérhæft verktakafyrirtæki sem sérfræðingar- 
jafningjar stjórna sameiginlega samkvæmt föstum verktaka- 
samningi við aðalverkkaupann, ríkisvaldið, en á sína eigin 
ábyrgð. Þessa stöðu stofnunarinnar þarf að staðfesta við breyttar 
aðstæður og móta hana áfram til framtíðarinnar. 


Samfylgd 

í umræðum um framtíðarstefnu Samvinnuháskólans er vitanlega 
m.a. fjallað um sjálfstæði og sérstöðu stofnunarinnar. f umræðum 


58 í 9. gr. laga um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi nr. 51 frá 25. maí 1976 og í 
37. og 38. gr. laga um ffamhaldsskóla nr. 57 frá 19. maí 1988 eru m.a. ákvæði sem heim- 
ila „Samvinnuskólanum“ og Verzlunarskóla íslands að þróa áfram fræðsluframboð sitt 
eftir því sem þörf krefur og aðstæður leyfa á hverjum tíma, en á grundvelli þessara 
heimildarákvæða hefur ffekari þróun skólans átt sér stað. - í nýjum lögum um fram- 
haldsskóla, nr. 80 frá 11. júní 1996 er nafn „Samvinnuskólans“ loks fellt niður, en al- 
mennt heimildarákvæði sett inn varðandi skóla sem ekki eru í eigu ríkisins; en reynd- 
ar fellur Samvinnuháskólinn undir ákvæði laga um háskólastigið sem sett voru 1997. 

59 Lög um háskóla nr. 136 23. desember 1997. 


Digitized by LjOOQle 




Sumarhús nærri 

um háskólastigið almennt verða menn að rökstyðja tilveru svo lítils Bifröst. 

og fámenns skóla sérstaklega. Hagkvæmni og skilvirkni verða t.d. 
að standast skynsamlegar kröfiir samfélagsins. Þegar rætt er um 
þessi efni nefna menn gjarnan þessi atriði sem mælistikur sérstakr- 
ar rekstrareiningar í samanburði við sameiningu í stærri heild: 

* Fjármögnun er yfirleitt talin vera auðveldari í stærri heildum. 

Varðandi Samvinnuháskólann virðist þetta ekki eins mikilvægt 
og ætla mætti þar eð reglulegar tekjur koma aðeins úr tveimur 
áttum, frá ríkissjóði og námsmönnum sjálfum. Mat á „einingar- 
kostnaði w og „jaðarkostnaði w , þ.e.a.s. varðandi hvern námsmann 
fyrir sig, getur t.d. verið misvísandi þegar um er að ræða einn 
námsmann eða svo til viðbótar við hópinn á mótaðri starfandi 
námsbraut. önnur fjármögnun lýtur eigin lögmálum og aðstæð- 
um hverju sinni, t.d. ákvæðum skattalaga um fjárfestingar eða 
ffamlög til menningarstofhana o.s.frv., eða er beinlínis greiðsla 
fyrir veitta sérstaka þjónustu, t.d. starfsfræðslunámskeið. Loks 
eru sérstök lög um fjárframlög til nemendabústaða o.þ.h. í raun 
og veru má segja að fjármögnun sé nú þegar samræmd fyrir all- 
ar háskólastofnanir í landinu og fari fram við vinnslu fjárlaga á 
hverju ári, á vegum Fjármálaráðuneytis, Menntamálaráðuneytis 
og Alþingis. Trautt er að sjá hver frekari samræming eða samein- 
ing á þessu sviði ætti að vera. 

* Stærri heildir eiga léttara með að kosta sérffæðistörf, hafa aukið 


81 


Digitized by v^ooQle 


úrval starfsmanna og sérfræðinga og geta betur veitt námsfólki 
valgreinar o.þ.h. Vissulega er þetta rétt en þörfina verður að vega 
og meta og fer hún eftir atvikum og markmiðum. Varðandi Sam- 
vinnuháskólann hafa ákvarðanir verið teknar um stig sérhæfing- 
ar, námsbraut án valgreina og önnur atriði, m.a. miðað við þarf- 
ir íslensks atvinnulífs svo sem þegar hefur verið getið. Samvinnu- 
háskólinn hefur einnig haft aðstöðu til að leita sérfræðinga, 
stundakennara o.s.frv. út fyrir næsta nágrenni á Vesturlandi, m.a. 
í samstarfi við fyrirtæki og stjórnvaldsstofnanir í Borgarnesi og 
við Bændaskólann á Hvanneyri. I Borgarfjarðar- og Mýrahéraði 
er rekstur háskóla og sérskóla orðinn að undirstöðuatvinnuvegi 
og Samvinnuháskólinn leikur mikilvægt hlutverk í samfélagi 
skólanna á svæðinu enda þótt starfsvettvangur og markmið skól- 
ans miðist við landið allt. 

í stærri heild er unnt að ákvarða á árangursríkan hátt um verka- 
skiptingu deilda og starfsmanna og um samstarfssvið innbyrðis. 
Þetta er rétt, en sömu markmiðum má vitanlega eins vel ná með 
skilgreindu samstarfi sjálfstæðra stofnana og aðilja. Nú um 
stundir er því þannig háttað að Menntamálaráðuneytið fjallar 
sameiginlega um allar háskólastofnanir í landinu, hvort sem þær 
eru beinlínis í eigu ríkisins eða ekki. Enn fremur hefur ráðuneyt- 
ið umsjón með og forgöngu um svo nefnda „Samstarfsnefnd um 
háskólastigið u undir forsæti rektors Háskóla íslands en hún íjall- 
ar um flest sameiginleg málefni háskólastigsins. Hér er því nú 
þegar fyrir hendi vettvangur til sameiginlegra ákvarðana. 

Sumir telja stjórnun og stefnumótun greiðari í stærri heildum en 
slíkt er umdeilt og umdeilanlegt því að stærð kemur iðulega nið- 
ur á lipurð og sveigjanleika, tilraunagleði og frumkvæði. Stærð- 
inni getur einnig fylgt aukin yfirbygging og sérhæfing í yfirstjórn 
sem kann að fela í sér aukinn hlutfallslegan kostnað, a.m.k. á til- 
teknum bilum og þrepum stærðar. Þá er þess og að geta að 
stjórnun og stefnumótun eru vitanlega ekki sjálfstæð fyrirbæri 
heldur hljóta markmiðin sjálf að skipta meginmáli og ákvarða 
aðra þætti. Það er því til lítils að ætla að viðhafa prýðilegustu 
stjórnun og stefnumótun ef markmiðin eru óljós eða sundurleit 
innbyrðis. Óramörg dæmi eru um misheppnaða sameiningu 
vegna þess að þessa sameiginlegu órofa undirstöðu skorti. Trú- 
legt má telja að samstarfið í „Samstarfsnefnd um háskólastigið u 
fullnægi þessari mælistiku eða gæti a.m.k. greiðlega gert það. 


Digitized by v^ooQle 



* Stærri heildir eiga léttara um að kosta bóka- og gagnasöfn og 
nauðsynleg tæki og áhöld. Þetta er rétt en öll helstu bóka- og 
gagnasöfn íslendinga eru öllum aðgengileg nú þegar og kostnað- 
ur við kennslutæki og námsáhöld fylgir að verulegu leyti fjölda 
kennara og námsmanna beint, hvort sem þeir að öðru leyti skipt- 
ast á fleiri eða færri stofnanir. Óvíst er að magnafslættir o.þ.h. 
aukist verulega við mismun eða breytingu á fjölda kennara og 
námsmanna á bilinu 100 til 150 manns samtals svo að dæmi sé 
tekið, en í þessu efni verður yfirleitt að miða beinlínis við náms- 
braut, deild eða námsmannahóp án tillits til stærðar stofnunar 
að öðru leyti. Um margvíslega skrifstofuþjónustu o.þ.h. má aftur 
á móti segja að stærri heildir geta veitt sér meiri sérhæfingu, fjöl- 
breytni og daglega þjónustu á slíku sviði. Reyndar ber að hafa í 
huga að Samvinnuháskólinn hefiir nú þegar fullan og greiðan 
aðgang að ýmsum sameiginlegum þjónustustofnunum háskóla- 
stigsins, svo sem Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins o.s.frv. 

* Samkeppnisstaða stærri heildar er álitin sterkari en minni ein- 
ingar. Þetta hefur alls ekki verið reynsla Samvinnuháskólans eða 
Samvinnuskólans áður, hvorki varðandi aðsókn hæfra umsækj- 
enda um nám né um störf á eftir og ekki heldur varðandi frama- 
leiðir brautskráðra námsmanna. Mælistikur „hráefnis“ og 
„markaðar“ benda þannig hreint ekki til þess að þörf sé breyt- 
inga að þessu leyti. Þvert á móti er ástæða til að ætla að „sér- 
staða“ og „gæði“ komi hér alveg á móti kostum „magns“. 

* Meginatriði er að meta ffæðslustörf eftir gæðum þeirra og rann- 
sókna- og ráðgjafarstarf eftir gæðum og árangri þess sem unnið 
er og ffam verður lagt. Þessi atriði eru einfaldlega óháð fjölmenni 
eða stærð stofnunar að langsamlega mestu leyti, enda ráð fyrir 
því gert að sérhver stofnun sé í virkum og frjóum tengslum við 
alþjóðlegt fræðslu- og rannsóknaumhverfi. Ef eitthvað er, virðist 
geta slaknað á þessum þáttum með aukinni stærð, en sem jafnan 
fyrr veldur hver á heldur. - Það má fyrir enga muni gleymast að 
í stjórnun og starfi háskóla, og í öllu fræðslustarfi yfirleitt, er það 
kennarinn og námshópurinn saman sem öllu máli skipta; 
fræðsla er ekkert annað en sá verknaður að einn reynir með sam- 
tali og athöfn að hafa áhrif á annan eða aðra og leiða þá áfram 
að sameiginlegu verkefni; allt annað sem verður umfram þetta í 
stjórnsýslu og skipulagi skóla getur boðið heim hættu á skrif- 
finnsku og óþarfa bákni. Mannleg samskipti eru og með þeim 


83 


Digitized by v^ooQle 



hætti að lítil tök eru á eflingu eða umbót með auknum fjölda í 
senn; stærðarhagkvæmni er mjög óveruleg á því sviði, ef ekki 
beinlínis fráleit mælistika. 

* Þau atriði sem hér hafa verið nefnd virðast ekki hníga að þeirri 
ályktun að nálgast megi markmið Samvinnuháskólans með sam- 
einingu stofnunarinnar við aðra eða aðrar stofnanir að svo 
stöddu. Flest bendir til þess að aðstæður og vettvangur til árang- 
ursríks sameiginlegs starfs séu nú þegar fyrir hendi, í ráðuneyt- 
um, ýmsum þjónustustofnunum háskólastigsins og í „Samstarfs- 
nefnd um háskólastigið“. Reyndar getur umræða um „sjálfstæði“ 
háskólastofnunar valdið misskilningi þar eð sérhver slík stofnun 
er hluti alþjóðlegrar akademískrar heildar. Hér verður því sú nið- 
urstaða að skipulagslegir þættir séu nú þegar fyrir hendi og við- 
fangsefnið sé því helst það að nýta þessa aðstöðu sem allra best. 


Ályktanir 

Mörg önnur atriði munu að sjálfsögðu koma til álita. Það er yfir- 

vegað álit forráðamanna Samvinnuháskólans og höfundar þessa 

rits að: 

* Samvinnuháskólinn hafi brýnum verkefnum og vaxandi að sinna 
fyrir íslenskt atvinnulíf, einstaklinga og þjóðlíf; 

* skipulag og sérkenni Samvinnuháskólans hafi reynst árangursrík 
og samkvæm markmiðum starfsins; 

* aðsókn sé mikil að Samvinnuháskólanum og æskilegt að geta 
veitt fleiri umsækjendum en verið hefur kost á þjónustu skólans; 

* háskólasetrið á Bifröst sé heppilegt, hæfilega í sveit sett .og í hæfi- 
legri nálægð eða fjarlægð frá höfuðborginni; 

* æskilegast sé til árangurs að stofnun af þessu tagi haldi sjálfstæði 
sínu, sérkennum og sérstöðu, t.d. sem óháð sjálfseignarstofnun 
líkt og nú er, í samstarfi og samráðum við aðra aðilja og stofnan- 
ir; 

* stofnunin sé sérstæður og fullgildur þáttur í fræðslustarfsemi 
landsmanna á sviði viðskipta- og rekstrarfræða og stuðli að auk- 
inni fjölbreytni í fræðsluframboði þannig að sem flestum þörf- 
um atvinnulífs og einstaklinga verði sinnt; 

* stofnunin geti áfram lagt mikilsverðan skerf af mörkum um 
fyrirsjáanlega ffamtíð til íslensks atvinnulífs, samfélags og menn- 
ingar. 


Digitized by v^ooQle 



III. hluti 


Litið um öxl 


Samvinnufræðsla 

Samvinnustarf má skilgreina sem lýðræði í atvinnulífi og viðskipt- 
um þar sem arði er skipt eftir þátttöku hvers og eins í viðskiptum 
og rekstri fremur en eftir eignarhlut. Viðmiðun samvinnustarfs er 


Skólastjórahjónin 
Guðrún Stefánsdóttir 
og Jónas Jónsson 
frá Hriflu. 

félagsmaðurinn sem viðskiptavinur fremur en fjárfestir og þess 
vegna fellur samvinnustarf ekki fyllilega að persónulegri ágóðavon 
af fjárfestingu. Samvinnustarf nútímans í Evrópu hófst á 18 . öld 
sem andsvar alþýðufólks við þeirri röskun og kjaraskerðingu sem 
iðnbyltingunni fylgdu framan af. Samvinnumenn verður að telja 
upphafsmenn m.a. að atvinnulýðræði, gæðaeftirliti og verðlagseft- 
irliti og að staðgreiðsluviðskiptum sem meginreglu andstætt 
skuldabasli alþýðu. Samvinnuhreyfingin var hluti þeirra margþættu 



Digitized by v^ooQle 


félagshyggjustrauma sem léku um Vesturlönd og tengdust ýmist 
verkalýðshreyfingu eða samtökum smáframleiðenda. Þessi viðleitni 
var jafnframt þáttur þeirra menningarstrauma sem Fræðslustefna 
og Upplýsing ýttu undir. Alveg firá upphafi var í samvinnustarfi sér- 
stök áhersla lögð á fræðslumál og er almennt sammæli að telja sam- 
vinnumenn upphafsmenn þeirra hugmynda sem síðar urðu al- 
menn fræðsluskylda og skólaskylda. 

Samvinnustarf í nútímaskilningi er eldra en frumkvæði það sem 
kennt hefiur verið við breska iðnrekandann og hugsuðinn Robert 
Owen og það er líka eldra en „Sannvirðisfélag brautryðjendanna í 
Rochdale <<60 undir árslok 1844; íslensku verslunarsamtökin í Háls- 
og Ljósavatnshreppum voru nokkru eldri, svo að aðeins eitt dæmi 
sé nefnt. Iðjuhöldurinn Robert Owen hafði hins vegar afskaplega 
mikil áhrif með starfi sínu og atvinnurekstri, ekki síst í Lanark í 
Suður-Skotlandi. Líklega skiptir frumkvæði hans á sviði almanna- 
fræðslu ekki minnstu máli, en hann sýndi í orði og verki fram á ein- 
kenni og möguleika almennrar fræðslustarfsemi með rekstri raun- 
verulegrar fyrirmyndar. Robert Owen má telja frumkvöðul hug- 
myndanna um fræðsluskyldu og almennt fræðslukerfi. Reyndar má 
einnig halda því fram fullum fetum að félags-, líknar-, fræðslu- og 
atvinnumálakerfi hans í Lanark hafi verið fyrirboði velferðarsamfé- 
lagsins sem síðar varð. 

Margir aðrir frumkvöðlar samvinnu- og félagshyggju á 19. öld 
lögðu ekki síður mikla áherslu á fræðslumál, uppeldi og kennslu. 1 
þessum hópi má nefna hvern sem er: H. Saint Simon, RJ. Proudhon 
og Ch. Fourier í Frakklandi, F.H. Schulze-Delitzsch og F.W. 
Raiffeisen í Þýskalandi, E.WV. Neale og J.M. Ludlow í Bretlandi; eru 
þá aðeins nokkur frægustu nöfnin nefnd. 

Danska lýðháskólahreyfingin, sem mótaðist af hugmyndum og 
frumkvæði skáldsins og hugsuðarins Nikolai F.S. Grundtvig og 
skólamannsins Chr. Kold, var í mjög nánum tengslum við sam- 
vinnustarfið í Danmörku, einkum úti á landsbyggðinni. Má hik- 
laust segja að lýðháskólarnir, þessi stórkostlega danska uppgötvun, 
hafi orðið uppsprettulindir samvinnuframtaks í Danmörku. 
Danska samvinnuhreyfingin og lýðháskólahreyfingin hafði úrslita- 
áhrif á íslendinga og viðleitni þeirra í félagslegri, viðskiptalegri og 
menningarlegri vakningu þjóðarinnar, ásamt áhrifum frá norskum 


60 Rochdale Society of Equitable Pioneers. 


Digitized by CjOOQle 




lærisveinum danskra samvinnu- og lýðháskólamanna. Þessi danska 
hreyfing var allt í senn verslunarhreyfing og búnaðarhreyfing, ung- 
mennahreyfing og þjóðfrelsishreyfing, lýðháskólahreyfing og trú- 
málahreyfing, og almenn menningar- og fræðsluhreyfing. 

Upphaf samvinnustarfs á íslandi verður að meta sem hluta þjóð- 
legrar endurreisnar og sjálfstæðisbaráttu enda litu þátttakendur 
starfsins svo á alveg frá byrjun. Samvinnuhreyfingin var gildur þátt- 
ur þjóðernisvakningar aldamótakynslóðarinnar á íslandi. Víða í 
landinu var enn þá selstöðuverslun og fjármagnsskortur meðal al- 
mennings tilfinnanlegur, en af þessum sökum varð samvinnufé- 
lagsskapurinn eðlilegt úrræði og hóf fjölþættan rekstur jafnt í af- 
urðastöðvum sem verslun. Á Suðvesturlandi var þegar sprottin upp 
íslensk verslunarstétt og mun það hafa miklu ráðið um að sam- 
vinnustarf þar náði í fyrstu aðallega árangri í afiirðafélögum. 

Að vonum mætti margt telja sem fyrirmyndir og hliðstæður að 
því starfi sem varð Samvinnuskólinn á Islandi. Samband íslenskra 
samvinnufélaga var í upphafi 1902 stofnað aðallega til að sinna 
upplýsingamiðlun, félagslegum boðskap og samskiptum, og upp- 
fræðslu; þessi verkefni voru einu nafni nefnd „fræðslumáP á þess- 
um tíma og lengi síðan. í annál þeim sem birtur er í þessu riti kem- 
ur fram mikilvægt frumkvöðulsstarf Sigurðar Jónssonar í Ystafelli í 
Köldukinn við fyrirlestra og námskeið víða um landið. Hvarvetna 
erlendis stóðu samvinnumenn fyrir sams konar starfi og gátu ís- 
lendingarnir víða leitað fyrirmynda að þessu. Lýðháskólahreyfingin 


Skólastjórahjónin 
sr. Guðmundur 
Sveinsson og Guðlaug 
Einarsdóttir. 


87 


Digitized by 



hafði þegar fest rætur hér á landi og Verzlunarskóli íslands hafði 
hafið starfsemi sína. Ekki leikur vafi á því að Kennaraskóli íslands 
hafði mikil áhrif á þessa viðleitni þótt óbein væru. Og auk danskra 
og norskra íyrirmynda verður enn að geta áhrifanna frá breskum 
félagsmálaskólum og breskum viðhorfum í fræðslumálum yfirleitt 
sem fyrst munu hér á landi hafa borist til Möðruvallaskóla. 

Allar heimildir greina að mótun Samvinnuskólans varð að öllu 
leyti undir persónulegum áhrifum Jónasar Jónssonar firá Hriflu og 
nánustu samverkamanna hans. Jónas var Möðruvallamaður, lýðhá- 
skólamaður, menntaður einkum í Danmörku, Frakklandi og Bret- 
landi og síðast en ekki síst nemandi Ruskin College í Oxford, þess 
einstæða félagsmálaháskóla breskrar samvinnu- og verkalýðshreyf- 
ingar, og hann hafði starfað við Kennaraskólann. Með Jónasi stóð í 
upphafi að þessu einkum Hallgrímur Kristinsson forstjóri Sam- 
bandsins sem hafði leitt breskar samvinnureglur um staðgreiðslu- 
verslun og fleira til öndvegis í Kaupfélagi Eyfirðinga og hafði einnig 
sjálfur náin kynni af dönskum samvinnu- og fræðslumálum. Með- 
al annarra samverkamanna í Samvinnuskólanum fyrsta kastið má 
einkum nefna guðfræðingana Tryggva Þórhallsson síðar forsætis- 
ráðherra og Ásgeir Ásgeirsson síðar forseta íslands; báðir vildu þeir 
taka þátt í almennri lýðhreyfingu með ný menningar-, trúmála- og 
félagsmálaviðhorf. Enn ber að nefna Héðin Valdimarsson hagfræð- 
ing og síðar alþingismann sem mótaði hagfræðikennslu Samvinnu- 
skólans fyrstu árin í ákveðnum samvinnu- og félagshyggjuanda. 

Vitanlega var Samvinnuskólinn hluti Sambandsins og rekinn 
sem deild innan þess. Óhjákvæmilega hlaut skólinn að blandast 
þegar í upphafi inn í samkeppnis- og verslunardeilur. í sögulegri 
framvindu hagaði því svo að Landsverslunin, sem stofnuð var af 
opinberri hálfu til að annast lífsnauðsynlega þjónustu í heimsstyrj- 
öldinni fyrri, beindi miklum viðskiptum til samvinnufélaga og ýtti 
undir stofnun fleiri slíkra víða um land. Reyndar verður að telja 
þetta skiljanlegt þar eð þjónustustarfsemi var víðast lítil sem engin 
utan hálfgerðra eða algerðra selstöðuverslana, fjármagn hvergi á 
lausu fyrir almenning, samvinnufélagsskapur eina opna og al- 
menna félagsformið til rekstrar, og heimsófriðurinn hindraði öll 
venjuleg viðskipti. Ekki gat hjá því farið að skólastarfið fengi ein- 
hverjar slettur af þeim deilum sem um þetta allt urðu enda sjálfur 
skólastjórinn framarlega í stjórnmálafylkingu. 

Einkafyrirtækin í landinu reyndu að andæfa gegn þessari fram- 
vindu, meðal annars með stofnun Verslunarráðs íslands. Eftir á að 


Digitized by v^ooQle 



hyggja verður líklega að telja að allir 
aðiljar hafi haft nokkuð til síns máls 
enda ekkert eitt sem öllum hæfir í 
senn í heilu samfélagi. Hitt virðist 
enn fremur ljóst að full þörf hlaut að 
teljast á nýjum félagsmála- og versl- 
unarskóla við þær aðstæður sem 
upp voru komnar. Og það stóð held- 
ur ekki á neikvæðum viðbrögðum 
Verslunarráðsins og Verzlunarskól- 
ans við stoftiun Samvinnuskólans . 61 
Menn geta, svona eftir á, sjálfsagt 
fundið að allir höfðu rétt fyrir sér, 
hver á sinn hátt. Milli samvinnumanna og einkarekstrarmanna var 
alger trúnaðarbrestur og hörð keppni. Einkarekstrarmenn vildu 
auðvitað að Landsverslunin hjálpaði einkarekstri fremur en opnum 
félögum, helst vildu þeir alveg losna við hana. Landsverslunin mun 
hins vegar ekki síður hafa litið á þá staðreynd að samvinnufélögin 
voru eina opna og almenna úrræðið sem m.a. yrði ekki rakið til 
persónulegra vona um hagnað. Menn verða einnig að hafa í huga 
þá staðreynd að einkarekstur á þessum tíma veitti einfaldlega eng- 
ar upplýsingar um eigin rekstur, fjárhag eða ákvarðanir; slíkt var 
heilagt einkamál og ekki að furða að ríkisrekin stofnun leitaði 
a.m.k. ekki síður til samtaka sem voru opin og almenn. 

Samvinnustarf var mjög almennt skilgreint og kallað félagsmála 
starf. Andstæð sjónarmið í verslunarmálum tengdust mjög almenn- 
um þjóðfélags- og stjórnmálum í allra hugum. Hjá því varð alls 
ekki komist að þetta allt hrærðist meira eða minna saman. í þess- 
um skilningi m.a. var Samvinnuskólinn félagsmálaskóli og Verzlun- 
arskóli Islands líka. Samvinnumenn kusu að skýra opinskátt frá 
þessu, en Verzlunarskólamenn töldu sinn skóla almennari eða jafn- 
vel hlutlausari. Upphafleg stefna Samvinnuskólans var aftur á móti 
næsta almenn og lítt afmörkuð í þeim samþykktum sem fyrir liggja 
frá aðalfundum og stjórn Sambandsins. Leikur ekki vafi á því að 
menn hafa talið þessi efni liggja nokkuð ljóst fyrir og því óþarft að 
orðlengja í fundarsamþykktum. Að minnsta kosti gagnrýnendur og 



61 Ofurlítið sýnishorn blaðaskrifa um stofnun skólans má líta í afmælisriti Vefarans , 
Samvinnuskólinn 1918-1968. 


89 


Digitized by v^ooQle 


Sigurður Jónsson bóndi 
og ráðherra. 

mikillar og umdeildrar hreyfingar 
og hlaut að dragast inn í almennar umræður. 

Vitalega má alls ekki gleyma því að ævinlega hefur talsvert sam- 
vinnustarf átt sér stað án formlegra tengsla við íslensku samvinnu- 
hreyfmguna sem átti sér sameiningarafl í Sambandinu. Utan þess 
hafa starfað mörg samvinnufélög og starfa enn og einnig fyrir- 
tækjasamtök sem starfrækt hafa verið fram á þennan dag í sam- 
ræmi við reglur og einkenni samvinnustarfs enda þótt sum þeirra 
hafí haft lögform sameignarfélags, innkaupa- eða sölusamlags eða 
jafnvel hlutafélags. 

Nauðsynlegt er í þessu efni að víkja nánara að hugtakinu „sam- 
vinnustefna“, „samvinnuhugsjónir w . Áður var í stuttu máli grein 
gerð fyrir megineinkennum og upptökum samvinnuhreyfingar nú- 
tímans, bæði í iðnbyltingunni erlendis og í þjóðarvakningu íslend- 
inga. Hins vegar er mikilvægt að menn geri sér grein fyrir því að 
„samvinnustefna w er ekki að merkingu til einhlítt eða þröngt hug- 
tak. Frá fyrstu tíð hefur borið á tilbrigðum eða afbrigðum þessara 
sjónarmiða. Verður hér drepið á þau allra helstu í örstuttu máli. í 
Danmörku var meginþungi samvinnustarfsins framan af meðal 
smáframleiðenda í landbúnaðinum og beindist einkum að sameig- 
inlegum rekstri afurðastöðva. Meginás þýska samvinnustarfsins í 
fyrstu var sparisjóðahreyfingin, sem barst til Norðurlandanna og 
hingað. Franskir samvinnumenn lögðu aftur á móti mesta áherslu 
á samrekstur iðnaðarmanna. f Bretlandi voru þjóðfélagsaðstæðurn- 
ar með þeim hætti að samvinnustarfið þar varð umfram allt neyt- 
endaverslanir í tengslum við verkalýðshreyfinguna. Þar og vestan 
hafs voru gagnkvæm tryggingafélög reyndar einnig upphaflegur 
þáttur samvinnustarfsins. Vestan hafs þróuðust þessi helstu afbrigði 



andmælendur þóttust vita hvað 
klukkan sló er Jónasi, Tryggva, Ás- 
geiri og Héðni var falið að móta 
fræðslustarfið; voru þeir samverka- 
mennirnir þó engan veginn allir á 
einu máli um alla hluti svo sem síð- 
ar sannaðist. Hvað sem öðru líður 
verður að minnast þess að þetta 
voru átakatímar í atvinnu- og versl- 
unarmálum og miklar deilur með 
íslendingum á opinberum vettvangi. 
Samvinnuskólinn var hluti umsvifa- 


90 


Digitized by v^ooQle 



Starfsfrœðsla. 


snemma og þar urðu afurðafélög og sparisjóðir snemma mikilvæg- 
ir þættir samvinnustarfsins en síðar bættust rafveitur og búsetafé- 
lög við, en mikil sérhæfing einkenndi samvinnufélögin þar frá 
fyrstu tíð og algengt að sami maður tæki þátt í mörgum þeirra í 
senn. Á íslandi voru aðstæður enn á aðra lund. Hér var þessi við- 
leitni meðfram hluti þjóðlegrar og þjóðernislegrar vakningar í at- 
vinnu-, viðskipta- og stjórnmálum. Hér var að flestu leyti víðast 
næsta frumstætt atvinnulíf með mjög ófullburða viðskiptum eða 
jafhvel sjálfsnægtabúskap aðallega; hér var því um jaðarsvæði að 
ræða að verulegu leyti. Hér á landi urðu því fjölþætt og svo kölluð 
blönduð samvinnufélög algengust, störfuðu jöfnum höndum að af- 
urðameðferð, vöruútvegun og verslun, og síðar meir að iðnaði, út- 
gerð og fiskvinnslu og reyndar að öllu því sem mönnum gat til hug- 
ar komið að þörf væri fyrir. Löngu síðar, á 20. öldinni, urðu enn 
fleiri afbrigði samvinnustarfsins umsvifamikil. Samvinnuútgerð er 
algeng meðal Japana, víða starfa samvinnuþvottahús, byggingar- 
samvinnufélög og búsetahreyfing, barnagæsla og mötuneyti eru 
margvíða með samvinnuformi og alhliða samyrkjubú ísraelsmanna 
eru fræg. Á vegum ríkisvaldsins hefur og víða verið staðið að sam- 
vinnurekstri, einkum í þriðja heiminum og sums staðar með 
nokkrum árangri, einkum þó er ríkið slakaði á ráðsmennsku sinni 
svo sem á Indlandi og í Kenya. Loks ber að nefna fyrirskipað þving- 
unar-samvinnustarf það sem þröngvað var upp á alþýðuna í Aust- 
ur-Evrópu og Ráðstjórnarríkjunum á alræðistímanum þar. 

Svipuðu máli gegnir um skoðanir og viðhorf sem um mismun- 
andi afbrigði og svið í starfseminni. Nokkrir þjóðkunnir íslending- 
ar verða hér nefndir sem fulltrúar ólíkra sjónarmiða sem þó verða 


91 


Digitized by v^ooQle 



Verslunarstjóra- 

námskeið og kennarar. öll talin „samvinnustefna“ og „samvinnuhugsjónir 44 og eiga sér öll 
samsvaranir meðal forvígismanna í nágrannalöndum. Benedikt 
Jónsson frá Auðnum í Laxárdal var einhver merkilegasti menning- 
arfrömuður Þingeyinga. Hann taldi helst að gervallt samfélagið, at- 
vinnu- og menningarlíf, ætti að endurskipuleggja í samvinnuanda 
og með samvinnureglum; róttækir námsmenn um 1970 hefðu átt 
samleið með honum. Jakob Hálfdanarson frá Grímsstöðum við 
Mývatn var fyrsti kaupfélagsstjórinn á Húsavík. Jakob var á allt 
öðru máli en Benedikt. Jakob taldi samvinnustarfið einfaldlega 
hentugt tæki, heppilega leið, við tilteknar aðstæður; það væri „lífs- 
hvötin u sem kæmi mönnum til að starfa saman þegar á þyrfti að 
halda. Á þessum tíma var Kaupfélag Þingeyinga pöntunarfélag, og 
rak Jakob þá einkaverslun sína meðfram kaupfélagsstjórastarfinu til 
þess að mæta þörfum fólks. Þetta taldi hann mjög eðlilegt og sjálf- 
sagt. Forystumenn Sunnlendinga, Bogi Th. Melsteð, Sigurður Sig- 
urðsson ffá Langholti í Flóa og Ágúst Helgason í Birtingaholti í 
Hrunamannahreppi, munu flestir hafa verið svipaðrar skoðunar 
sem Jakob, að menn ættu að velja það skipulag sem best hentaði við 
hverjar aðstæður og að vel færi á því að til margra og ólíkra ráða 
væri gripið. Þeir áttu reyndar einnig kost á viðskiptum við innlend- 
ar verslanir og styttra að fara en Norðlendingar til að nýta sér þjón- 
ustu og verkaskiptingu í vaxandi höfuðstað. Hallgrímur Kristinsson 
var vitanlega fyrst og fremst ötull athafnamaður sem vildi efla sam- 
vinnufélögin og Sambandið. Hann og ekki síður Vilhjálmur Þór, 
síðar forstjóri Sambandsins, munu báðir hafa talið það eðlilegt að 
samvinnureksturinn yrði fylkingarbrjóst eða burðarás í atvinnulíf- 
inu við hlið annarra fyrirtækjaforma, stórveldi sem mikið kvæði að 


92 


Digitized by v^ooQle 


og gæti haft úrslitaáhrif á framvindu samfélagsins. Loks skal hér 
nefndur Héðinn Valdimarsson sem fulltrúi þeirra samvinnumanna 
sem einkum vildu tengja starfið við verkalýðshreyfinguna og hags- 
muni launamanna í þéttbýlinu. Héðinn taldi samvinnustarfið hluta 
af baráttuhreyfingu fýrir jafnaðarstefnunni og frjóanga þess frjálsa 
sósíalíska samfélags sem framtíðarinnar biði. 

Líta má á Jónas Jónsson firá Hriflu einna helst sem samherja 
þeirra Hallgríms og Vilhjálms í viðhorfum sínum. Jónas taldi 
einkareksturinn eiga margvíslegum og gildum hlutverkum að 
gegna á öllum sviðum og ekki aðeins í rekstri bændanna, og hann 
studdi einnig rekstur ríkis og sveitarfélaga á tilteknum sviðum. 
Hann taldi hins vegar að samvinnurekstur svaraði þörfum fólksins 
mjög vel víðast hvar að minnsta kosti, og að samvinnureksturinn 
sameinaði viðskiptalega, félags- og menningarlega og siðferðilega 
kosti með ágætum; þetta síðast nefnda hefði samvinnan ótvírætt 
fram yfir einkareksturinn á flestum sviðum. Því væri eðlilegt að 
samvinnunnar gætti verulega um allt samfélagið og að hún yrði 
mjög leiðandi og ráðandi samfélags- og stjórnmálaafl. Séra Guð- 
mundur Sveinsson skólastjóri á Bifröst hefði trúlega getað tekið 
undir með Jónasi í þessum efnum. í því sem Guðmundur hefur 
skrifað um þessi efni beint ber þó miklu meira á menningarsögu- 
legum og félagsfræðilegum efnisatriðum en í ritum Jónasar sem 
vék meira að sögulegri ffamvindu og stjórnmálunum beinlínis. 
Hvorugur þessara tveggja skólastjóra og frumkvöðla Samvinnu- 
skólans hefur hins vegar fjallað mikið um viðskiptaleg eða rekstrar- 
leg málefni varðandi samvinnustarfið. 

Það fer ekki á milli mála að samvinnustefnan er hluti þeirra sam- 
félagsviðhorfa sem kennd eru við félagshyggju, samhyggju, eða sós- 
íalisma. Ýmist á samvinnustefnan þá rætur í félagshyggju, sósíal- 
isma, launamanna og verkalýðshreyfingar eða, og ekki síður, í sam- 
tökum og stefnumiðum dreifðra smáframleiðenda til sveita, sjávar 
og borga eða í óskum margs konar millistétta um bætta þjónustu. 
Þessi svo kölluðu „sveitalegu a og „smáborgaralegu“ sjónarmið urðu 
að vonum ráðandi í íslensku samvinnustarfi; slíkt hæfði einfaldlega 
þjóðinni og samfélagsaðstæðum hennar. Samvinnustefnan er aug- 
ljóslega náskyld öðrum hugmyndum um lýðræðislega þátttöku al- 
mennings í atvinnufyrirtækjum og stjórnun þeirra, hvort sem er 
svo kallað atvinnulýðræði, stjórnaraðild launþega í fyrirtækjum, 
opin almenningshlutafélög, blönduð hlutafélög með aðild sveitarfé- 
laga, launþegafélaga og kaupfélaga o.s.frv., eða tillögur um úthlut- 


93 


Digitized by v^ooQle 



un arðs til starfsmanna eða um hlutaskipti í fiskveiðum eða öðrum 
rekstri. 

Á síðustu árum hefur mjög dregið úr afli og velgengni sam- 
vinnufélaga víða á Vesturlöndum og ekki síst þar sem umsvif sam- 
vinnumanna höfðu verið mest löngum, einkum á sviði neytenda- 
verslana og í tengslum við verkalýðshreyfinguna. Margt kemur hér 
til álita og tvímælalaust hafa samvinnumenn sjálfir ekki vakað á 
verðinum og ekki fylgst með. Á íslandi er ljóst að mörg samvinnu- 
félög voru of lengi háð óraunhæfum fjármagnskostnaði og mikilli 
ríkisfyrirgreiðslu. Samvinnufélögin voru rekin sem atvinnubóta- og 
félagsmálastofnanir án tillits til arðsemi. íslensk samvinnuhreyfmg 
var og er mjög tengd landbúnaðinum og dreifbýlinu en hvort 
tveggja hefur verið í kreppu og á undanhaldi áratugum saman. Is- 
lenskir samvinnumenn virtust ekki taka eftir því að skipting lands- 
ins í atvinnu- og þjónustusvæði hafði gerbreyst með nýjum sam- 
göngu- og atvinnuháttum og hlutur höfuðborgarsvæðisins hafði 
þar að auki margfaldast í öllum umsvifum, þjónustu og atvinnu- 
starfsemi. Það var og látið viðgangast að eigið fjármagn samvinnu- 
félaganna yrði að langmestu leyti óskiptilegir sameignarsjóðir sem 
engir félagsmenn gátu talist eiga eða voru tengdir stofhsjóðseign fé- 
lagsmanna. Þannig virtist enginn eiga þessi fyrirtæki og menn 
hegðuðu sér samkvæmt því í ákvörðunum; á fundum samvinnu- 
manna heyrðist og stundum talað opinskátt um félögin sem sjálfs- 
eignarstofnanir byggðanna. Svo mætti kveða að orði að langflest 
samvinnufélögin hafi vantað þá sérgreiningu sem efnahagslífið 
krafðist í vaxandi mæli. Þau fengust við ólík og lítt tengd atvinnu- 
svið, skiptu sér af flestöllu og ginu víða yfir uns hvert athafnasvið- 
ið íþyngdi öðru í stað þess að efla hvert annað; þau héldu dvínandi 
eigin fé í óskiptilegum sjóði í stað þess að sérgreina það hverjum fé- 
lagsmanni og höfða til félagsmannanna í krafti greinilegra hags- 
muna hvers og eins; og þau reyndu að þjóna öllum hvort sem voru 
virkir félagsmenn eða ekki og þannig útvatnaðist hlutverk þeirra 
uns þau voru orðin marklitlar atvinnubóta- og félagsmálastofnanir 
meðan hagrænn grundvöllur skreið undan byggingunni. Hreyfmg- 
in reyndist íhaldssöm, mjög svifasein, og samstaða virtist takmörk- 
uð meðal forystumanna um skilning á breyttum aðstæðum og þró- 
un samfélagsins. Því fór sem farið hefur, og er þess þá jafhframt að 
geta að enn starfa í landinu mörg samvinnufélög, bæði kaupfélög 
og önnur, af talsverðum myndarskap og eru sum í sókn heldur en 
hitt þegar þetta er ritað. 


Digitized by v^ooQle 



Úrelt löggjöf um samvinnufélög hafði sitt að segja um erfiðleik- 
ana hér á landi þegar ffam liðu stundir, meðal annars á þann hátt 
að samvinnufélögum reyndist ókleift að afla áhættufjármagns og 
eigið fé brann upp í eldum verðbólgunnar. Hins vegar er rétt að 
taka skýrt ffam, þótt slíkt hafi ekki verið mjög tíðkað á íslandi um 
langt skeið, að samvinnustarf rúmast ágætlega í réttarformum 
hvort sem er hlutafélags eða sameignarfélags; nægir að hafa almenn 
inngönguskilyrði án þvingunar, lýðræðislegan atkvæðisrétt og út- 
hlutun arðs í aðalatriðum eftir veltu á viðskiptamannareikningi 
hvers um sig; þetta síðast nefnda er sannvirðisreglan með jarð- 
bundnu orðalagi. 

Meginkjarni samvinnustarfs og samvinnustefnu verður að teljast 
sá að nýta samhjálp til sjálfsbjargar. Þetta er mikilvægt að hafa í 
huga: Samhjálpin vísar til samhyggju og félagshyggju en sjálfsbjörg- 
in vísar til frjálsræðisstefnu og hneigist í svipaða átt og einstaklings- 
hyggjan; þetta síðast nefnda skýrir t.d. áhuga bænda á samvinnu- 
starfinu. Allt bendir til þess að full þörf verði fyrir samvinnustarf 
um ókomna tíð. Ævinlega verður það svo í frjálsu og fjölþættu 
samfélagi að einhverjir hópar standi höllum fæti og þurfi á sam- 
stöðu að halda og vilji gera það með þeim hætti að lögð verði 
áhersla á félagsmanninn, eða rekstrareiningu með félagsaðild, sem 
notanda og þátttakanda firemur en sem fjárfesti eða eignaraðilja. 
Menn munu jafhan þurfa á því að halda í einhverjum mæli að 
leggja margir eða nokkrir saman fé í sjóð til að rétta hlut sinn eða 
uppfylla þarfir fremur en til þess að græða beinlínis eða safna auði. 
Einkenni samvinnustarfsins tryggja því framtíð og takmarka nota- 
gildi þess í senn, því að ljóst er að jafnan verða þeir og margir sem 
ekki munu telja sig hafa neina þörf fyrir úrræði af þessu tagi, ein- 
faldlega vegna þess að þeir sjá sjálfa sig engan veginn standa höll- 
um fæti. Og slíkt er líka vel. 

Til viðbótar við þessi meginhlutverk er þess einnig að geta að 
samvinnurekstur hentar mjög vel rekstrareiningum, einstaklingum 
og fyrirtækjum, sem vilja standa saman að einhverri sameiginlegri 
en sértækri þjónustu, t.d. útvegun rekstrarvöru, sölu afurða, rekstri 
fasteigna, endurskoðunarþjónustu, barnagæslu, þvottaþjónustu 
o.s.frv., með þeim hætti að ekki verði um „sjálfstætt u fyrirtæki eða 
samningsaðilja að ræða heldur aðeins „áhald“ eða tæki í höndum 
samstarfsaðiljanna; við þessar aðstæður hentar samvinnurekstur- 
inn mætavel hvort sem er samvinnufélag fullum fetum, eða sam- 
lagsfélag sem t.d. er gert upp að fullu árlega, eða í lögformi sam- 


95 


Digitized by v^ooQle 



eignarfélags eða hlutafélags. Aðalatriði samvinnustarfsins eru í raun 
og veru óháð lögformum. Meginatriðin eru í stuttu máli að sam- 
bærilegir aðiljar hafi tiltölulega opinn aðgang að þessu sameigin- 
lega tæki; ekki sé krafist mikilla fjárframlaga eða áhættu hvers og 
eins; sameiginlegar ákvarðanir séu teknar með lýðræðislegum hætti 
en ekki eftir misstórum eignarhlutum; og kostnaði sé skipt og arði 
að verulegu eða jafnvel að mestu leyti úthlutað í samræmi við veltu 
á viðskiptareikningi hvers samstarfsaðilja fyrir sig. Ekki leikur vafi 
á að samvinnurekstur í þessari mynd getur átt mikla framtíð fyrir 
sér í flóknu viðskiptalífi og samspili ólíkra og samstæðra fyrirtækja 
og einstaklinga í nútíð og framtíð. 


Samvinnuskólamenn og Samvinnuháskólamenn 

í þeim anda sem hér hefur verið reynt að lýsa var stofnað til Sam- 
vinnuskólans. Og í þessum sama anda var honum gerbreytt, fyrst er 
stofnunin var flutt að Bifröst í Norðurárdal og gerð að heimavistar- 
skóla og aftur er skólinn varð að Samvinnuháskólanum. Almenn 
fræðslumálasjónarmið samvinnumanna ásamt þjóðlegum og 
kristnum hugsjónum lýðháskólamanna mótuðu starfið, en jafn- 
framt var að sjálfsögðu sinnt um þær grundvallarnámsgreinar sem 
nauðsynlegar þóttu. Lögð var áhersla á mannlega og félagslega 
þroskun námsmanna ásamt sérhæfðu og almennu námi þeirra og 
þjálfun til starfa. Á síðustu árum hefur verið leitast við að víkka 
þennan hugmyndalega og fræðilega grunn og er það í samræmi við 
almenna þjóðfélagsþróun; formleg tengsl við samvinnufélögin hafa 
að mestu rofnað en áhersla er lögð á samvinnu og samstarf í náms- 
mannahópum og meðal kennara við hvers konar þjálfun og náms- 
verkefni. 

Spurt kann að verða: Hvað er skóli? Hvar og hver er þessi tiltekni 
skóli? Rétt svar verður eitthvað á þá lund að skólinn er námsfólkið 
sem í honum starfar og frá honum hefur gengið eftir að hafa til- 
einkað sér það sem stofnunin hafði fram að færa. Nemendurnir eru 
jafnan sýnilegt tákn skólans og þeir eru sá mælikvarði sem á skól- 
ann verður lagður, að svo miklu leyti sem menn vilja samþykkja að 
skólinn hafi einhver áhrif á einkenni, æviferil og framlag náms- 
mannanna til samfélagsins. Námsmennirnir eru skólinn sjálfur í 
þessum skilningi; án þeirra er hann ekkert sem kennslustofnun. 
Vitanlega eru til skólar sem einbeita sér alveg að rannsóknum eða 


Digitized by v^ooQle 





öðru og er það annað mál. í þessum sama skilningi eru námsmenn- 
irnir þá „fræðslumarkaðurinn a sem áður hefur verið fjallað nokk- 
uð um í þessu riti. Framtíð og væntanlegur ferill og vinnustaðir 
námsmannanna eru þá viðmiðunin sem stefnumótun og eftirsókn 
stofhunarinnar beinist að. 

Þegar litið er yfir feril Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans, 
sem gert er nánara í öðrum köflum þessa rits, kemur í ljós að náms- 
menn hafa jafnan komið hvarvetna að úr öllum landshlutum og má 
segja að öll árin hafi verið talsverð dreifing heimilisfanga náms- 
manna um land allt. Þetta hefiir að hluta til ráðist af umsvifum 
samvinnufélaganna um landið, en einnig og ekki síður þó af að- 
stæðum í íslenskum skólamálum en svo hagaði til lengi fram eftir 
öldinni að áhugasamt fólk varð að hleypa heimdraganum til þess 
að komast á skólabekk yfírleitt; átti það við um mörg tiltölulega 
fjölmenn héruð. Lengi fram eftir öldinni var aðgangur mjög tak- 
markaður að bóklegu ffamhaldsnámi í menntaskólum og héldu 
áhugasamir menn af alþýðustétt þá frernur til náms í Kennaraskól- 
anum, Bændaskólum, Stýrimannaskólum, Iðnskólum, Verzlunar- 
skóla íslands, Húsmæðraskólum og öðrum sérskólum, þar á meðal 
kvöldskólum ýmsum og námsflokkum; og meðal þessara skóla 
þótti Samvinnuskólinn ákaflega álitlegur og eftirsóknarverður kost- 
ur enda var aðsókn að skólanum jafnan miklu meiri en unnt var að 
mæta. 

Lausleg athugun sem höfundur þessa rits hefur gert leiðir í ljós 
að nýnemar í Samvinnuskólanum voru að jafnaði komnir langt á 


97 


Digitized by v^ooQle 


tvítugsaldur og ævinlega verulegur hluti kominn um tvítugt. Mjög 
margir þeirra höfðu einhverja meiri eða minni starfsreynslu áður 
en í Samvinnuskólann var gengið og þegar leið á öldina fjölgaði 
þeim sem áður höfðu stundað nám í héraðsskólum eða öðrum 
miðskólum og framhaldsskólum. Karlar voru jafnan í meirihluta í 
skólanum. Um tíma ráku námsmenn sérstakt mötuneyti eða mat- 
arfélag í Reykjavík og yfirleitt höfðu einhverjir hópar námsmanna 
með sér herbergjaleigu og matarfélag hvort sem eiginlegt mötu- 
neyti var starffækt eða ekki. Eftir að skólinn fluttist til Bifrastar tók 
Mötuneyti Samvinnuskólans og heimavist skólaheimilisins við öll- 
um slíkum hlutverkum. 

Ekki verður að sinni gerð tilraun til að rekja starfsbrautir Sam- 
vinnuskólamanna eða þann frama sem ýmsir þeirra hafa náð á ævi- 
ferli sínum. Hér verður látið við það sitja að minna á að fjölda- 
margir þeirra hafa mjög sett svip á allt félagslíf í flestum eða öllum 
byggðarlögum landsins. Þeir hafa staðið í fremstu röð í hvers kon- 
ar áhugamannasamtökum, ungmenna-, íþrótta- og menningarfé- 
lagsskap, hagsmuna- og launþegafélögum, auk samvinnufélaganna 
sjálfra og samstarfsfyrirtækja þeirra en á þeim vettvangi voru Sam- 
vinnuskólamenn löngum yfirgnæfandi. Þá hafa Samvinnuskóla- 
menn margir orðið forvígismenn í öðrum atvinnufyrirtækjum, 
margir þeirra ffamkvæmdastjórar, og allnokkrir umsvifamiklir 
frumkvöðlar og auðmenn. Enn er að nefna að allmargir Samvinnu- 
skólamenn urðu ríkisstarfsmenn og sumir háttsettir embættismenn 
íslenska ríkisins og nokkrir gátu sér orð á sviði íþrótta, lista og 
fræða. Sérstaklega ber að nefna störf að sveitarstjórnarmálum í 
byggð og borg og að stjórnmálum, offast í langflestum eða bókstaf- 
lega öllum stjórnmálaflokkum þjóðarinnar, á alþingi og í ríkis- 
stjórnum. 

Það leiðir af sjálfu sér að námsráðgjöf og starfsútvegun varð fast- 
ur og fyrirferðarmikill liður í starfi stjórnenda Samvinnuskólans frá 
fyrstu tíð og æ síðan. Nemendurnir komu víða að og höfðu mis- 
jafhar forsendur og þurffu því mjög á ráðum að halda margir hverj- 
ir. Þá var ævinlega og fram á þennan dag mikið sótt til skólans af 
hálfu fyrirtækja og stofnana um efnilega námsmenn til vinnu, langt 
út fyrir eiginleg samvinnufélög eða samstarfsfyrirtæki þeirra. Þrátt 
fyrir minnkandi gengi samvinnuhreyfingarinnar og þrátt fyrir 
mjög mikla röskun á öllum högum skólans á árunum effir 1986 
hefur ekki til langframa dregið úr aðsókn að skólanum og enn sem 
fyrr eru námsmenn úr Samvinnuháskólanum mjög effirsóttir til 


Digitized by v^ooQle 




Jón Sigurðsson 
skólastjóri og rektor. 



Sigrún Jóhannesdóttir 


starfa og ábyrgðar í atvinnulífinu. Að sönnu hefur nú orðið sú 
breyting að einstaklingarnir sem til skólans sækja eru fullvaxnir og 
þroskaðir og taka því ekki þá æskumótun sem áður var á Bifföst. 
Nú er meðalaldur kominn langt að þrítugu og allnokkrir jafnan um 
fertugt í Samvinnuháskólanum, en þrátt fyrir þetta hafa nemenda- 
kannanir á síðustu árum sýnt að menn telja sig enn hljóta mikil- 
væga félagsmálaþjálfun og samskiptamótun í skólanum ekki síður 
en áður þótt með öðrum hætti sé nú. 

Áherslur breyttust nokkuð í starfi Samvinnuskólans þegar leið á 
áttunda áratug 20. aldarinnar. Undir forystu Hauks Ingibergssonar 
skólastjóra voru margvíslegar nýjungar teknar upp í starfinu og 
meðal annars fól aðalfimdur Sambandsins skólanum að hefja al- 
menna starfsfræðslu og þjálfunarnámskeið fýrir samvinnustarfs- 
menn og félagsmenn samvinnufélaganna í landinu öllu. Svo sem 
rakið er á öðrum stöðum í þessu riti varð starfsfræðsla Samvinnu- 
skólans eitthvert allra umsvifamesta átak af sínu tagi á íslandi fýrr 
og síðar. Haldin voru margvísleg námskeið; almenn verslunar- og 
skrifstofustarfanámskeið, sérhæfð námskeið og stjórnunarnám- 
skeið, svo og félagsmála- og samvinnumálanámskeið, að ógleymd- 
um sérstökum flokki félagsmálanámskeiða fýrir konur, þeim til 
hvatningar og eflingar. 

Félagsmálaþjálfun Samvinnuskólans jókst um allan helming þeg- 
ar stofnunin fluttist að Bifröst í Norðurárdal, en lengst af starfaði 
skólinn þar næsta einangraður og var því góð aðstaða til einbeiting- 
ar og eflingar í félagslífi. Séra Guðmundi Sveinssyni tókst ásamt 


99 


Digitized by 


Google 



samverkamönnum sínum að skapa algerlega einstæða menningar- 
°g uppeldismiðstöð á Bifröst. Á skólaheimilinu, sem að hluta var 
mótað eftir norrænum fyrirmyndum lýðháskólanna og samvinnu- 
skóla eins og í Sánga Sáby og Saltsjöbaden í Svíþjóð og víðar, fór 
fram menningarstarf og manngerðarmótun sem á varla sinn líka á 
Islandi. Þegar þetta er orðað á svo hástemmdan hátt er einnig haft 
í huga að þessi starfsemi hélst firam á 9. áratug 20. aldarinnar. Höf- 
undi þessa rits er minnisstætt hversu fastar skorður og mikil fyrir- 
myndarregla ríkti á öllum hlutum, litlum sem stórum, á Bifröst 
fram yfir 1980 og hversu mörgu þurfti að raska - og hve ótrúlega 
mörgu þurfti að ýta við - þegar breytingar skólans hófust nokkrum 
árum síðar. Voru þá margir nærstaddir og nákomnir sem rifjuðu 
liðna tíð upp með söknuði. 

Saga íslensku lýðháskólanna hefur legið í þagnargildi óþarflega 
lengi. Saga íslensku heimavistarskólanna og héraðsskólanna hefur 
ekki heldur notið verðskuldaðrar athygli og skerfur þeirra til þjóð- 
menningarinnar hefur ekki hlotið alla þá viðurkenningu sem verð- 
ugt er. Þessar stofnanir léku mjög mikilvægt hlutverk í því að gera 
íslendinga að nútímaþjóð sem gengur upprétt í landi sínu. Þeir 
gegndu ómetanlegu hlutverki í því að breyta íslendingum í upplits- 
djarfar félagsverur og metnaðarfulla nútímamenn, að því leyti sem 
því uppeldisstarfi er yfirleitt lokið. Starf þeirra var alls ekki og eng- 
an veginn unnið fyrir gýg. Hins vegar breytast aðstæðurnar og þarf- 
irnar og að því kom að hlutverki þeirra var að miklu leyti lokið. 
Skólar voru stofnaðir miklu víðar en áður og samgöngum fleygði 
svo fram að ekki var lengur þörf fyrir þessa einangruðu heimavist- 
arskóla. En margir sakna þeirra, sjálfra sín vegna og barna sinna. 
Störf kennara og annarra í þessum skólum voru ótrúlega margþætt 
og tímafrek. Enn minnast þúsundir Islendinga þessara starfsmanna 
og stjórnenda með tilfinningum sem einna helst verður líkt við 
andlegt samband barns við foreldri; má víst segja að slíkt sé ærinn 
kaupauki þótt seint heimtist. Um þessi efni má margt rita en verð- 
ur ekki hér, en íslenskri menningarsögu verður ekki lýst nema 
heimavistirnar fái þar rúm. 

Á 9. áratug 20. aldarinnar og fram á lokaáratuginn gerbreyttist 
Samvinnuskólinn og varð að Samvinnuháskólanum, svo sem lýst er 
í þessu riti. Skólinn breyttist á ótrúlega og óþægilega stuttum tíma 
úr íhaldssömum, hefðbundnum og virðulegum heimavistarskóla í 
nýtískulegan, tilraunafusan og framgjarnan fagháskóla. Trúlega 
hefðu Samvinnuskólans beðið sömu örlög og annarra heimavistar- 


Digitized by v^ooQle 





Vé steinn Benediktsson 
rektor. 


Edda Símonardóttir 
lektor. 


og héraðsskóla á unglingastigi, ef hrun Sambandsins hefði þá ekki 
klippt á þráðinn í skyndi. En engin örlög eru vituð fyrir fram og því 
má jafhan freista þess að hafa áhrif á það sem fram undan kann að 
vera; og eigi dugir óffeistað. Þetta var ekki gert í Sambandi íslenskra 
samvinnufélaga og ekki í mörgum samvinnufélögum. Á þetta ráð 
var hins vegar brugðið á Bifröst og þegar þetta rit er skráð hefur ár- 
angurinn orðið nokkur . 62 


Kennsla og boðun 

í annál þeim sem fylgir á eftir í þessu riti er á nokkrum stöðum vik- 
ið að þróun og breytingum námsgreina í Samvinnuskólanum á 
liðnum tíma; um Samvinnuháskólann í þessu efni verður að vísa til 
Námsvísis sem gerður er sérstaklega á hverju ári. Ljóst er af heim- 
ildum að í Samvinnuskólanum skiptust námsgreinar þannig: a) Al- 
mennar kjarnagreinar ffæðslukerfis þjóðarinnar, svo sem íslenska, 
stærðffæði, saga, danska, enska; sérstöðu hefur sænska sem kennd 
var um árabil í Samvinnuskólanum, sennilega eina reglulega dag- 
skólanum sem bauð þá námsgrein fyrir miðja öldina. b) Viðskipta- 
greinar, svo sem bókfærsla, hagfræði, verslunarreikningur, reikn- 
ingshald, stjórnun, áætlanagerð, sölufræði. c) Félagsmálagreinar, 


62 Sjá fyrri kafla um einkenni starfsins og annál í þessu riti um breytingarnar. 


101 


Digitized by CjOOQle 


svo sem samvinnusaga og síðar samvinnufræði, þjóðfélagsfræði, fé- 
lagsmálafræði, fundaræfingar; flestar þessar greinar áttu sér ekki 
hliðstæður í öðrum skólum. d) Ýmsar aðrar námsgreinar og val- 
greinar. 

Framan af sögu skólans er ekki mikið um beinar skriflegar heim- 
ildir fyrir hendi um val og ákvörðun námsgreina, en í Reglugerð 
fyrir Samvinnuskólann frá 1937 er ákaflega merkilegur námsvísir 
með lýsingum kennslu- og námsmarkmiða fyrir hverja námsgrein 
skólans. Kemur þar skýrt fram hvers verður krafist af námsmanni á 
lokaprófi, og má vera að Samvinnuskólinn sé meðal fýrstu íslenskra 
fræðslustofnana með svo skýrar upplýsingar til umsækjenda, ný- 
nema, kennara og alls almennings. 

Ástæða er til að nefna að kennsla í samvinnusögu var lengi fram- 
an af alveg á vegum Jónasar Jónssonar, en hann kenndi jafnframt 
félagsfræði og hefur þess oft verið getið að hann blandaði þessum 
greinum saman eftir því sem honum þótti henta. Jónas lagði mesta 
áherslu á sögulegan fróðleik, eftirminnilega persónusögu og sið- 
ferðilegar dæmisögur úr samfélagi og sögu nemendum til uppbygg- 
ingar og lærdóms. Eftir að Jónasar naut ekki lengur við þróaðist 
samvinnusagan að hluta í þá átt að verða einkum yfirlit yfir starf- 
semi og einkenni íslenskrar samvinnuhreyfingar, Sambandsins og 
samstarfsfyrirtækjanna, jafnvel svo mjög á tímabili að taldir væru 
upp kaupfélagsstjórar og útibú um landið. Þetta varð þó aldrei 
alveg einhliða eða einhlítt og á 9. áratugnum breyttist greinin í eig- 
inlega samvinnufræði og var henni smám saman á nokkrum árum 
breytt þannig að áherslan á Sambandið og kaupfélögin minnkaði 
að mun en í staðinn var meira ^jallað um félagsleg og viðskiptaleg 
einkenni samvinnustarfs yfirleitt, stjórnkerfi, skattamál og sam- 
keppnisstöðu ásamt yfirliti um hugmyndir um atvinnulýðræði og 
aukna þátttöku starfsmanna í stjórnun og arði. I Samvinnuháskól- 
anum hélt þessi þróun áfram og um nokkurt skeið var samvinnu- 
einkennum lýst á sérstöku námskeiði sem fjallaði að öðru leyti um 
hlutverk og eigindir atvinnustarfsemi yfirleitt, um mismunandi 
rekstrarform atvinnufyrirtækja og um viðskiptasiðferði. 

Önnur grein sem veitt hefur Samvinnuskólanum og Samvinnu- 
háskólanum sérstöðu er félagsmálafræði og fundaræfingar. Skólinn 
hefur um langt árabil hrósað sér af því að halda uppi einhverri 
metnaðarfyllstu félagsmála-, fundarstarfa- og ræðumennskuþjálfun 
sem boðin er í landinu. Þetta hefur í sjálfu sér ekki breyst í um- 
breytingum skólans en efnistök, umræðuefni o.s.frv. hafa að sönnu 


Digitized by v^ooQle 



breyst verulega þar eð námsmennirnir eru ekki lengur unglingar 
heldur þroskað fólk. 

Kennslufræði skólans hefur ffá fyrstu tíð verið býsna sérstæð. 
Jónas Jónsson lagði ofurþunga áherslu á að kennslan bæri svip af 
hugsjónum lýðháskólamanna. Hann ritaði einhverju sinni: „Leiðin- 
legur kennslutími ætti að varða við lög “; 63 vitað er að hann braut 
þau lög aldrei sjálfur. Að öðru leyti má telja að kennsla hafi verið 
með hefðbundnu sniði að mestu leyti í Samvinnuskólanum í 
Reykjavík. Þess gætti þó vitanlega hversu nemendur voru fáir að öll 
samskipti urðu náin og persónuleg en skólinn var lengi eiginlega 
inni á heimili Jónasar og Guðrúnar Stefánsdóttur í Sambandshús- 
inu. Séra Guðmundur Sveinsson hóf margs konar nýbreytni í 
kennsluaðferðum þegar í byrjun starfs á Bifröst. Opnuð var sérstök 
þjálfunaraðstaða í kennsluverslun þar, erlendir gistikennarar komu 
til að aðstoða við tungumálakennslu og talæfingar; áður er getið 
um það hvernig aðstaðan var nýtt til félagsmálaþjálfunar og fund- 
aræfinga, og smám saman eignaðist skólinn ritvélar, bókhaldsvélar 
og fleiri slík áhöld. Bókasafni var komið upp og mikil áhersla lögð 
á hvers konar kynningu bókmennta, lista og menningarsögu með- 
fram annarri fræðslu. 

Mikil áhersla var jafnan lögð á að útvega skólanum sem allra best 
mannval í kennurum, og nægir að vísa til annálsins í þessu riti en 
þar er kennara víða getið þegar hann eða hún kemur fyrst til starfa. 
Eru í þessum hópi margir þjóðkunnir menn og konur sem komið 
hafa við sögu Samvinnuskólans fyrr og síðar, sumir sem voru eða 
urðu síðar viðurkenndir fyrir framlag og árangur á sviði fræðslu- 
og menningarmála. 

Sem lýðháskólamaður lagði Jónas Jónsson ekki úrslitaáherslu á 
kennsluáhöld eða notkun þeirra, fýrir utan eiginlega viðskiptalega 
starfsþjálfun. Eins og ffam hefur komið lagði séra Guðmundur tals- 
vert þyngri áherslu á þennan þátt. Veruleg umskipti urðu á árum 
Hauks Ingibergssonar skólastjóra en þá var að hefjast í landinu 
mikil aukning í notkun hvers konar tækni og áhalda við kennslu. 
Fyrstu tölvurnar voru gefnar skólanum á þessum árum og upp úr 
því urðu árlega aldamót á því sviði um langt árabil. Ritvélum, 
reiknivélum og bókhaldsvélum fjölgaði og þær urðu æ fullkomnari 
uns tölvurnar leystu þær allar af hólmi. Framvinda tölvunnar ein 


63 Jónas Jónsson. 1958. Vínland hið góða. Bls.136. 


103 


Digitized by v^ooQle 





Jónas Guðmundsson Anh-Dao Tran 

rektor. kennari. 

sér á 9. áratugnum er mjög lærdómsrík en allan áratuginn og síðan 
hefur Samvinnuskólinn og Samvinnuháskólinn verið í fremstu röð 
íslenskra skólastofnana á þessu sviði. Á árum Hauks Ingibergsson- 
ar eignaðist skólinn einnig sín fyrstu myndbandstæki og tóku þau 
hraðfleygum framförum og notkun þeirra jókst mjög um nokkurra 
ára skeið. Um sama leyti varð notkun myndvarpa almenn, en seg- 
ulbönd o.þ.h. höfðu áður verið notuð um árabil. Allan þennan tíma 
var reynt að efla bókasafn skólans sem mest mátti. Lengst framan af 
var það almennt heimilis- og heimavistarbókasafn, en sérstöðu í 
safninu höfðu ljóðabækur sem keyptar voru úr einkasafni Jóns Em- 
ils Guðjónssonar, forstjóra Ríkisútgáfu námsbóka, og félagsmálarit 
sem Jónas Jónsson hafði fært skólanum að gjöf. Eftir að Samvinnu- 
háskólinn var kominn til sögunnar var bókasafninu smám saman 
breytt í fagbókasafn og síðan í Upplýsingamiðstöð Samvinnuhá- 
skólans og tengt tölvubúnaði og margmiðlunartækjum skólans, svo 
og fjartengingum og millisafhalánum. 

Á fyrra hluta 9. áratugarins breyttist mjög tilhögun við skipulega 
og samfellda þróun námsefnis og kennslufræði í Samvinnuskólan- 
um og því starfi hefur verið haldið áfram síðan í Samvinnuháskól- 
anum. Fyrstu skrefin í þessari viðleitni voru árlegir sameiginlegir 
fundir kennara á Bifröst með kennurum úr Framhaldsdeild Sam- 
vinnuskólans í Reykjavík og útgáfa sameiginlegs Námsvísis í fram- 
haldi af því starfi. Þegar hefur verið gerð grein fyrir flestum megin- 
atriðum þeirrar kennslufræði og þróunarstjórnunar sem fram fer í 
Samvinnuháskólanum. Nokkur atriði skulu þó nefhd til frekari 


104 


Digitized by v^ooQle 


áréttingar því sem þegar hefiir komið fram í þessu riti, til þess að 
ítreka nokkuð af því sem veitir Samvinnuháskólanum sérstöðu. 

Námsmat og prófareglur Samvinnuháskólans eru mjög frá- 
brugðin því sem almennt tíðkast í skólum hérlendis og hafa reynd- 
ar nokkrum sinnum mætt fordómum, einkum að misserispróf ráða 
aðeins 30% einkunnar og að ráð er fyrir því gert að námsmenn hafi 
allar heimildir og gögn með sér í próf og prófið sé þá að efni til 
fyrst og fremst hagnýt æfing í vinnubrögðum, leikni og valdi yfir 
beitingu efnisins á stundinni. Mjög mikil reynsla hefur skapast í 
Samvinnuháskólanum í þessum efnum, svo og í hvers konar verk- 
efnavinnu, hópstarfi og löngum og rækilegum samþættum verkefn- 
um. Málsvarnir um misserisverkefni veita Samvinnuháskólanum 
einnig algera sérstöðu, enda þótt þær séu alkunnar víða um lönd. 
Tilhögun málsvarna hefur þróast við reynsluna í skólanum. Fund- 
arsköp eru næsta nákvæm og formföst og fylgt nákvæmum for- 
skriftum. Málsvarnir eiga sér reyndar langa og mjög merkilega sögu 
í evrópsku háskólastarfi en tilheyra víðast aðallega lokaáföngum 
framhaldsnáms til meistara- eða doktorsgráðu. Þær eru mjög 
merkileg sérstaða í starfsháttum Samvinnuháskólans miðað við það 
sem tíðkast hefur í íslenskum háskólum á sama stigi og hafa braut- 
skráðir námsmenn talið þær m.a. afskaplega mikilvægan undirbún- 
ing undir stjórnunarstörf í atvinnulífinu þar sem menn verða að 
geta staðið fyrir máli sínu og sótt og varist með rökvíslegum hætti 
og starfað ábyrgt og málefnalega með öðrum. Síðasta atriðið sem 
verður minnst sérstaklega á hér er formlegt nemendamat sem gert 
er á vegum Framkvæmdaráðs og Skólafélags námsmanna á hverju 
misseri. Það snertir kennslu og störf kennara, námsefni, skipulags- 
hætti og námsaðstöðu alla. Á síðasta áratug Samvinnuskólans, allt 
ffá árum Hauks Ingibergssonar, héldu nemendur sérstaka endur- 
bótafundi að vori þar sem þeir ræddu óskir sínar varðandi nám og 
kennslu, aðstöðu, húsnæði o.s.frv., en frá 1985 hefur þetta mat farið 
ffam með sérhönnuðum eyðublöðum sem m.a. miðast við alþjóð- 
lega reynslu og í fyrstu einkum við bandarískar fyrirmyndir. Þessi 
eyðublöð hafa síðan verið endurskoðuð meira eða minna árlega 
með aðild bæði kennara og námsmanna. 

Lengi lék það orð á að í Samvinnuskólanum væri rekinn mikill 
og harðvítugur áróður fyrir tilteknum félagslegum og stjórnmála- 
legum sjónarmiðum og ekki síður hatramur áróður gegn tilteknum 
öðrum sjónarmiðum. Hér hefur framar verið vikið að deilum og 
keppni samvinnumanna og einkarekstrarmanna á liðinni tíð á ís- 


105 


Digitized by v^ooQle 



landi. Ekki dró úr þessum illindum þegar leið á 3. áratuginn og síð- 
an meðan haftakerfi ríkti og hvers konar stjórnmálafyrirgreiðsla 
þótti við hæfi í viðskiptum og atvinnulífi. Var það þá látið heita svo 
fullum fetum að þessi skóli væri bannsett „Framsóknarfjós“ og 
væru þar bolakálfar og kvígur af versta tagi í stuggvænlegu uppeldi. 
Víst er um það, svo sem áður hefur komið fram, að áhersla var lögð 
á jákvæða kynningu samvinnustarfs og samvinnustefnu; ekki var 
vikist undan að halda uppi öflugri málsvörn í þeim efnum sem 
samvinnuhreyfinguna snertu beinlínis. Láir það enginn maður 
starfsmönnum Samvinnuskólans. Hæpið verður aftur á móti að 
telja að t.d. kennararnir Héðinn Valdimarsson eða Sigfus Sigur- 
hjartarson, síðar alþingismenn, hafi tekið mikinn þátt í því að boða 
námsmönnum fagnaðarerindi á vegum Framsóknarflokksins á 
fyrri árum skólans. Vitað er að Jónas Jónsson gat átt það til að snúa 
skrápnum að þeim nemendum sem orðaðir voru við Kommúnista- 
flokk íslands eða Sósíalistaflokkinn síðar, en mörg dæmi eru kunn 
af nemendum sem voru stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks og þó 
einkum Alþýðuflokks sem Jónas átti góð skipti við og studdi á alla 
lund. Þá verður og að telja afskaplega ótrúlegt að Jónas hafi mikið 
gert að því að hrósa forystumönnum Framsóknarflokksins á lýð- 
veldisárunum. Þvert á móti greina heimildir að köldu hafi andað til 
þeirra í ýmsum orðum hans á þeim tíma; satt mun vera að Jónas 
hafi tekið afstöðu til manna persónulega miklu fremur en eítir 
stjórnmálalit. Höfundi þessa rits er ekki kunnugt að séra Guð- 
mundur Sveinsson hafi nokkru sinni verið orðaður við pólitískan 
áróður í kennslu sinni fyrr eða síðar og sparaði hann þó alls ekki að 
tjá skoðanir sínar á flestum þeim málum sem hann taldi ástæðu til. 

Allar þessar sögur um áróður og fagnaðarboðskap tengdan 
stjórnmálum og stjórnmálaflokkum beint eða óbeint verður að 
taka með fyrirvara, margt af því er hnútukast andstæðinga sem leita 
sérhvers færis. Beinlínis er vitað að margir kennarar við skólann 
forðuðust þetta allt eins og heitan eldinn, m.a. einmitt vegna þess 
umtals sem um skólann var dreift. Sannleikurinn er og sá að 
óheflaður áróður kennara hefur venjulega þveröfug áhrif við það 
sem til er ætlast. Um hitt verður ekki deilt að mennirnir Jónas Jóns- 
son frá Hriflu og séra Guðmundur Sveinsson - þó að aðrir verði 
ekki nefndir í andránni - höfðu ómælanleg og ómetanleg áhrif á 
námsmenn sína, áhrif sem námsfólkinu entust í mörgum tilfellum 
alla ævi og menn segjast aldrei munu geta ofþakkað eða ofmetið. 


Digitized by v^ooQle 



Lesendur þessa rits munu skilja það að ekki verður á neina aðra 
hallað þótt þeir tveir verði hér gerðir að umræðuefni sérstaklega. 
Hlutur þeirra Jónasar og séra Guðmundar er slíkur í sögu Sam- 
vinnuskólans að sjálfsagt er að þeirra sé getið um fram alla aðra. 
Skal þess nú freistað í stuttu máli. 

Jónas Jónsson var ákaflega umdeildur maður á sínum tíma enda 
sótti hann í orrahríðirnar. Eftirmæli hans eru orðin miklu betri en 
samtímaumsagnir ýmissa voru. Jónas kom afar víða við en hér 
verður því haldið fram að langmikilvægasti skerfur hans hafi verið 
það stórkostlega hlutverk sem hann lék í því að gera íslendinga að 
skólagenginni þjóð, að leysa uppvaxandi kynslóðir af Qötri mennt- 
unarleysis og opna þeim þannig leiðir til frama og frelsis, framfara 
og farsældar. Með þessu er ekki gert lítið úr ffamlagi annarra 
manna á þessu sviði, en aðeins tekið fram það sem almennt sam- 
mæli hefur þegar orðið um. Frumkvæði og forysta Jónasar á þessu 
sviði er ómetanlegur skerfur til þjóðarsögunnar. 

í störfum sínum og afskiptum af málefnum þjóðarinnar var 
Jónas um fram allt boðberi, hvatamaður og kennimaður. Megin- 
hlutverk hans varð að veita öðrum innblástur og vekja öðrum 
hungur eftir nýrri vitneskju og nýstárlegum athöfnum. Allt fram á 
síðustu ár sín var hann brennandi í andanum og aldrei alveg sáttur 
við umhverfi sitt. Jónas settist aldrei í helgan stein; hann fann jafn- 
an til í þeim stormum sem um Island léku. Boðberinn og hvata- 
maðurinn var óhjákvæmilega sálnaveiðari, uppalandi og hjálpar- 
hella ungum mönnum, jafnt í stjórnmálum sem í atvinnulífi, á 
menntabraut sem í heimi listanna. En hann var aldrei hlutlaus að- 
stoðarmaður heldur sannfærður baráttumaður; að því kom að 
hann varð viðskila við nýja kynslóð. Þá fór hann enn mikinn og 
hlaut af því last margra, ekki síst vegna afstöðu til ungra lista- 
manna. Ástæður Jónasar voru einkum þær að samkvæmt hugarfari 
hans áttu menn að starfa og skapa með það í huga að efla og auðga 
líf alls almennings. Frjó sköpunarleit ungra manna stefndi frá þessu 
marki að hans mati og þá varð Jónas viðskila og skap hans leyfði 
ekkert hlutleysi. 

Jónas Jónsson var ævinlega róttækur maður, eða sem kallað var 
þá „radikal u og miðað að jöfnu við danskar og ekki síður franskar 
fyrirmyndir. Sem róttækur hvatamaður hlaut hann lengst af að taka 
sér stöðu fremst og yst í þeim stjórnmálaflokki sem hann átti meg- 
inþátt í að móta. En ef frá er talið ótrúlega stutt virkt forystuskeið 


107 


Digitized by v^ooQle 



Jónasar var hann eiginlega alltaf róttækur minnihlutamaður í 
Framsóknarflokknum; aðeins um 3-4 ára skeið í upphafi 4. áratug- 
arins verður sagt að Jónas hafi ráðið þar ferðinni. 

Hugmyndir Jónasar um skólamál og skólakerfi, héraðsskóla o.fl., 
hlutu að víkja fyrir nýrri sjónarmiðum þegar leið á starfstíma hans. 
Hann lét þó aldrei undan sjálfur. Mörgum árum síðar komust svip- 
uð viðhorf til kennslu og skólakerfis til öndvegis aftur. Allt firam á 
síðustu ár sín hamraði Jónas á skoðunum sínum á kennslumálum. 
Skólarnir áttu að vera orkuveita innblásturs fyrir alla þjóðina og 
þess vegna áttu þeir að tengjast lífi og starfi alls almennings fremur 
en einum saman lærdómi embættismanna og höfðingjastéttar. 
Hann vildi leggja siðferðilegan dóm á störf og stefnu í skólamálum. 
í augum hans snerust skólamál um siðferði, þjóðrækni og lífsstefnu 
en tækniþekking og sérþekking áttu að lúta þessum markmiðum. 
En þetta mátti ekki fyrir neinn mun vera hvaða lífsstefna sem er 
heldur þjóðleg og alþýðleg lífsstefna. Áður hefur verið getið um 
afstöðu Jónasar til samvinnumanna og um þá skoðun hans að sam- 
vinnustarfið hefði siðferðilegt og menningarlegt ágæti. 

Kennslustörf Jónasar sjálfs báru afstöðu hans skýrt vitni. Hann 
var lýðháskólamaður og lagði þunga áherslu á mótunaráhrif kenn- 
arans. Og hann iðkaði þetta sjálfur. Hann skrifaði vinsælustu 
kennslubækur þjóðarinnar en í eigin kennslu notaði hann enga 
bók. Hann veitti nemendum sínum innblástur og mótaði þannig líf 
þeirra margra æ síðan. Margt var á sínum tíma sagt og ritað um 
valdakerfi hans og Jónasarmennina úti um allt þjóðfélagið; undir- 
staðan í þessu kerfi voru fyrrverandi nemendur hans. Hann vildi 
ekki kenna með því sem hann sjálfur nefndi „staðreyndaítroðslu a , 
hann vildi ekki „setja nemendum fyrir w , hann fylgdi engri eiginlegri 
„námskrá“. Hann krafðist þess að kennslustund væri skemmtileg og 
lífleg og öllum heimildum ber saman um að hann náði ótrúlegum 
árangri. 

Jónas var afskiptasamur um nemendur sína, líf þeirra og alla 
hagi. Hann var mjög forvitinn um öll manneskjuleg málefni og lét 
sér ekkert óviðkomandi sem nemendurna snerti. Hann hafði skoð- 
un á þeim og öllu því sem þá varðaði. Áhugi hans virtist alveg 
óþrjótandi, umönnun hans endalaus, afskiptin víðtæk og langvar- 
andi. Langflestir nemendurnir tóku afstöðu til hans svipaða því 
sem unglingar taka til umhyggjusams foreldris, með sívaxandi hlý- 
hug og þökk. 

Séra Guðmundur Sveinsson gerðist skólastjóri Samvinnuskólans 


Digitized by v^ooQle 



á mikilvægum tímamótum í sögu stofnunarinnar. Hann var víð- 
menntaður, ekki síst í hugmynda- og menningarsögu og félagsvís- 
indum en lét sér ekkert mannlegt óviðkomandi. Hann endurskóp 
Samvinnuskólann og gerði hann að fræðslu- og þroskunarstöð sem 
skaraði ffam úr og skilaði þjóðinni ótrúlega mörgum forystu- 
mönnum og góðum drengjum á flestum sviðum þjóðlífs, atvinnu- 
lífs og menningar. Samvinnuskóli séra Guðmundar varð viðskipta- 
og félagsmálaskóli og einnig þroskandi skólaheimili í orðanna 
bestu merkingu. Séra Guðmundur vann langan vinnudag og var 
jafnframt umsvifamikill stjórnandi annarra ffæðslu- og menning- 
arstofnana á vegum samvinnuhreyfingarinnar. Þrátt fyrir það setti 
hann mjög svip á allt daglegt líf á skólasetrinu og tók virkan þátt í 
kennslu sjálfur. Kennsla hans í menningarsögu og í stærðfræði er 
rómuð. Séra Guðmundur og eiginkona hans, Guðlaug Einarsdóttir, 
gerðu skólann að rausnarlegu menningarheimili og voru frábær- 
lega samhent. 

Séra Guðmundur sameinaði vinnusemi stjórnandans og skipu- 
leggjandans annars vegar, framsýni og ákafa umbótamannsins og 
leitarhug og alúð ffæðimannsins hins vegar. Hann lagði áherslu á 
að sameina í starfinu á Bifröst hagnýta starfsþjálfun og fræðslu um 
háleitustu verðmæti menningar- og listasögunnar. Metnaður hans 
var að Samvinnuskólamenn yrðu í senn virkir forystumenn í at- 
hafha- og viðskiptalífi og jafnframt sannmenntaðir, bókmennta- 
hneigðir og listelskir; hann fyrirleit þá hugsun að þetta geti ekki 
farið saman. Afstöðu nemenda til hans svipar um margt til afstöðu 
nemenda til Jónasar. Svo ólíkir sem þeir voru og svo ólík sem kjör- 
svið þeirra hafa verið, áttu þeir það sameiginlegt sem mestu máli 
skiptir: Báðir skapaðir leiðbeinendur, ráðhollir, áhugasamir og vel- 
viljaðir; þeir hafa tekið þessa manneskjulegu, agandi en alúðarfullu 
afstöðu foreldrisins til nemendanna. Báðir gáfu þeir sig starfinu og 
hinum viðkvæma og mikilsverða efniviði, námsfólkinu, algerlega 
og skilyrðislaust. 

Að því kom að samfélagið kallaði séra Guðmund til nýrrar þjón- 
ustu og hann varð einn helsti forvígismaður þeirrar margháttuðu 
og róttæku menningar- og jafnaðarbyltingar sem varð í landinu er 
framhaldsskólastigið var eflt og opnað og gert að virkum þætti í 
skólagöngu alls almennings. Hann var einn af höfundum fram- 
haldsskólabyltingarinnar. Hann skrifaði margt um þessi efni, um 
kennslufræði, ffæðsluskipan, nemendalýðræði o.fl. í þessu starfi tók 
hann m.a. að sér að reisa stærsta framhaldsskóla þjóðarinnar, Fjöl- 


109 


Digitized by v^ooQle 



brautaskólann í Breiðholti í Reykjavík. Þar var a.m.k. framan af 
starfað samkvæmt hugmyndum séra Guðmundar sem sameinuðu í 
senn mjög víðtækt valfrelsi nemenda annars vegar og hins vegar 
samferð í tilteknum mikilvægum kjarnagreinum í lokaáfanga 
námsins. Séra Guðmundur opnaði Samvinnuskólamönnum leiðir 
til háskólanáms erlendis með sérstökum samningum og hann sá 
fyrir þörfina á að breyta Samvinnuskólanum um það leyti sem sér- 
stök Framhaldsdeild var stofnuð til að brautskrá stúdenta; en aðrir 
forráðamenn höfðu ekki framtíðarsýn hans og því varð það hlut- 
skipti eftirmanna hans að tryggja skólanum verðugan forystusess til 
framtíðar. 

Bæði Jónas og séra Guðmundur tóku sér mikið vald sem skóla- 
stjórar og hikuðu ekki við að móta stofnunina verulega hvor eftir 
sjálfum sér persónulega. Skapsmuna þeirra beggja gætti beinlínis í 
stofnuninni. Svo mun ævinlega verða um menn sem eru alhuga í 
forystu og mótunarstarfi. Reyndar fengu menn á tíma þeirra meira 
umboð en síðar hefur orðið til persónulegra afskipta, áhrifa og 
mótunar. Hvorugur þeirra virti takmörk hæfilegs vinnutíma; báðir 
voru hamhleypur hvor á sinn hátt. Nú yrði sjálfsagt haft á orði að 
þeir „virtu ekki starfslýsingar a , færu „út fyrir“ eðlilega verkaskipt- 
ingu og kynnu sér ekki hóf í störfum. Áhuga þeirra og metnaði 
fyrir hönd skólans og námsfólksins virtust lítil takmörk sett. Þeir 
voru hvor á sinn hátt innblásnir í starfinu og upptendraðir og þetta 
leiddi út til langflestra þeirra sem með þeim störfuðu og stunduðu 
nám. Þetta og margt fleira í fari þeirra Jónasar og séra Guðmundar 
hóf Samvinnuskólann eiginlega upp úr hjólfari hversdagslegrar 
vegferðar og veldur því að það stafar sérstæðum ljóma af stofnun- 
inni eins og hún var undir stjórn þeirra hvors um sig. 


Samhengi 

Eins og margvíða kemur fram í þessu riti er alveg skýr meginþráð- 
ur og samhengi í sögu Samvinnuskólans, alveg firá fyrstu fyrirlestr- 
um Sigurðar Jónssonar til þessa dags þrátt fyrir umbreytingar tím- 
ans. Enda þótt allt umhverfið hafi breyst og enda þótt skólinn starfi 
nú á öðru og „æðra“ skólastigi, þá verður að segja að einmitt með 
þeim hætti nær skólinn þeim markmiðum sem honum voru upp- 
haflega sett. Það er ýmislegt annað sem hefur breyst umhverfis skól- 
ann sem veldur því að sækja verður fram með nýjum hætti að sama 


Digitized by v^ooQle 




Runólfur Ágústsson Ása Björk Stefánsdóttir 

rektor frá 1999. kennari. 


markmiði. Annállinn sem birtur er í þessu riti sýnir þetta og þar eru 
raktir áfangarnir, helstu atburðir og mikilvægustu breytingar í sögu 
stofnunarinnar. 

Breyting nafnsins, úr Samvinnuskóla í Samvinnuháskóla, er 
dæmi um áhrif ytra umhverfis. Sama má segja um breytingu starfs- 
titla, úr skólastjóra í rektor og úr kennara í lektor o.s.frv. Þrástagast 
þurfti á útskýringum í ytri samskiptum meðan heiti og starfstitlum 
hafði ekki verið breytt og virtist umhverfið, svo og námsmenn og 
umsækjendur um skólavist, alls ekki taka fyllilega mark á umbreyt- 
ingu skólans án þessa. Svipaða reynslu hafa Kennaraháskóli íslands 
og Tölvuháskóli Verzlunarskóla íslands . 64 Ef til vill mætti orða það 
svo að stofnun af þessu tagi sem áður þótti nóg að kalla skóla er nú 
orðið farið að nefna háskóla og umhverfið farið að krefjast þess að 
skólastigi sé breytt og slíkt einkennisheiti verði notað. 

Tengsl skólans við umhverfi sitt hafa einnig breyst sem eðlilegt er. 
Bein skipulagsleg tengsl við Samband íslenskra samvinnufélaga 
hafa vitanlega rofnað, en fulltrúar atvinnufyrirtækja og ríkisvalds 
skipa Skólanefndina ásamt fulltrúa starfsmanna og námsmanna og 
fulltrúa Nemendasambandsins, og tengsl skólans við Nemenda- 
sambandið eru mjög virk og lifandi. Starfsfræðsludeild skólans var 
lengi öflugur tengiliður við atvinnulífið og er svo enn þótt úr hafi 
dregið vegna aðstæðna samvinnufélaganna í efnahagslífinu. Ekki er 


64 Sjá neðanmálsgrein í kaflanum „Háskólastigið“ framar í þessu riti. 


111 


Digitized by v^ooQle 


vitað annað en skólinn haldi enn 
virðingarsessi sínum í almennings- 
áliti, og aðsókn verðugra umsækj- 
enda er mjög mikil; þó er ljóst að 
vinna þurfti skólanum að hluta til 
aftur sess eftir að Samvinnuháskól- 
inn hafði hafið störf. 

Frá því að blómaskeiði Sam- 
bandsins lauk hefiir fjárhagur Sam- 
vinnuskólans og Samvinnuháskól- 
ans jafnan verið fremur þröngur. 
Framlög samvinnuhreyfmgarinnar 
eru horfin með öllu fyrir all- 
nokkrum árum þegar þetta er ritað og stofnunin kostu$ af ríkis- 
sjóði samkvæmt sérstökum þjónustusamningi og af námsmönnum 
með námsgjöldum þeirra. Breytingar skólans á síðari árum voru 
einfaldlega ekki „kostaðar u sérstaklega á neinn hátt; þær áttu sér 
stað án þess að það kæmi fram í reikningum svo að nokkru næmi. 
Þannig var kynnisferð skólastjóra til bandarískra fræðslustofnana 
snemma árs 1985 ákveðin sem liður í framþróun námsefnis og 
kennsluhátta á framhaldsskólastigi, og enda þótt þessi ferð yrði í 
reynd örvun og upplýsingasöfnun til frekari umbreytinga síðar 
mátti hún fyllilega nýtast án þeirra. Aðrar kynnisferðir voru farnar 
í tengslum við þau árlegu samskipti sem skólinn hafði á þessum 
tíma annars vegar við norræna samvinnuskóla og hins vegar við 
Evrópusamtök samvinnuskóla; sérstakar heimsóknir erlendis voru 
síðan gerðar í sumarleyfistíma næstu dagana á eftir ráðstefnum 
samvinnuskólanna. Sérstakur þróunarkostnaður varð því ekki af 
þessu. Svipað er um laun kennara að segja að ekki var um neinar 
aukagreiðslur að ræða vegna undirbúnings og skipulagsvinnu, fyrir 
utan laun eins aukamánaðar samtals, og einnig var ákveðið að 
krefjast þess ekki á fyrsta ári Samvinnuháskólans að kennarar legðu 
rannsóknarverkefni fram. En vitanlega breyttust kjör kennara í 
samræmi við breytingu skólans þannig að miðað er við kjör há- 
skólakennara í stað framhaldsskólakennara áður. Á móti er þess að 
geta að afnumin voru á þessum sama tíma ýmis eldri hlunnindi, 
svo sem langt sumarleyfi, sérkjör í mötuneyti og afgjaldslaust íbúð- 
arhúsnæði. Samdráttur í starfsfræðslu fól enn fremur mikla kjara- 
skerðingu í sér fýrir nokkra af kennurum skólans. 

Að sumu leyti verður að telja flutning skólans frá Reykjavík að 



112 


Digitized by v^ooQle 




Gísli Guðmundsson 
alþingismaður. 


Guðlaugur Rósinkranz 
yfirkennari. 


Bifröst róttækustu kaflaskilin í sögu hans. Allri aðstöðu var ger- 
breytt. Skólinn hvarf úr gamalgróinni aðstöðu í Sambandshúsinu 
og tók ný hús til nota. Áður hafði nokkrum sinnum verið hreyft 
þeirri hugmynd að reisa skólanum veglegt hús í Reykjavík og skyldi 
húsið einnig, einkum að sumrinu, þjóna sem almennt gistihús með 
sérstakri áherslu á þjónustu við fólk utan af landi. Reyndar var 
þetta um langt skeið stefhumið hjá samvinnumönnum ekki síður 
en hjá bændasamtökunum, en sem alkunna er réðust þau síðar í 
byggingu og rekstur glæsihúss í höfuðstaðnum, Hótels Sögu. Frið- 
jón Stefánsson, kaupfélagsstjóri og rithöfundur, mun fyrstur hafa 
hreyft hugmyndum um íslenskt samvinnu-menntasetur utan höf- 
uðstaðarins svo sem fram kemur á öðrum stað í þessu riti, að 
sænskri fyrirmynd frá Saltsjöbaden. Má telja hugmynd hans meðal 
dæma um vaxandi áhrif Svía á íslensk samvinnumál á árunum eftir 
síðari heimsstyrjöld. Vilhjálmur Þór forstjóri verður þó að teljast sá 
er forgöngu hafði fyrir uppbyggingunni á Bifröst og síðar flutningi 
skólans þangað, en vitað er um áhrif og áhuga annarra, meðal ann- 
ars í héraðinu, og eru þá einkum nefndir þeir Þórður Pálmason 
kaupfélagsstjóri í Borgarnesi og Bjarni Ásgeirsson alþingismaður 
Mýramanna. 

Hugsanlegt er að þáttur í fyrirætlunum Vilhjálms Þórs hafi verið 
eitthvað á þessa lund: Það var greinilega orðið of þröngt um starf- 
semi Sambandsins og skólans í Sambandshúsinu, en ákveðið hafði 
verið að reisa félagsmiðstöð á Bifföst. Hún myndi aðeins nýtast þar 
að sumrinu og þá mátti heita kjörið að verða við óskum margra um 


113 


Digitized by v^ooQle 


Kristinn Gunnarsson 
yfirkennari. 

höggi. Sjálfur flutningur skólans upp 
að Bifröst átti sér reyndar stað eftir að Vilhjálmur hafði látið af for- 
stjórastarfinu og höfðu þeir forgöngu um framkvæmd málsins og 
framkvæmdarákvarðanir Erlendur Einarsson nýráðinn forstjóri, 
séra Guðmundur Sveinsson nýráðinn skólastjóri og Benedikt 
Gröndal forstöðumaður Fræðsludeildar Sambandsins, síðar forsæt- 
isráðherra. 

Margir nýir þættir bættust skólastarfinu á nýjum slóðum. Skóla- 
heimilið hlaut að verða endurskapað og tengt nýmótaðri heimavist 
og mötuneyti. Mjög þurfti auðvitað að fjölga starfsliði við þetta allt. 
Komið var upp bókasafni. Reisa þurfti íbúðir fýrir kennara, íþrótta- 
hús, þvottaaðstöðu og annað. Á heimavistinni þurfti að setja vistar- 
reglur og voru þær mjög merkilegt og mikilsvert fýrirbæri í allri til- 
veru stofnunarinnar um langt árabil. Líkur benda til að vistarregl- 
urnar á Bifröst hafi verið nákvæmari og fýrirferðarmeiri en ella 
tíðkaðist í íslenskum skólum, og er þá reyndar mikið sagt. Líkur 
benda einnig til þess að þær hafi haldist í þessu stranga formi leng- 
ur en a.m.k víðast annars staðar. Ekki verður hjá því komist að álíta 
að tími þeirra hafi þegar verið liðinn þegar Haukur Ingibergsson 
skólastjóri lét breyta matstofureglum og herbergjaskiptingu um 
miðjan 8. áratuginn. Höfundur þessa rits getur til dæmis nefnt að 
útidyrum var læst báðum megin frá, bæði að utan og einnig að inn- 
an, yfir nætur allt fram á 9. áratuginn er því var breytt vegna bruna- 
varna. Reglur um áfengi og tóbak héldust miklu lengur í gildi og 
reyndar allan þann tíma sem eiginleg heimavist hefur starfað, þ.e. 
fram á tíma Samvinnuháskólans. Réttmætt er að taka fram að 
óvenjulegur samhugur námsmannanna sjálfra lengst af og ekki síst 



það að fræðslumiðstöð hreyfingar- 
innar yrði reist og starfrækt úti á 
landsbyggðinni svo sem mörgum 
þótti miklu betur hæfa en Reykjavík. 
Menn voru hvort eð var í vanda 
staddir þar sem haftakerfið stóð í 
vegi fýrir því að byggð yrðu gistihús 
og ráðstefnumiðstöð í Reykjavík; 
aftur á móti þótti vel fara á því að 
ráðstafa fé í fjárfestingu til skóla- 
bygginga úti á landi. Hér mátti því 
jafnvel slá nokkrar flugur í einu 


114 


Digitized by v^ooQle 



á síðustu árum, eftir að þroskað og 
fiillvaxta fólk settist að á heimavist- 
inni, hefiir frekar en afskipti eða 
stjórnun annarra tryggt ffamkvæmd 
þessara reglna. Það hefiir sem sé 
orðið almennt sammæli að menn 
eigi, ef vilja, að njóta og geta notið 
þess annars staðar sem ekki er hæfi- 
legur eða heppilegur staður fyrir í 
húsum skólans. 

Rétt er að hafa í huga að vistar- 
reglurnar á Bifröst urðu einnig 
rammi og skjöldur utan um mjög 

fjölbreytilegt og merkilegt félagslíf, tómstundastörf, fundi og aðrar 
samkomur, og félagsandi vistarbúanna dafhaði vel í skjóli þeirra. 

Á Bifröst þurfti að líta í fleiri horn firá byrjun. Vatnsveita var gerð 
og löngu síðar hitaveita svo sem greint er frá í annál í þessu riti. 
öryggis- og brunakerfi var komið upp. Staðurinn var rafvæddur og 
símtengdur og vegagerð fleygði ffam með árunum. Þegar fram liðu 
stundir hafði stofnunin afskipti af rekstri barnagæslu, af grunn- 
skólamálum og loks var komið upp sérstökum leikskóla tengdum 
Samvinnuskólanum. Þegar Samvinnuháskólinn tók til starfa voru 
Nemendagarðar stofnaðir sem sérstök og sjálfstæð deild innan 
stofnunarinnar. Alls þessa og fleira getur í annálnum í þessu riti. 

Allan starfstíma skólans hafa veruleg samskipti verið um stjórn- 
unarmálefni við forystumenn námsmanna í Skólafélagi Samvinnu- 
skólans og Samvinnuháskólans og öðrum samtökum og nefndum 
þeirra. Á síðari árum séra Guðmundar Sveinssonar voru fyrstu 
skrefin stigin til að veita þessu samstarfi formlegan og stjórnskipu- 
legan svip. Á árum Hauks Ingibergssonar var enn haldið áffam í 
sömu átt. Á 9. áratugnum var stofnað sérstakt Skólaráð með aðild 
námsmanna og kom það til viðbótar fyrra Vistarráði og stjórnum 
Mötuneytis, Kaupfélags og fleiri stofnana. Með upphafi Samvinnu- 
háskólans hefur enn verið haldið lengra á þessari braut, svo sem lýst 
er nánara í öðrum köflum þessa verks. Nú starfar Samvinnuháskól- 
inn með stjórnskipan sem alþekkt er meðal háskóla, með 
akademísku jafningjalýðræði kennara og sérfræðinga, aðild náms- 
manna að stjórnun og stefnumótun; háskólakennarar sæta almenn- 
um reglum háskóla og þar á meðal dómnefndarmati, en rektor er 


Sr. Sveinn Víkingur 
skólastjóri. 


115 


Digitized by v^ooQle 


ráðinn til starfa að viðhöfðum skoðanakönnunum starfsmanna og 
námsmanna á fjögurra ára fresti. Einnig og einmitt í þessum skiln- 
ingi heldur stofnunin áffam að vera vettvangur árangursríkrar 
samvinnu eins og hingað til. 


Annáll Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans 

Þessi annáll er unninn eftir frumheimildum eftir því sem náðst hef- 
ur til. Þannig eru fundargerðir, árlegar yfirlitsgreinar í Tímariti 
kaupfélaganna og í Samvinnunni og starfs- eða skólaskýrslur, hand- 
bækur o.þ.h. lagðar til grundvallar, og er þess getið sérstaklega ef frá 
er vikið og þá rökstutt til skýringar eftir því sem mál standa til . 65 
Nokkuð oft verður að álykta eftir heimildum sem ekki virðist alveg 
bera saman, t.d. um nemendafjölda ár frá ári, deilda- og bekkja- 
skiptingu og fleira. Flest slíkt skiptir þó ekki miklu máli. 

í þessum annál er ekki ætlunin að færa mjög nákvæmar eða ýtar- 
legar upplýsingar, heldur umfram allt að gefa hugmynd um firam- 
vindu stofnunarinnar og þróun, um nýmæli og sérstaka viðburði. 
Því má það sýnast nokkuð tilviljanakennt hvers er getið og hvers 
ekki og hvenær, en í flestum atvikum er þá einnig um það að ræða 
að ekki er samfella eða samhengi í heimildunum og sums staðar 
örðugt að tengja saman með óyggjandi hætti. í allnokkrum atvik- 
um er reynt að gera nokkra grein fýrir nýmælum fyrstu eitt til tvö 
skiptin sem þeirra gætir, en þá aðeins stuttlega eftir það og jafnvel 
ekki ef um nýja reglu eða venju var að ræða sem hafði þannig rutt 
sér til rúms og orðið fastur liður. Svipuðu máli gegnir um náms- 
greinar, deildir og kennara að reynt er að geta þess þegar breyting- 
ar verða, ný námsgrein er tekin upp, ný deild tekur til starfa eða nýr 
kennari kemur fyrsta sinni til starfa við skólann. Hins vegar er þess 
ekki getið sérstaklega þegar kennarar hverfa firá starfi við skólann 
eða hvað víkur þegar nýjung er tekin upp. 

Rétt er að ítreka alveg sérstaklega að ekki er unnt að telja einfald- 
lega saman nemendatölur þær sem birtar eru í þessum annál. Svo 
vill til að heimildum ber ekki alveg saman, einkum vegna þess að 
mismunandi aðferð er beitt og í sumum atvikum vantar fyllri stað- 
festingar. Skýrasta dæmi þessa misgengis er að mjög mörg árin eru 


65 Að öðru leyti er vísað til sérstakra kafla um heimildir aftar í þessu riti. 


Digitized by v^ooQle 




117 


Digitized by v^ooQle 



allir nemendur taldir saman, í hvaða deild eða árgangi sem þeir 
hafa verið á því starfsári. 66 En einstaka ár verður að styðjast við 
heimildir sem tilgreina aðeins þá sem ljúka náminu með einu eða 
öðru móti á því ári, hvort sem þeir hafa verið lengur eða skemur í 
skólanum. Ekki hefur þótt ástæða til að grafast endanlega fyrir um 
algerlega nákvæmar tölur í þessu efni ár fyrir ár, þar eð fyrir liggur 
nokkurn veginn hversu margir Samvinnuskólamenn hafa orðið í 
sögu skólans fram til þessa. 


Fram til 1915 

Upphaf Sambands íslenskra samvinnufélaga er beinlínis að rekja til 
óska samvinnumanna um sameiginlegan vettvang ekki síst fyrir 
upplýsingamiðlun, málsvörn, félagsmálastörf og síðast en alls ekki 
síst fyrir eiginlega fræðslustarfsemi. Fyrirlestraferðir, tímaritsútgáfa, 
fundahöld og síðar námskeiðahald voru álitin þættir í sömu við- 
leitni. 67 Vitað er um dæmi um fyrirlestra og fræðslufundi frá fyrstu 
árum samvinnustarfs og fór Jón Jónsson í Múla t.d. um vestanverða 
Suður-Þingeyjarsýslu skömmu eftir að Kaupfélag Þingeyinga hóf 
störf 1882. 68 Frægur er og fyrirlestur Boga Th. Melsted sagnffæð- 
ings um afurðafélög bænda við Þjórsárbrú 30. júlí 1905 er varð her- 
hvöt Sunnlendinga. 

Á aðalfundi Sambandsins 1905 var samþykkt að hefja útgáfu 
tímarits um samvinnumál og hóf það göngu sína 1907. Nafni 
Tímarits kaupfjelaga og samvinnujjelaga var 1916 breytt lítillega, í 
Tímarit íslenskra samvinnufélaga , og 1925 var því breytt í Samvinn- 
an og hún var 1935 gerð að mánaðarriti. 

Frá 1912 til 1915 ferðaðist Sigurður Jónsson frá Ystafelli um 
landið og flutti fyrirlestra um samvinnumál, alls um 107 fyrirlestra 
á 70 stöðum víðs vegar um land. Árið 1912 flutti Sigurður fyrir- 
lestra sína á 18 stöðum norðan lands fyrir 2.780 manns. 1913 var 
hann aðallega í Borgarfirði en einnig á Grund í Eyjafirði og þátttak- 


66 Gísli Guðmundsson fjallar m.a. um þetta í riti sínu, Samband íslenzkra samvinnufé- 
laga 1902-1942 , á bls. 94. 

67 Þetta birtist greinilega m.a. í gögnum Sambandsins frá íyrstu árunum, í fundargerð- 
um og ýmsum samþykktum og ákvörðunum, svo og í greinum í Tímariti kaupfélag- 
anna. 

68 Sjá: Jónas Jónsson. 1939. íslenzkir samvinnumenn. Bls. 369. 


Digitized by v^ooQle 



Úr skólanum í 
Reykjavík fyrr 
og síðar. 



119 


Digitized by v^ooQle 



endur urðu alls nálægt 2.100. Árið 1914 fór Sigurður um Suðurland 
og Gullbringusýslu, og 1915 um Norðaustur- og Austurland. 69 

I ársskýrslu Sambandsins fýrir árið 1911 er þess getið að Alþingi 
hefði veitt 500 kr. styrk til „útbreiðslu og upplýsinga um samvinnu- 
starf“. Aðalfundur Sambandsins 27. og 28. júní 1911 heimilaði eig- 
ið framlag að upphæð 250 kr. í sama skyni. Árið 1912 er sömu fjár- 
hæðum veitt í þessu skyni en einnig gert ráð fyrir „nokkru framlagi 
héraðanna“. Úr Ársskýrslum fyrir 1913 og 1914 má lesa það sama. 

Aðalfundur Sambandsins 1914 gerði ráðstafanir til undirbúnings 
fyrir „námskeið fyrir samvinnufélagsmenn u . 

Fyrst er getið hugmyndar um sérstakan samvinnuskóla í grein 
Jónasar Jónssonar um „Samvinnumenntun M í Tímariti kaupfjelag- 
anna 1914. 


1915-1916 

Sambandið leitar fjárveitingar frá Alþingi 1916 og voru veittar 
1.000 kr. á ári næstu tvö árin. í Ársskýrslu Sambandsins fyrir 1915 
kemur firam að eigið framlag er tvöfaldað, upp í 500 kr. 

Samvinnunámskeið var haldið á Akureyri síðla vetrar 1916 í um- 
sjá Hallgríms Kristinssonar og Sigurðar Jónssonar frá Ystafelli. Var 
námskeiðið sett 27. mars og stóð þrjár vikur. Nemendur voru 33. 
Meðal nemenda voru verðandi kaupfélagsstjórar Björn Kristjáns- 
son, Erlingur Friðjónsson, Hannes Jónsson og Vilhjálmur Þór, svo 
og Jón Árnason síðar framkvæmdastjóri hjá Sambandinu. 

Eftir að Samvinnuskólinn hóf störf fóru erindrekar sem fyrr um 
landið á vegum Sambandsins og fluttu fyrirlestra og héldu nám- 
skeið. Verður þess ekki getið frekar í þessu riti nema það tengist 
skólanum sérstaklega. 

Jónas Jónsson gerir rækilega grein fyrir hugmyndum um sam- 
vinnuskóla í grein í Tímaritinu 1916. 

Árið 1915 er kostnaður við námskeið ekki talinn sérstaklega í 
Ársskýrslu, en 1916 er hann talinn 955,93 kr. Þá er kostnaður við 
húsaleigu, ljós og hita ekki talinn með. 


69 Sigurður gerði skýrslu um fyrirlestraferðir sínar í Tímaritinu 1912-1916. 


Digitized by v^ooQle 




Myndir úr skólanum í 
Reykjavík. 


1916- 1917 

Jónas Jónsson skrifar enn grein um málið í Tímaritið. Einnig birt- 
ist grein Jóns Árnasonar um samvinnuskóla tengdan almennum fé- 
lagsmálaskóla. 

í Ársskýrslu er kostnaður við námskeið ekki talinn sérstaklega, 
umffam 44,10 kr. 

1917- 1918 

Jónas Jónsson tekur að sér forstöðu fyrir fræðslustarfi samvinnu- 
manna. 

Samvinnunámskeið, þriggja 
mánaða langt, var haldið í 
Reykjavík í umsjá Guðbrands 
Magnússonar, Jóns Guðmunds- 
sonar og Tryggva Þórhallssonar 
í íbúð Jónasar Jónssonar að 
Skólavörðustíg 35 í Reykjavík. 

Námskeiðið stóð þrjá mánuði, 
hófst 1. febrúar og stóð til 30. 
apríl, en síðar varð um árabil 
venja að slíta skóla á þeim degi. 



121 


Digitized by v^ooQle 



Nemendur voru 11 talsins. Kennd var bókfærsla, reikningur, 
enska, íslenska, verslunarlandafræði, samvinnusaga, hagfræði og 
vélritun. 


1. skólaár 1918-1919 

Stjórn Sambands íslenskra samvinnufélaga samþykkir á fundi 12. 
ágúst 1918 tillögu um að „haldinn verði skóli í Reykjavík næsta 
vetur fyrir samvinnumenn Cí . Jónas Jónsson frá Hriflu er fenginn til 
að veita skólanum forstöðu í beinu framhaldi af öðrum og fyrri 
verkefnum sínum. Skólinn tekur til starfa með setningu 3. desem- 
ber og starfar fimm mánuði. Hafði starfsbyrjun frestast vegna far- 
sóttar. 

Fyrstu kennarar með Jónasi Jónssyni voru þau Ásgeir Ásgeirsson 
síðar ráðherra og forseti íslands og Héðinn Valdimarsson síðar al- 
þingismaður og forstjóri, Arnór Sigurjónsson síðar skólastjóri, 
Guðbrandur Magnússon síðar forstjóri, Jón Guðmundsson og Ólöf 
Jónsdóttir. Kennt var í húsnæði Iðnskólans við Lækjargötu og auk 
þess á kvöldin í Góðtemplarahúsinu við Vonarstræti. Rætt um 
flutning skólans til Akureyrar, en ákveðið að finna honum stað í 
Sambandshúsi sem var í byggingu í Reykjavík. 

Námsgreinar voru íslenska, danska, enska og þýska - samtals 14 
stundir á viku. Hagfræði, verslunarsaga, bókfærsla, vélritun tóku 1 1 
stundir á viku, og almenn félagsfræði og saga samvinnustefnunnar 
hér á landi og erlendis tóku sex stundir á viku. 

Nemendur voru 28. Meðalaldur nemenda samkvæmt Árbók 
Nemendasambandsins var rúm 23 ár og engin kona í hópnum. í 
starfsskýrslu í Tímariti íslenskra samvinnufélaga kemur fram að ein- 
um nemanda var vikið úr skóla. Ekki virðist hafa verið um eigin- 
lega eða formlega brautskráningu að ræða enda var námsbraut 
skólans í mótun. En þrátt fyrir ýmsar athugasemdir í starfsskýrslu, 
vegna húsnæðisvandamála nemenda, farsóttar o.fl., kemur fram að 
28 nafngreindir nemendur teljast hafa „verið á“ námskeiðinu. Sam- 
kvæmt Árbók Nemendasambandsins hafa 18 lokið náminu á þess- 
um vetri. 70 Kennslugjald nemanda var 50 kr. 


70 Samvinnunámskeiðið veturinn 1918-1919. Tímarit ísl. samvinnufélaga 1919. Sjá 
einnig Árbók Nemendasambands Samvinnuskólans I. 1972. Reykjavík, NSS. í bókinni 
Samvinnuskólinn, 30 ára minning er einnig nemendatal en tilhögun þess er með öðru 
móti. - Svipað má segja um heimildir varðandi önnur skólaár framan af sögu skólans. 


Digitized by v^ooQle 




123 


Digitized by v^ooQle 


Leitað er til Alþingis um fjárhagslegan stuðning. 

Stjórn Sambandsins tekur ákvörðun um það að loknu starfsár- 
inu á aðalfundi Sambandsins 29. júní 1919 í húsi Kennaraskólans í 
Reykjavík „að setja á stofn tveggja ára samvinnuskóla“. Segja má að 
þessi samþykkt hafi staðfest tilveru og rekstur Samvinnuskólans og 
Jónas Jónsson segir í afmælisriti á 30 ára afmæli skólans að hún hafi 
„skapað starfsskilyrði u fyrir Samvinnuskólann til frambúðar. Jónas 
Jónsson er ráðinn „skólastjóri SÍS“ eins og staðan er nefnd í fund- 
argerð. Fjárhagslegur grundvöllur starfsins var ákveðinn og tryggð- 
ur með því að ákveðið var að tillögu Hallgríms Kristinssonar for- 
stjóra að fimmti hluti tekjuafgangs Sambandsins skyldi renna í 
Menningarsjóð, einkum til Samvinnuskólans. í lögum Sambands- 
ins sagði um Menningarsjóðinn: „Tekjur hans eru 20% af tekjuaf- 
gangi Sambandsins. Sjóðurinn er stofnaður í þeim tilgangi að efla 
samvinnumenntun í landinu. Greiðist úr honum kostnaður við 
Samvinnuskólann, útgáfu tímarits fyrir Sambandið, útbreiðslu- 
starfsemi o.fl. w Samkvæmt frásögn Jónasar Jónssonar urðu deilur á 
aðalfundinum um starfrækslu Samvinnuskóla. 71 

í yfirlitsgrein í Tímariti íslenskra samvinnufélaga gerir Jónas 
Jónsson enn nákvæma grein fyrir hlutverkum og einkennum Sam- 
vinnuskólans. 

Athygli vekur að á allnokkrum árum framan af starfsferli Sam- 
vinnuskólans er ekki gerður skýr greinarmunur á þeim nemendum 
sem „stunduðu nám w við skólann og hinum er bæði „stunduðu 
nám w og „luku fullnaðarprófum w frá skólanum. Má vera að í þessu 
sjáist áhrif skólastjórans sem löngum lagði að hætti lýðháskóla- 
manna takmarkaða áherslu á próf en þeim mun þyngri á námið og 
þátttöku nemendanna í lífi og starfi skólans. Lengi framan af árum 
Samvinnuskólans er því ekki algerlega ljóst í skýrslum hverjir nem- 
endur gætu talist til hvors hópsins ef tilraun væri gerð til að greina 
þarna alveg á milli, og er reyndar greinilegt af heimildunum að ekki 
hefur verið til þess ætlast að slík skipting ætti sér stað á þessu ára- 
bili. 


71 Sjá um þetta nánar aftar í þessu riti, í kaflanum um tildrög að stofnun skólans í fund- 
argerðum Sambandsins. 


124 


Digitized by v^ooQle 



2. skólaár 1919-1920 

Skólinn starfaði ffá nóvemberbyrjun til aprílloka. Kennt var fyrst í 
Iðnskólanum en frá 20. mars í nýreistu Sambandshúsi. Þar fékk 
skólinn aðsetur á þriðju hæð. 

Nýir kennarar eru Metúsalem Stefánsson ráðunautur og starfs- 
menn Sambandsins, þeir Sigurður Sigurðsson, Guðmundur Kr. 
Guðmundsson og Stefán Rafnar. Einar Jónsson, Ólafur Kjartansson 
og Þorbergur Kjartansson önnuðust tungumálakennslu en Guðjón 
Guðjónsson hafði íslenska stíla. Ásgeir Ásgeirsson kenndi sænsku. 
Byrjað er að kenna verslunarlandafræði, viðskiptarétt og stærð- 
fræði. 

Nemendur voru 52 og skiptust þeir í þrjár deildir, eldri deild og 
yngri deild og deild þeirra sem ekki þurftu að taka yngri deild sak- 
ir fyrra náms síns í öðrum skólum. Meðalaldur nemenda sam- 
kvæmt Árbók Nemendasambandsins var rúm 22 ár. Samkvæmt 
skólaspjaldi þessa árs voru þrjár konur meðal nemendanna. Fyrstu 
nemendurnir brautskráðir, níu talsins að því er ætla má af ein- 
kunnatöflu um burtfararpróf sem birt var í Tímariti íslenskra sam- 
vinnufélaga 1922. Um fjölda brautskráðra ber heimildum reyndar 
ekki alveg saman, meðal annars vegna þess að námsbraut skólans 
var ekki alveg fastmótuð enn þá. Virðast sumir nemendurnir hafa 
komið til skólans sem eins vetrar námskeiðs og látið það nægja en 
aðrir haldið áfram á annað námsár. Þriðji hópurinn hafði síðan svo 
góða skólaundirstöðu frá fyrra námsferli sínum að ákveðið var að 
þeim nemendum nægði að sitja skólann á síðara námsárinu. Árbók 
Nemendasambandsins telur 32 hafa lokið námi og skólavist á þess- 
um vetri. 72 

Um sumarið eftir flyst Jónas Jónsson og fjölskylda hans inn í 
húsnæði skólans í Sambandshúsinu. Var íbúð þeirra tengd húsnæði 
skólans svo að varla varð á milli skilið. Varð frú Guðrún Stefáns- 
dóttir því jafnframt eiginlega húsmóðir skólans allt til 1941 er fjöl- 
skyldan fluttist brott. 

Reyndar má færa rök að því að starfsárið 1919-1920 sé fyrsta eig- 
inlegt eða reglulegt og óskert starfsár Samvinnuskólans sem full- 
mótaðrar skólastofnunar og sumar heimildir renna stoðum undir 


72 Að því er Guðmundur R. Jóhannsson ritstjóri Árbókar Nemendasambandsins hefur 
sagt höfundi þessa rits er í Árbókunum miðað við að menn hafi verið í skólanum 
a.m.k. hálfan vetur. 


125 


Digitized by v^ooQle 




126 


Digitized by 


Google 




127 


Digitized by v^ooQle 



það álit. Gísli Guðmundsson gerir ráð fyrir þessu í riti sínu um 
sögu Sambandsins. 73 En þrátt fyrir þetta er fyrir löngu komin á það 
hefð, og einnig sterklega varin heimildum og rökum, að telja skól- 
ann stofnaðan 1918 og hér er því fylgt. 


3. skólaár 1920-1921 

Skólinn hófst í októberlok og starfaði fram til aprílloka og var því 
lengdur um einn mánuð enn frá fyrra ári. Nemendur voru 27 í 
tveimur deildum, yngri deild 14 og eldri deild 13, en auk þess sóttu 
skólann 12 svo kallaðir „gestir c< sem tóku einhvern hluta námsins. 
13 nemendur hafa lokið burtfararprófi 1921 samkvæmt töflu í 
Tímariti íslenskra samvinnufélaga , en Árbók Nemendasambandsins 
telur 23 ljúka náminu á þessum vetri. Einu breytingar á náms- 
greinum urðu þær að nú var sænska ekki kennd. Nýir kennarar eru 
Tryggvi Þórhallsson síðar forsætisráðherra og Björn Sigurbjarnar- 
son. 


4. skólaár 1921-1922 

Nemendur voru 21, 12 í eldri deild og níu í yngri deild. Auk þess 
voru 4 svo nefndir gestir. Tafla um burtfararpróf í Tímariti íslenskra 
samvinnufélaga telur ellefu nemendur ljúka náminu þenna vetur, 
en Árbók Nemendasambandsins telur 17 manns, og eru þar vænt- 
anlega svo nefndir gestir með. Námsgreinar og kennarar voru að 
mestu óbreytt frá fyrra ári, fyrir utan að Sigurgeir Friðriksson 
kenndi skrift. 

Á aðalfundi Sambandsins, 29. apríl 1922, flutti Jónas Jónsson 
ýtarlegt erindi um skólann. Kom þar meðal annars fram að ætlun- 
in var að fjármagna skólann með ríkisstyrk og nokkru skólagjaldi 
en Sambandið legði til húsnæði, ljós og hita. 


73 Gísli Guðmundsson telur í riti sínu, Samband íslenzkra samvinnufélaga 1902-1942 y að 
Samvinnu-skólinn hafi verið stofnaður 1919, en ffam að því beri fremur að tala um 
„samvinnunámskeið“. Og þennan skilning má vel leggja í samþykktir stjórnar Sam- 
bandsins og aðalfunda sem um þetta efni fjölluðu á þeim tíma. 


Digitized by v^ooQle 




129 


Digitized by v^ooQle 



130 


Digitized by v^ooQle 



131 


Digitized by v^ooQle 


5. skólaár 1922-1923 

I skólanum starfaði eldri deild með átta nemendum, yngri deild 
með 15 nemendum, en auk þess var haldinn Kvöldskólinn með 18 
nemendum. Árbók Nemendasambandsins telur 17 ljúka náminu. 
Nýir kennarar á árinu eru Sigurður Einarsson prestur og skáld, síð- 
ar kenndur við Holt, og Ludvig Guðmundsson síðar skólastjóri. í 
Kvöldskólanum voru auk þess kennarar Halldór Andrésson og 
Guðlaug Jónsdóttir, en auk annars kenndi Jónas Jónsson þar lista- 
sögu og íslenska bókmenntasögu. I starfsskýrslu í Tímariti íslenskra 
samvinnufélaga er sérstaklega minnst á bókasafn skólans, þar sem 
séu meðal annars bækur um myndlist, myndhöggvara og húsagerð- 
arlist. 

Á aðalfundi Sambandsins að loknu starfsári flytur Jónas Jónsson 
ýtarlegt erindi um störf, stefnu og starfshætti skólans. Kemur þar 
meðal annars ffam að hann telur að Samvinnuskólinn hljóti að 
vera og verða „félagsmálaskóli u en ekki „verslunarskóli í líkingu við 
skóla kaupmanna C£ eins og Jónas komst að orði. 

Árið 1923 hófust aftur um skeið fræðslufyrirlestrar á vegum 
Sambandsins víða um land, og önnuðust þá þeir Jón Sigurðsson í 
Ystafelli og Sigurður Jónsson á Arnarvatni. 


6. skólaár 1923-1924 

Á þessum vetri er starfrækt heimavist í skólanum „fýrir nokkra 
karlmenn u , auk mötuneytis sem áður var komið á. Var það „Matar- 
félag u Kennaraskólans og Samvinnuskólans. Starfaði það þrjú ár. 

í eldri deild voru 1 1 nemendur og 14 í yngri deild. Árbók Nem- 
endasambandsins telur 17 ljúka námi eða skólavist þennan vetur. 
Þennan vetur var franska kennd og annaðist Guðlaug Jónsdóttir þá 
kennslu. Þennan vetur sem oft fyrr og síðar var námsefni í dönsku 
og ensku mjög tengt verslun og viðskiptum. Nú tókst að útvega 
námsefni í hagfræði sem sérstaklega hæfði samvinnumönnum og 
voru það hin merku rit franska fræðimannsins og samvinnufröm- 
uðarins Charles Gide um samvinnufélög og um hagfræði. 


7. skólaár 1924-1925 

í eldri deild voru 12 nemendur og 18 í yngri deild. Árbók Nem- 
endasambandsins telur 16 nemendur ljúka námi og skólavist þenn- 


Digitized by v^ooQle 



an vetur, þar af eina konu, en meðalaldur hópsins rúm 20 ár. Tveir 
nemendur voru í ffamhaldsnámi í svo nefndri „Þriðju deild w , syst- 
kinin Ólafur og Rannveig Þorsteinsbörn; Rannveig varð síðar þjóð- 
kunn sem lögmaður og alþingismaður í Reykjavík. Sem fyrri árin 
voru kvöldsamkomur nemenda skipulagðar með fyrirlesurum og 
fræðandi efiii. Heimavist og Matarfélag störfíiðu og var um þriðj- 
ungur nemendanna í heimavistinni. Nemendafélag er stofnað og 
ætlað að vera opið eldri nemendum jafnframt. Á þessum árum eru 
sundiðkanir miklar meðal nemenda. 


8. skólaár 1925-1926 

Nemendur voru 18 í eldri deild og 23 í yngri deild, en tveir voru 
utan skóla. Árbók Nemendasambandsins telur 26 nemendur á 
þessum vetri. Einn nemandi, Sveinn Guðmundsson, sem braut- 
skráðst hafði árinu áður, var í framhaldsnámi. Nýir kennarar eru 
Þorkell Jóhannesson síðar skólastjóri og háskólarektor, Gunnlaug- 
ur Björnsson, Hallgrímur Hallgrímsson bókavörður, Jón Bjarnason 
og Magnús Björnsson síðar ríkisbókari. Frönskukennsla var felld 
niður. 

í árlegri skýrslu í Samvinnunni er meðal annars fjallað um vand- 
ræði vegna húsnæðis og rekstrarkostnaðar mötuneytis og heima- 
vistar. 


9. skólaár 1926-1927 

í eldri deild voru 16 nemendur og 18 í yngri deild. Samkvæmt Ár- 
bók Nemendasambandsins telst 21 nemandi ljúka náminu eða 
skólavistinni á þessum vetri. Nýir kennarar eru Þormóður Sigurðs- 
son, Rannveig Þorsteinsdóttir og Friðgeir Björnsson. Stofnaður 
lánasjóður, Nemendasjóður Samvinnuskólans, og honum sett 
skipulagsskrá. 

Vorið 1927 urðu umræður á Alþingi um ffumvarp um svokall- 
aðan „samskóla w í Reykjavík er yrði í senn gagnfræðaskóli, iðnskóli, 
verslunarskóli og vélstjóraskóli. Kom þá meðal annars til tals að 
Samvinnuskólinn gengi inn í slíka heild, en ffumvarpið dagaði 
uppi. 


133 


Digitized by v^ooQle 



10. skólaár 1927-1928 

Jónas Jónsson verður ráðherra, en dr. Þorkell Jóhannesson, síðar 
prófessor og háskólarektor, er um haustið 1927 ráðinn skólastjóri á 
meðan, til 1931. Jónas kenndi þó áfram við skólann félagsfræði og 
samvinnusögu uns hann tók aftur við skólastjórn. 

í eldri deild voru 18 nemendur og í yngri deild 28, en þrír voru 
utan skóla. í skýrslu í Samvinnunni er getið um tvo nemendur sem 
hurfu frá námi vegna veikinda. Árbók Nemendasambandsins telur 
28 nemendur ljúka skólavistinni þennan vetur. Nýir kennarar eru 
Eysteinn Jónsson síðar ráðherra og Sigurður Thorlacius síðar skóla- 
stjóri. 

í Ársskýrslu Sambandsins um aðalfund 9. maí 1927 segir að í 
skýrslu Jónasar Jónssonar um rekstur Samvinnuskólans og útgáfu 
Samvinnunnar hafi „borið margt á góma sem kveikti í fundar- 
mönnum því að 40 ræður voru fluttar undir þessum dagskrárlið w . 


11. skólaár 1928-1929 

í eldri deild voru 27 nemendur. í yngri deild voru 19 nemendur. 
„Gestir í eldri deild w voru þrír. I Árbók Nemendasambandsins eru 
taldir 35 nemendur á þessu skólaári. Tveir nemendur hurfu frá 
námi vegna veikinda. Nú er sænska aftur kennd við skólann. Með- 
al kennara eru nýir Kristinn Stefánsson prestur, Sveinbjörn Sigur- 
jónsson síðar skólastjóri, Sigfús Sigurhjartarson síðar alþingismað- 
ur og Gísli Guðmundsson síðar alþingismaður. 

Verkefni á lokaprófum eru birt í Samvinnunni , og var svo gert 
nokkur næstu ár. Þar eru 28 nefndir sem ljúka lokaprófum. Þar er 
einnig birt ritgerð nemanda um skólaferð að Álafossi í Mosfells- 
sveit. 


12. skólaár 1929-1930 

Nemendur voru 22 í eldri deild og 20 í yngri deild. 20 nemendur 
luku lokaprófum. Tveir nemendur hurfu frá vegna veikinda. Árbók 
Nemendasambandsins telur 24 nemendur sem ljúki skólavist á 
þessu starfsári, þar af tvær konur, en að meðalaldur þessara nem- 
enda hafi verið rúmlega 21 ár. Sú breyting varð helst á námsefni að 
nú var dönskukennsla felld niður en sænska var áfram kennd. 
Einnig var tekin upp kennsla í leikfimi, og annaðist Valdimar Svein- 
björnsson kennari hana. Nýir menn í hópi kennara eru Helgi P. 


Digitized by CjOOQle 




135 


Digitized by v^ooQle 



136 


Digitized by v^ooQle 




137 


Digitized by v^ooQle 



138 


Digitized by v^ooQle 



139 


Digitized by v^ooQle 


Vigfús Guðmundsson 
veitingamaður. 


Briem skattstjóri og Friðrik Magn- 
ússon, en Guðbrandur Magnússon 
forstjóri kom nú aftur til kennslu. 

13. skólaár 1930-1931 
Nemendur voru 25 í eldri deild og 
31 í yngri deild, en sjö hurfu ffá 
námi vegna veikinda og annarra 
ástæðna. 20 nemendur luku loka- 
prófum. Árbók Nemendasambands- 
ins telur 33 nemendur ljúka námi og 
skólavist á þessum vetri. Skólanum 
var sagt upp 30. apríl og var það nú fyrir nokkru orðin föst hefð í 
Samvinnuskólanum. Nýir í hópi kennara eru Árni Björnsson, Guð- 
jón Teitsson síðar forstjóri, Ragnar Ólafsson síðar hæstaréttarlög- 
maður, Sigurgeir Friðriksson. Guðlaugur Rósinkranz síðar yfir- 
kennari og þjóðleikhússtjóri hóf kennslu við skólann. Um þessar 
mundir er verið að fjölga skriflegum prófum en fækka munnlegum 
og þykir það, samkvæmt árlegum skýrslum í Samvinnunni , auka 
festu og fræðilegar kröfur í náminu. 

Síðasta skeið ársins 1930 gegndi Gísli Guðmundsson ritstjóri og 
síðar alþingismaður skólastjórn í forföllum Þorkels Jóhannessonar. 
Um vorið við starfslok tekur Jónas Jónsson aftur við skólastjórn af 
Þorkatli Jóhannessyni. 



14. skólaár 1931-1932 

Nemendur voru 27 í eldri deild og 30 í yngri deild. 22 nemendur 
luku lokaprófum. Fimm nemendur hurfu frá námi af ýmsum 
ástæðum. í Árbók Nemendasambandsins er 31 nemandi talinn á 
þessu ári. Nýir meðal kennara voru Jón Gunnarsson verkfræðingur, 
Halldór Sigfússon síðar skattstjóri og Guðmundur I. Guðjónsson 
kennari. Málfundir voru margir sem undanfarin ár og nemendur 
gáfu út fjölritað nemendablað. Nokkrar skemmti- og skoðunarferð- 
ir voru farnar, bæði til náttúruskoðunar en einnig í fýrirtæki. 

Guðlaugur Rósinkranz er ráðinn yfirkennari haustið 1931 og 
verður skólastjóri um hríð 1932 í fjarveru Jónasar Jónssonar. 


140 


Digitized by v^ooQle 


15. skólaár 1932-1933 
Um þetta ár er ekki starfsskýrsla birt 
í Samvinnunni. Samkvæmt Árbók 
NSS luku 39 nemendur námi þenn- 
an vetur. Samkvæmt ritinu Sam- 
vinnuskólinn. 30 ára minning skipt- 
ust þeir í yngri deild og eldri deild, 
en sumir nemendanna þurftu ekki 
að ljúka námi yngri deildar og gengu 
beint til náms í eldri deild og luku 
því skólanum á einu námsári. 

Árið 1933 reisti Vigfús Guð- 
mundsson, sem verið hafði veitinga- 
maður í Borgarnesi, veitingaskála við þjóðveginn rétt austan við af- 
leggjarann að Hreðavatni í Norðurárdal í Borgarfírði. Rétt er að 
taka fram að þessi rekstur var á engan hátt tengdur Samvinnuskól- 
anum og enginn sá fyrir um sameiginlega ff amtíð skólans og þessa 
staðar. 



16. skólaár 1933-1934 

Um þetta ár er ekki starfsskýrsla birt í Samvinnunni. Samkvæmt 
Árbók NSS voru 24 nemendur sem luku náminu á þessu starfsári. 
Samanburður við upplýsingar í 30 ára afmælisriti skólans gefur 
ekki efni til að ákvarða annan nemendafjölda. 


17. skólaár 1934-1935 

Nemendur voru óvenjumargir þennan vetur eða 59, en 25 sátu í 
eldri deild og luku fullnaðarprófi. Árbók Nemendasambandsins 
telur 36 nemendur ljúka skólavist og námi á þessu skólaári, þar af 
10 konur, en meðalaldur hópsins hafi verið rúmlega 21 ár. 

Á árinu 1934 var skólablaðinu valið nafnið Huginn og hélst það 
meðan skólinn starfaði í Reykjavík. 

18. skólaár 1935-1936 

í almennri deild voru 55 nemendur, en einnig tók Framhaldsdeild 
til starfa með 15 nemendum. 31 nemandi lauk lokaprófum. Árbók 
Nemendasambandsins telur 42 nemendur á þessu ári. Tveir nýir 


141 


Digitized by v^ooQle 



142 


Digitized by v^ooQle 



143 


Digitized by v^ooQle 



144 


Digitized by v^ooQle 



145 


Digitized by 


Google 



146 


Digitized by v^ooQle 



147 


Digitized by v^ooQle 



148 


Digitized by v^ooQle 



Framhaldsdeild og skólafélagar 1951-1952. 



149 


Digitized by v^ooQle 


kennarar störfuðu, þau Ingibjörg Sigurgeirsson við ensku og Þor- 
leifur Þórðarson við bókfærslu og vélritun. 

Framhaldsdeildin var kvöldskóli. í henni voru kenndar verslun- 
argreinar og viðskiptatungumál. Kennarar þar voru Ingibjörg Sig- 
urgeirsson sem kenndi ensku, Guðlaugur Rósinkranz sænsku, Stef- 
án Pétursson síðar ritstjóri þýsku, Sveinn Bergsveinsson síðar lekt- 
or íslensku, Magnús Björnsson síðar ríkisbókari bókfærslu og Þor- 
leifur Þórðarson vélritun. 


19. skólaár 1936-1937 

53 nemendur hófu nám þennan vetur en fimm urðu frá að hverfa 
vegna veikinda. 1 1 nemendur luku svokölluðu verslunarprófi og sjö 
luku almennu brottfararprófi frá skólanum. Var ráð fyrir því gert 
að á verslunarprófi þyrfti nemandi að ná tilteknum lágmarksein- 
kunnum í tilteknum viðskiptagreinum en þau skilyrði giltu ekki 
um almenna brottfararprófið. Inntökupróf voru haldin um haust- 
ið. 32 nemendur eru taldir á þessu ári í Árbók Nemendasambands- 
ins. 

Skólagjald á þessum vetri var 100 krónur og 10 kr. hreingerning- 
argjald. 

Um haustið var auglýstur sérstakur styrkur til brautskráðra nem- 
enda til náms í Svíþjóð á vegum sænsku samvinnusamtakanna. 74 

11. apríl var sérstök útvarpsdagskrá um skólann. 

Árið 1937 var Samvinnuskólanum sett formleg reglugerð. Þessi 
reglugerð hefur verið í gildi að mestu óbreytt til að minnsta kosti 
1946 er stofnun Framhaldsdeildar komst á dagskrá. 75 

Samvinnan birti sérstaka yfirlitsgrein um tuttugu ára starf Sam- 
vinnuskólans eftir Guðlaug Rósinkranz. Kemur þar meðal annars 
fram að um 400 manns hafi nú lokið fullnaðarprófum firá skólan- 
um og um 130 nemendur aðrir stundað nám við skólann. Fjallar 
Guðlaugur einnig nokkuð um námsgreinar og um kennsluaðferðir 
sem hann segir sniðnar við hæfi „nokkuð þroskaðra nemenda, enda 
eru nemendur flestir um og yfir tvítugt“. Þá lýsir Guðlaugur félags- 
lífi, fundahöldum og skemmtunum nemenda, blaðaútgáfu og kór- 


74 Auglýsing um þetta birtist a.m.k. í Samvinnunni. 

75 Sjá: Helgi Elíasson (ritstj.) 1944. Lög og reglur um skóla- og menningarmál á íslandi. 


Digitized by v^ooQle 



starfi þeirra. Loks gerir hann grein fyrir lokaprófum og fjallar um 
þann venjulega árlega vanda Samvinnuskólans að umsækjendur 
eru langtum fleiri en unnt er að taka inn í skólann. 


20. skólaár 1937-1938 

Nemendur voru 58 talsins, 35 í eldri deild og 23 í yngri deild. Ár- 
bók Nemendasambandsins telur 42 nemendur ljúka námi og skóla- 
vist á þessu skólaári. Eldri deild var skipt í tvo bekki. Sund var 
kennt sem námsgrein. 

Miklar breytingar verða á námsefni og námsþunga í skólanum. 
Inntökuskilyrði eru aukin og miðuð við 18 ára aldur og ekki lægri 
en 16 ára og við meiri fyrri skólagöngu en áður var. Algert vín- og 
tóbaksbindindi er gert að skilyrði fyrir skólavist. 

Enn er nýr styrkur auglýstur til náms í Svíþjóð á vegum sænsku 
samvinnusamtakanna. 

Guðlaugur Rósinkranz gerir í Samvinnunni grein fyrir hug- 
myndum og tillögum um byggingu stórhýsis fyrir Samvinnuskól- 
ann í Reykjavík, með heimavistaraðstöðu, fundarsölum o.fl. f grein- 
inni ræðir hann einnig um starfsmannanámskeið á vegum skólans. 


21. skólaár 1938-1939 

Nemendur voru 58 talsins þennan vetur og var eldri deild tvískipt. 
Fullnaðarprófi luku 29 nemendur, þar af tóku níu verslunarpróf. 
Árbók Nemendasambandsins telur 39 nemendur á þessu skólaári. 
Sem fyrr þurftu menn að ná tilteknum lágmarkseinkunnum í við- 
skiptagreinum á verslunarprófi en slík skilyrði voru ekki gerð um 
árangur á almennu fúllnaðarprófi skólans. 

Jónas Jónsson ritar yfirlitsgrein um Samvinnuskólann í Sam- 
vinnuna. Er þar meðal annars fjallað um mjög mikla aðsókn að 
skólanum og um stöðu skólans og nemendanna. 

Árlegt framlag Menningarsjóðs Sambandsins til rekstrar Sam- 
vinnuskólans hefur á fjórða áratuginum verið að meðaltali um 
12.000 krónur, og framlag ríkissjóðs um 5.000 kr. 


22. skólaár 1939-1940 

Valið var um umsækjendur með sérstöku inntökuprófi. Árbók 
Nemendasambandsins telur 36 nemendur ljúka námi og skólavist á 


151 


Digitized by v^ooQle 




152 


Digitized by v^ooQle 



Digitized by v^ooQle 



Digitized by v^ooQle 



Samvinnu- 

skólinn 

1941 - 1942 . 


155 


Digitized by v^ooQle 




þessum vetri, þar af sex konur, en meðalaldur hópsins hafi verið 
rúmlega 21 ár. 

Aðalfundur Sambandsins um sumarið eftir lok starfsárs sam- 
þykkir að efna til leshringastarfsemi á vegum Samvinnuskólans og 
til sumarnámskeiða fyrir starfsfólk. 


23. skólaár 1940-1941 

Samkvæmt Ársskýrslu Sambandsins voru 53 nemendur í skólanum 
og 35 útskrifuðust um vorið. 34 nemendur voru í skólanum um 
veturinn samkvæmt 4. hefti Samvinnunnar þetta ár. I 6. hefti Sam- 
vinnunnar þetta ár segir að nemendur væru alls 50 á þessum vetri 
og að 32 hefðu brautskráðst. Árbók Nemendasambandsins telur 35 
nemendur á þessu skólaári. Að venju lengi vel fyrr og síðar starfaði 
skólinn reglulega sjö mánuði. Farin var nemendaferð að Reykholti 
í Borgarfirði og gist þar. 

Bréfaskóli SÍS hefur göngu sína haustið 1940 og starfar í nánum 
tengslum við Samvinnuskólann. 

Um þessar mundir mun sú hefð hafa myndast að halda árlegan 
kappræðufund með nemendum Verzlunarskóla íslands. Einnig var 
farin árleg nemendaferð. Héldust þessar hefðir fram til um 1952. 


24. skólaár 1941-1942 

54 nemendur voru í skólanum samkvæmt Samvinnunnu en 57 
samkvæmt Ársskýrslu Sambandsins ári síðar. 25 útskrifuðust. Ár- 
bók Nemendasambandsins nefnir 30 nemendur á þessu ári. Sjö 
þreyttu próf inn í eldri deild án þess að hafa setið í yngri deild 
nema þá að litlu leyti. Skólagjald nemenda er 100 kr. Árlegt fram- 
lag ríkissjóðs er 5.000 krónur á ári. 

Guðlaugur Rósinkranz skrifar á ný þrjár greinar í Samvinnuna 
um framtíð Samvinnuskólans, þar á meðal um mikla eflingu og 
fjölgun nemenda ásamt hugmyndum um stórbyggingu fyrir skól- 
ann. Aðalfundur Sambandsins um sumarið 1942 samþykkir í einu 
hljóði svohljóðandi tillögu Jónasar Jónssonar: 

„Aðalfundur Sambandsins heimilar stjórn S.I.S. að skipa nefnd 
til þess að undirbúa ffamtíðar húsagerð Sambandsins í Reykjavík, 
hversu bezt megi koma fyrir skrifstofum og vörugeymslum þess, 
húsnæði Samvinnuskólans, gistihúsum og samkomusölum, sem 


Digitized by v^ooQle 



verða mætti að gagni fyrir samvinnumenn, sem gista höfuðstaðinn 
eða eiga þar heima. K 

Ein grein Guðlaugs Rósinkxanz í Samvinnunni fjallar um starfs- 
feril nemenda úr Samvinnuskólanum liðinn áratug eða svo. Hann 
sýnir fram á að langflestir hafa horfið til starfa sem nám þeirra í 
skólanum undirbjó þá til og flestir á vegum samvinnuhreyfingar- 
innar. Opinberir starfsmenn meðal nemenda á þessu árabili voru 
aðeins rúmur helmingur á móti þeim sem störfuðu fyrir samvinnu- 
hreyfinguna. Sérstaklega bendir Guðlaugur á þá nemendur þessara 
ára sem valist hafa til forystustarfa fyrir kaupfélögin. 

Árið 1941 fluttist Jónas Jónsson og fjölskylda brott úr húsnæði 
skólans í Sambandshúsinu og í nýreistan bústað sem hlaut nafnið 
Hamragarðar, við Hávallagötu 24 í Reykjavík. 


25. skólaár 1942-1943 

Að venju var skóli settur 1. október. 53 nemendur sátu í skólanum 
og hafði verið valið um umsækjendur með sérstöku inntökuprófi. 
Nemendur í eldri deild voru 30 og 29 útskrifuðust samkvæmt Sam- 
vinnunni , en Ársskýrsla Sambandsins segir 32 nemendur hafa út- 
skrifast um vorið. 29 nemendur eru nefhdir í Árbók Nemendasam- 
bandsins við þetta ár. 

Auk skólastjóra störfuðu tveir fastir kennarar og sex aukakennar- 
ar við skólann. 

Haustið 1942 var stofnað Kaupfélag Samvinnuskólans. Aðal- 
hvatamaður að stofnun þess og fyrsti kaupfélagsstjóri var Albert 
Guðmundsson síðar knattspyrnukappi, alþingismaður, ráðherra og 
sendiherra. 


26. skólaár 1943-1944 

Nemendur voru 56 samkvæmt Ársskýrslu Sambandsins en 59 sam- 
kvæmt frétt í Samvinnunni. 32 luku fullnaðarprófi. 25 voru teknir 
inn í yngri deild að loknu inntökuprófi, en þeir sem höfðu lokið 
gagnfræðaprófi þurftu ekki að þreyta inntökupróf. í Árbók Nem- 
endasambandsins eru 35 nemendur taldir ljúka námi og skólavist á 
þessu skólaári. í ýtarlegri auglýsingu í Samvinnunni , 7.-8. hefti 
1943, er nánari grein gerð fyrir inntökuskilyrðum og því lýst hvaða 
námsbækur liggja til grundvallar inntökuprófi skólans. Nemandi 


157 


Digitized by v^ooQle 



skal vera fullra 17 ára að aldri. Enn fremur er tekið fram að menn 
þurfa ekki að sitja í fyrsta bekk en geta ásamt nemendum þess 
bekkjar gengið til vorprófa. Vegna fjölmennis í skólanum stóð 
kennsla allan daginn fram til kl. 19. 

Um haustið er stofnað Nemendasamband Samvinnuskólans og 
sátu um 70 eldri nemendur stofnfund. Björn Helgason verslunar- 
maður var kjörinn formaður. 

Út er gefið sérstakt afmælishefti Hugins , blaðs Samvinnuskóla- 
nema, í tilefni tuttugu og fímm ára afmælis skólans. 


27. skólaár 1944-1945 

Þennan vetur eru nemendur fleiri en nokkru sinni fyrr eða alls 90. 
35 luku fullnaðarprófi samkvæmt Ársskýrslu Sambandsins en 37 
samkvæmt frétt í Samvinnunni. Árbók Nemendasambandsins 
nefnir 43 nemendur sem ljúki námi og skólavist á þessum vetri, þar 
af sjö konur, en meðalaldur hópsins hafi verið rúm 20 ár. Yngri 
deildin er tvískipt og helmingur nemenda við nám síðdegis. Valið 
var um umsækjendur með inntökuprófi. 

Ríkharður Jónsson myndhöggvari gerði skólamerki fyrir Sam- 
vinnuskólann. 

1944 er stofnsett Félags- og fræðslumáladeild Sambandsins og 
Ólafur Jóhannesson, síðar forsætisráðherra, ráðinn forstöðumaður 
hennar. Starf deildarinnar og skólans tengdust mjög náið. 


28. skólaár 1945-1946 

Nemendur voru alls 100 talsins: 22 í eldri deild A, 29 í eldri deild B 
og 49 í yngri deild. 51 lauk burtfararprófi. Árbók Nemendasam- 
bandsins telur 52 nemendur ljúka námi og skólavist á þessu skóla- 
ári. 

Á þessum vetri voru námsgreinar þær sömu sem löngum fyrr, 
auk verðlagsreiknings og verslunarlandafræði sem ekki höfðu æv- 
inlega verið sérstakar námsgreinar, en próf í íslensku, sænsku og 
ensku voru tvískipt, munnleg og skrifleg. 

Kennarar voru Árni Kristjánsson og Andrés Kristjánsson sem 
kenndu íslensku, Eiríkur Pálsson kenndi verslunarrétt, Jóhanna 
Ólafson kenndi skrift, Jónas Pálsson, Annie Cl. Þórðarson kenndi 
þýsku, Þorbjörg Halldórs frá Höfnum kenndi ensku og vélritun, 
Þorleifur Þórðarson kenndi reikning og bókfærslu. Jónas Jónsson 


Digitized by v^ooQle 




159 


Digitized by v^ooQle 



































Samvinnuskólinn 1943-1944. 


160 


Digitized by v^ooQle 



161 


Digitized by v^ooQle 



162 


Digitized by v^ooQle 




163 


Digitized by v^ooQle 



skólastjóri kenndi félagsfræði og samvinnusögu og Guðlaugur Rós- 
inkranz yfirkennari kenndi hagfræði og sænsku. 

Að loknu starfsárinu fluttist skólinn af þriðju hæð og upp á 
nýreista fjórðu hæð Sambandshússins í Reykjavík. 

Vorið 1946 tók nýtt hlutafélag heimamanna við rekstri veitinga- 
skálans í landi Hreðavatns í Borgarfirði og hóf nokkru síðar bygg- 
ingu gistihúss þar. Var félagið nefnt Hreðavatn hf. en oftast kallað 
„Milljónin £< og stóð fyrir rekstri við vegamót þjóðvegarins og af- 
leggjarans að Hreðavatni. Mátti þar lengi sjá grunnplötu undan 
danspallinum suðvestan við gömlu vegamótin, rétt í kantinum þar 
sem Landssíminn reisti löngu síðar kofa. 


29. skólaár 1946-1947 

Samkvæmt Ársskýrslu Sambandsins luku 25 nemendur fullnaðar- 
prófi og 29 aðrir prófi á milli bekkja. Þar eru 26 nemendur taldir í 
eldri deild og 30 í yngri deild. 59 nemendur luku prófi samkvæmt 
frétt í Samvinnunni , og samkvæmt henni voru í eldri deild 60 nem- 
endur og 22 í yngri deild. En Árbók Nemendasambandsins telur 65 
nemendur ljúka námi og skólavist á þessu starfsári. Skakkar hér 
heimildum væntanlega um þá nemendur sem ekki höfðu þurft að 
sitja báða bekki skólans vegna fyrra náms og fleira. 

Kennsla í afgreiðslustörfum var aukin og fór fram í samstarfi við 
Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis, KRON í Reykjavík. 

Um sumarið að loknu starfsári tók Jónas Jónsson skólastjóri þátt 
í fundi norrænna samvinnukennara í Samvinnuskólanum á Fjóni í 
Danmörku. 


30. skólaár 1947-1948 

í eldri deild voru nemendur 27 og 29 í yngri deild, eða alls 56. 26 
luku burtfararprófi. 29 eru taldir í Árbók Nemendasambandsins. 

Inntökuskilyrði eru þrengd og þarf nú gagnffæðapróf eða hlið- 
stæða menntun til inngöngu. „Fyrsta deild ££ skólans, það er fýrra 
námsár, er lagt niður. En Framhaldsdeild tekur til starfa fýrir þá 
sem hyggja á sérhæft og verklegt verslunarnám. 

Sem fyrr var samvinna við KRON um kennslu í búðarstörfum og 
fór hún ffam í verslunum í Reykjavík. 

I Ársskýrslu Sambandsins kemur ffam, eins og fýrr og síðar, að 
tekjur skólans eru ríkisstyrkur og skólagjöld, samtals kr. 56.304,80 


Digitized by v^ooQle 



árið 1948, en Menningarsjóður Sambandsins greiðir reksturshalla, 
á því ári kr. 82.383,47. 


31. skólaár 1948-1949 

31 nemandi var í eldri deild og 33 í yngri deild. 31 nemandi lauk 
fullnaðarprófi. Aðrir 30 tóku próf úr yngri deild. Árbók Nemenda- 
sambandsins telur 35 nemendur ljúka skólavist og námi á þessu 
skólaári. 

1 febrúar 1949 gengust nemendur, bæði í námi og fyrri nemend- 
ur skólans, að undirlagi Jóhannesar G. Helgasonar fyrir fúndi til 
undirbúnings afmælishófi vegna þrjátíu ára afmælis skólans og var 
Jóhannes kjörinn formaður undirbúningsnefndar. Var afmælisins 
minnst með hátíðarhöldum 11. mars og útgáfu afmælisrits. Stofn- 
aður var Menningarsjóður Jónasar Jónssonar með framlagi nem- 
enda. Við lok starfsársins lét Guðlaugur Rósinkranz af starfi yfir- 
kennara og tók við starfi Þjóðleikhússtjóra. 

Samband ísl. samvinnufélaga kaupir síðla árs 1949 samkomu- og 
gistihús í byggingu í landi Hreðavatns í Norðurárdal. Var bygging- 
in rúmlega fokheld og hófúst brátt ff amkvæmdir og frágangur fyrir 
nýja félagsmálamiðstöð samvinnumanna. 


32. skólaár 1949-1950 

Nemendur voru alls 59. Voru 29 í eldri deild en 30 voru í Aðaldeild. 
29 luku burtfararprófi úr eldri deild og 30 luku burtfararprófi úr 
Aðaldeild. Árbók Nemendasambandsins telur 59 nemendur ljúka 
náminu á þessu ári, 29 eftir tveggja ára nám en 30 að loknum ein- 
um vetri. Af þeim nefnir Árbókin 13 konur og tiltekur meðalaldur 
nemenda rúmlega 20 ár. 

Fastir kennarar voru Kristinn Gunnarsson og Þorleifúr Þórðar- 
son. Meðal stundakennara voru nýir Britta Björnson, Hrefiia Þor- 
steinsdóttir, Lúðvík Jónsson, Sigríður Ingimarsdóttir, Stefán Boga- 
son og Vilhjálmur Jónsson. 

í Aðaldeild var kennd danska í stað sænsku. 

Yngri deild skólans var lögð niður „sökum þess hve skólum hefúr 
Qölgað og almenn fræðsla aukist“. 76 Af sömu ástæðum átti þá að 


76 Samvinnan , 43. árg. 7.-8. hefti. 1949. 


165 


Digitized by v^ooQle 



þyngja námið í eldri deild og hafa sams konar burtfararpróf og 
áður hafði verið. Gert var ráð fyrir því að væntanlegir umsækjend- 
ur um skólavist gætu aflað sér menntunar fyrir inntökupróf meðal 
annars með aðstoð Bréfaskóla SÍS. Skyldi Samvinnuskólinn verða 
eins vetrar nám en nokkrum nemendum skyldi enn fremur gefinn 
kostur á eins vetrar Framhaldsdeild til viðbótar og voru inntöku- 
skilyrði hennar miðuð meðal annars við að um fámennan hóp 18 
ára og eldri yrði að ræða. Nám við Framhaldsdeild skyldi vera sér- 
hæft og verklegt að mestum hluta og stundað á skrifstofum og öðr- 
um vinnustöðum Sambandsins. Að loknu Framhaldsdeildarnámi 
stóð einum og einum nemanda til boða framhaldsnám í Bretlandi 
eða á Norðurlöndum. 

Unnið var að byggingarframkvæmdum í landi Hreðavatns og að 
vatnsveitu þar. 

í Ársskýrslu Sambandsins kemur fram að rekstrarkostnaður 
skólans árið 1949 var kr. 139.238,38 og rekstrarhalli kr. 81.828,38 
en Menningarsjóður Sambandsins greiddi hallann sem fyrr og síð- 
ar. 


33. skólaár 1950-1951 

Nemendur í Aðaldeild voru 27, en sjö stunduðu nám í nýstofnaðri 
Framhaldsdeild sem veitti sérhæft viðbótarnám. 27 luku burtfarar- 
prófi úr Aðaldeild og sjö úr Framhaldsdeild, en í frétt í Samvinn- 
unni segir að 26 hafi lokið prófum úr Aðaldeild. Árbók Nemenda- 
sambandsins telur 27 nemendur ljúka námi og skólavist á þessum 
vetri. Tveir nemendur voru styrktir til framhaldsnáms erlendis, 
annar í Svíþjóð og hinn á Englandi. 

Nýir meðal kennara voru Björn Guðmundsson, Kristleifur Jóns- 
son og Valgarð J. Ólafsson. Á skólaspjaldi má sjá að Kristinn Gunn- 
arsson hefur verið yfirkennari á þessu skólaári. 

Lokið var byggingu félagsheimilis samvinnumanna í landi 
Hreðavatns í Norðurárdal. 77 Á aðalfundi Sambands ísl. samvinnu- 
félaga þar 21.-22. júní 1951 var staðnum gefið nafnið Bifröst. Hafði 
verið efnt til verðlaunasamkeppni á fundinum og gerði Hallgrímur 
Sigtryggsson, starfsmaður Sambandsins, tillöguna sem varð fýrir 


77 í Samvinnunni 6. hefti 1951 er meðal annars birt mynd af líkani af Bifrastarsvæðinu 
þar sem fyrirhugaðar byggingar sjást. 


Digitized by v^ooQle 




167 


Digitized by v^ooQle 



Digitized by v^ooQle 




169 


Digitized by v^ooQle 



Digitized by v^ooQle 


valinu. Tillagan byggðist á því að Bifröst merkir regnboginn, brúin 
milli himins og jarðar í fornri goðafræði, en alþjóðafáni samvinnu- 
manna miðast við sams konar hugmynd um samfylgd og samstöðu 
allra litbrigða regnbogans. 


34. skólaár 1951-1952 

í Aðaldeild voru 34 nemendur og átta í Framhaldsdeild. 33 luku 
burtfararprófi úr Aðaldeild 78 og átta úr Framhaldsdeild. Árbók 
Nemendasambandsins nefnir 34 nemendur sem ljúki námi og 
skólavist á þessu skólaári. 

Kennaralið var óbreytt og námsgreinar. 

Svo sem fyrr stóð ffamhaldsnám erlendis nokkrum brautskráð- 
um nemendum til boða. Um haustið 1951 voru tveir brautskráðir 
nemendur skólans styrktir til framhaldsnáms erlendis, Jóhann T. 
Bjarnason til Bretlands og Matthías Pétursson til Svíþjóðar. 

Tekjur skólans jukust mjög, eða úr kr. 44.850,00 á fyrra ári í kr. 
75.000,00 árið 1952. Rekstrarhalli minnkaði úr kr. 83.820,89 í kr. 
77.799,60 árið 1952. Á þessu skólaári urðu nokkrar deilur milli 
nemenda og skólastjóra um fjárhæð skólagjalda. 79 


35. skólaár 1952-1953 

Nemendur voru alls 56 í Aðaldeild sem var tvískipt, og átta stund- 
uðu nám í Framhaldsdeild. 55 luku burtfararprófi úr Aðaldeild og 
átta úr Framhaldsdeild. f Árbók Nemendasambandsins eru 56 
nemendur tilgreindir við þetta starfsár. Þess er getið að nemendur 
ferðuðust um Suðurland að loknum prófum. 

Nýir meðal kennara voru Vilhjálmur Árnason lögfræðingur, Jón 
Júlíusson, Jónas Kristjánsson síðar prófessor, Sigurður Markússon 
og Þórhallur Hermannsson. Ný námsgrein var bókmenntir. 
Byggingarffamkvæmdir stóðu yfir á Bifröst í Norðurárdal. 
í síðasta heffi Samvinnunnar á árinu 1952, 10.— 1 1 . heffi, birtist 
grein effir Friðjón Stefánsson rithöfund, og nefnist hún „íslenzkir 
samvinnumenn þurfa að eignast námsheimili ÍC . í greininni koma 


78 í frétt í Samvinnunni (1952 4.-5. hefti) segir reyndar að aðeins 31 hafi brautskráðst 
og einn ekki vegna veikinda. 

79 Frásögn Ásgeirs Jóhannessonar forstjóra en hann var forvígismaður nemendanna. 


171 


Digitized by v^ooQle 



fram hugmyndir um sérstakt skóla- 
setur, einkum að sænskri fyrirmynd. 

Aðalfimdur Sambandsins skorar 
við lok starfsársins sumarið 1953 á 
kaupfélögin að taka þátt í byggingu 
gistiálmu á Bifröst. Stjórn Sam- 
bandsins samþykkir tillögu Vil- 
hjálms Þórs forstjóra um að stefna 
að því að flytja Samvinnuskólann að 
Bifröst. Skipti það einnig máli að 
flutningur skólans mun hafa auð- 
veldað útvegun byggingarleyfa og 
lánsfjármagns. Jafnffamt er fram- 
kvæmdastjóra falið að kanna kostn- 
að og kanna „hverjir möguleikar eru 
eða verða til að starfrækja skólann 
að Bifföst a . Áhrifamenn með Vilhjálmi Þór að baki þessarar tillögu 
voru einkum Bjarni Ásgeirsson alþingismaður Mýramanna og 
Þórður Pálmason kaupfélagsstjóri í Borgarnesi en hann átti sæti í 
stjórn Sambandsins. 80 

36. skólaár 1953-1954 

Nemendur í Aðaldeild voru 43 og átta í Framhaldsdeild. 41 lauk 
burtfararprófi úr Aðaldeild og átta úr Framhaldsdeild. I Árbók 
Nemendasambandsins eru 43 nemendur tilgreindir á þessu skóla- 
ári. 

Tvö síðustu ár skólans í Sambandshúsinu í Reykjavík, 1953- 
1955, kenndi skólastjórinn Jónas Jónsson félagsfræði, samvinnu- 
sögu og íslenskar bókmenntir. Jónas Kristjánsson kenndi íslensku 
og dönsku. Jón Júlíusson og Sigríður Ingimarsdóttir kenndu ensku. 
Stefán Karlsson og Þórhallur Hermannsson kenndu reikning. Eirík- 
ur Pálsson og Örlygur Hálfdanarson kenndu fundarstjórn og 
skipulag samvinnufélaga. Sigurður Markússon kenndi bókfærslu. 
Þorvarður J. Júlíusson og Sveinn Ásgeirsson kenndu hagfræði. 
Guðmundur Ásmundsson og Eiríkur Pálsson kenndu verslunarrétt. 
Björn Guðmundsson kenndi verslunarreikning. Þorbjörg Halldórs 


80 Sjá m.a. viðtal Sigurðar Hreiðars Hreiðarssonar við Þórð Pálmason í Afmœlisriti 
Nemendasambands Samvinnuskólans árið 1988. 

172 



Digitized by v^ooQle 


Erlendur Einarsson 
forstjóri. 

stjóri hennar. 

Vorið 1954 hélt Sambandið sérstakt námskeið í tungumálum, 
hraðritun og vélritun fyrir umsækjendur um störf. 

Stjórn Sambandsins samþykkir endanlega við lok starfsársins að 
Samvinnuskólinn verði fluttur að Bifföst „haustið 1955, svo ffam- 
arlega sem húsnæði verði þá tilbúið“. Skýrði forstjóri Sambandsins, 

Vilhjálmur Þór, meðal annars ffá þessu við skólaslit Samvinnuskól- 
ans 1. maí 1954. Við skólaslit afhentu nemendur skólanum að gjöf 
brjóstmynd Ríkharðs Jónssonar af Jónasi Jónssyni er þá hafði veitt 
skólanum forstöðu í 35 ár. 

Fræðsludeild Sambandsins er endurskipulögð á árinu 1954 en 
forstöðumaður hennar var Benedikt Gröndal síðar forsætisráð- 
herra. Samvinnuskólinn varð hluti deildarinnar. 


ffá Höfnum kenndi vélritun. Jó- 
hanna Ólafson og Ragnhildur Ás- 
geirsdóttir kenndu skriff. 

Á fundi nemenda 17. febrúar 
1954 var samþykkt að undirbúa á ný 
stofnun Nemendasambands Sam- 
vinnuskólans og var örlygur Hálf- 
danarson kjörinn formaður undir- 
búningsnefndar. 

Byggingaframkvæmdir að Bifröst 
halda áffam. Sumarið 1953 hófst 
rekstur gistihúss á staðnum, en 
Skipadeild Sambandsins rak gisti- 
húsið þar um margra ára skeið, en 
Hjörtur Hjartar var ffamkvæmda- 



37. skólaár 1954-1955 

Nemendur voru 63. 61 lauk burtfararprófi úr Aðaldeild. 62 nem- 
endur eru nefhdir í Árbók Nemendasambandsins að ljúki námi á 
þessum vetri, þar af 14 konur, en meðalaldur hópsins rúmlega 19 
ár. 

Skóla var slitið að venju 30. apríl og að venju fór útskriftarathöfn 
ffam 1. maí. Brautskráðir nemendur notuðu sem offar arð af starf- 
semi Kaupfélags Samvinnuskólans til að kosta nemendaferð og 
þessu sinni var farið með Gullfossi til Danmerkur, en það er fyrsta 
slík nemendaferð Samvinnuskólamanna til útlanda. 


173 


Digitized by v^ooQle 





175 


Digitized by v^ooQle 



176 


Digitized by v^ooQle 



177 


Digitized by v^ooQle 


Fræðsludeild Sambandsins var 
efld og var skólinn hluti hennar. 

Jónas Jónsson frá Hriflu lætur af 
starfi vegna aldurs í lok skólaársins 
og er efnt til sérstaks kveðjusamsæt- 
is honum til heiðurs á sjötugsafmæli 
hans, 1. maí 1955. Voru honum 
færðar gjafir og ræður fluttar hon- 
um til heiðurs. 

Séra Guðmundur Sveinsson er 
ráðinn skólastjóri og tekur til starfa 
1. júní 1955 að loknu skólaárinu. 
Hann flytur ýtarlega ræðu um 
markmið og sérstöðu samvinnuffæðslunnar á aðalfundi Sam- 
bandsins. Séra Guðmundur hefur lýst því að þrír menn áttu mest- 
an þátt í að grundvalla skólann og setja á hann mót í nýju skólasetri 
á Bifröst, þeir Erlendur Einarsson, nýr forstjóri Sambandsins, Bene- 
dikt Gröndal framkvæmdastjóri Fræðsludeildar Sambandsins, og 
séra Guðmundur sjálfiir. 81 

Byggingarframkvæmdum þeim sem yfir höfðu staðið var að 
mestu leyti lokið snemmsumars og var skóli og félagsheimili, húsið 
byggt úr vikursteypu, vígt 19. júní að viðstöddum fulltrúum Nor- 
ræna Samvinnusambandsins. Skólinn var síðan fluttur frá Reykja- 
vík upp að Bifröst í Norðurárdal í Borgarfirði að loknu skólaárinu. 

Um sumarið fer nýr skólastjóri kynnisferð um Norðurlönd, 
Þýskaland og Bretland til að kynna sér samvinnuskólana í þessum 
löndum og hefja tengsl við forráðamenn þeirra. 

Fyrsta veturinn bjó skólastjóri og fjölskylda uppi á lofti yfir and- 
dyri skólans, en þar voru einnig starfsmannaherbergi í fyrstu og um 
árabil síðan. 



38. skólaár 1955-1956 

Inntökupróf eru þreytt um haustið vegna mjög mikillar aðsóknar. 
32 voru teknir inn í skólann en 69 þreyttu inntökupróf. Nemendur 
voru 32, 13 stúlkur og 19 piltar. Af nemendunum voru sex af höf- 
uðborgarsvæðinu. Nú varð Samvinnuskólinn á ný tveggja vetra 


81 Guðmundur Sveinsson. 1978. „Upphaf skólastarfs í Bifröst“. Árbók NSS IV. bls. 12. 


178 


Digitized by UiOOQle 



Þórður Pálmason kaupfélagsstjóri. Bjarni Ásgeirsson alþingismaður. 


skóli. Ekki voru tekin lokapróf við skólann þessu sinni, enda allir 
nemendur á fyrra námsári af tveimur. 

Inntökuskilyrði eru 17 ára lágmarksaldur, miðskólapróf eða 
hliðstæð menntun og meðmæli ffá fyrra skólastjóra. 

Skólinn settur fyrsta sinni á Bifröst 22. október. Skólaheimili 
hefst og mikil félagsmálaþjálfun á Bifföst. Um leið verða marghátt- 
aðar breytingar á kennsluháttum og aðferðum. 

Hafin var bygging skólastjórabústaðar á Bifröst. 

Kennarar þetta fyrsta ár skólans á Bifröst voru sr. Guðmundur 
Sveinsson skólastjóri sem kenndi menningarsögu, samvinnusögu 
og dönsku, Gunnar Grímsson sem kenndi bókfærslu, hagfræði, 
stærðfræði og vélritun, Hróar Björnsson sem stjórnaði útivist og 
tómstundastarfi nemenda, Snorri Þorsteinsson sem kenndi ís- 
lensku, ensku, þýsku og ræðumennsku, fundarstjórn og fundarregl- 
ur, Beryl Kolbeinsson sem kenndi ensku og ensk verslunarbréf, 
Anna Bjarnadóttir sem kenndi ensku, Ute Jakobshagen sem kenndi 
þýsku. 

Námsgreinar voru íslenska, danska, enska, þýska, stærðfræði, 
bókfærsla, hagffæði, vélritun, menningarsaga, samvinnusaga, fund- 
arstjórn og fimdarreglur. Við kennsluna komu gestakennarar, sem 
nefndir eru einnig framar, og nemendur fengu þjálfun í hlustun á 
tungumálum. Einnig komu gestafýrirlesarar, meðal annars frá Sam- 
bandinu, og rithöfundar. Mikil áhersla var lögð á þjálfun og leið- 
sögn í ræðumennsku, félagslífi og tómstundastörfum nemenda. 
Skólafélag Samvinnuskólans á Bifröst var stofnað 5. nóvember 
1955. 


179 


Digitized by v^ooQle 


Mikið var unnið að hvers konar skipulags- og brautryðjenda- 
vinnu þennan vetur. Starfsemi nemenda og samtaka þeirra var öfl- 
ug. Nemendur sem útskrifast höfðu vorið 1955 heimsóttu skólann 
og færðu að gjöf „Bókfærslubikarinn a sem varð verðlaunagripur 
veittur árlega um langt árabil. Farin var kynnisferð nemenda til 
Sambandsins 1 Reykjavík og meðal annars skoðuð ný kjörbúð. 
Skólaheimilið, sem var bæði heimavist, mötuneyti og heimili nem- 
enda, var undir stjórn Guðlaugar Einarsdóttur skólastjórafrúar, og 
var starfsheiti hennar skólahúsmóðir. 

Síðla vetrar birtist ýtarleg grein um skólann og kynning á starfs- 
háttum á Bifröst í Samvinnunni eftir Gísla Sigurðsson blaðamann. 

Eftir að reglulegu skólastarfi lauk um vorið var efnt til tveggja 
námskeiða fyrir verslunar- og skrifstofufólk á Bifröst á vegum skól- 
ans. Sóttu þau 69 samvinnustarfsmenn. 

Síðsumars 1956 var haldið fjölmennt landsmót samvinnumanna 
á Bifröst. 


39. skólaár 1956-1957 

Inntökupróf voru haldin um haustið. 62 þreyttu prófið en 33 hlutu 
skólavist. Skóli starfaði í tveimur deildum, í 1. bekk voru 33 nem- 
endur og 31 í 2. bekk. 30 nemendur voru brautskráðir að skólaári 
liðnu. 

Nýir kennarar voru Halldór Sigurðsson sem kenndi söng, Hans 
Chr. Hermann sem kenndi þýsku, Regina Neumann sem kenndi 
þýsku og Valdimar Hergeirsson sem kenndi bókfærslu í veikinda- 
forföllum. Á þessu skólaári kom Hörður Haraldsson viðskiptafræð- 
ingur til starfa sem kennari á Bifröst og kenndi hagfræði, verslun- 
arrétt, auglýsingateikningu og útstillingar og verslunarreikning. 

Nýjar námsgreinar á þessu ári voru verslunarreikningur, verslun- 
arréttur, vörufræði, búðarstörf, auglýsingateikning og útstillingar. 
Allmargir fyrirlesarar sóttu skólann heim og var svo um árabil. 

Á þessu ári mun „Akademía a Samvinnuskólans hafa tekið til 
starfa, en í henni sátu þrír nemendur úr hvorri deild. Akademían 
starfaði með skólastjóra að ýmsum menningarviðburðum og m.a. 
voru árlegar kynningar á verkum þeirra er hlutu Nóbelsverðlaunin. 
Um þessar mundir hófst einnig útgáfa Vefarans. Ársritið Ecce Homo 
með teikningum Harðar Haraldssonar af öllum nemendum og 
starfsmönnum kom út fýrsta sinni. 


Digitized by v^ooQle 



Lokið byggingu skóla- og heimavistarhúss á Bifröst, svo og skóla- 
stjórabústaðar. 

Skóla var slitið 1. maí sem varð hefð á Bifföst. Við skólaslit fluttu 
Erlendur Einarsson forstjóri SÍS og Þorkell Jóhannesson háskóla- 
rektor ávörp. 

Áfram var haldið uppbyggingu og eflingu skólaheimilis og fé- 
lagslífs. 

Um vorið var efnt til tveggja námskeiða á Bifröst. Þátttakendur 
voru 26. 

Við afgreiðslu fjárlaga á Alþingi var það m.a. tekið fram að fjár- 
veiting til Samvinnuskólans miðaðist nú við breytta stöðu hans sem 
heimavistarskóla í sveit en ekki lengur við sömu mælistikur og not- 
aðar voru varðandi heimangönguskóla í þéttbýli. 


40. skólaár 1957-1958 

31 nemandi hlaut skólavist eftir inntökupróf. Nemendur voru alls 
66, 31 í 1. bekk og 35 í 2. bekk. Piltar voru 42 og stúlkur 24. 16 nem- 
endur voru úr Reykjavík. 34 nemendur voru brautskráðir. 

Nýir kennarar voru Ase Blæhr sem kenndi danskan framburð, 
Hermann Höhner sem kenndi þýskan framburð og Ingveldur Sig- 
urðardóttir sem kenndi vélritun. 

Ný námsgrein var skrifstofustörf. 

f skólaskýrslu þessa árs er lýsing Guðmundar Sveinssonar á því 
skólaheimili sem mótað hafði verið á skólasetrinu. Þar er og lýst að- 
stöðu og tækjum þeim sem nemendur hafa til afnota. Þar er einnig 
lýst félagsskipan og samtökum nemenda, aðild þeirra að stjórnun á 
skólaheimilinu. Allmargir gestir og fyrirlesarar sóttu skólann heim 
sem fyrr. 

Að loknum skólaslitum var 40 ára afmælis skólans minnst með 
samsæti. Voru þar fluttar nokkrar ræður, meðal annars ýtarlegar 
endurminningar Jónasar Jónssonar fyrrum skólastjóra um upphaf 
starfsins. 16 nemendur af fyrsta starfsári skólans 1918-1919 heim- 
sóttu Bifröst og voru við skólaslit. 

Framkvæmdir hófust við byggingu íþróttahúss með íbúðum á 
Bifröst. Haustið 1957 fékkst rafveita lögð til Bifrastar, en áður hafði 
ljósavél verið notuð. 


181 


Digitized by v^ooQle 



Ólafur Sverrisson 
kaupfélagsstjóri. 


41. skólaár 1958-1959 
38 hlutu skólavist að loknu inntöku- 
prófi sem 62 þreyttu. Nemendur 
voru alls 67, 38 í 1. bekk og 29 í 2. 
bekk. Piltar voru 44 og stúlkur 23. 
21 nemandi var úr Reykjavík. 29 
nemendur brautskráðust. 

Kennaralið var óbreytt fyrir utan 
Erik Sönderholm sem kenndi 
danskan framburð og Heinrich Beck 
sem kenndi þýskan framburð. 

Skólaheimilið stóð með blóma 
sem fyrr og síðar. Á þessu starfsári 
var fyrsta sinni haldin „Nóbelskynning“, kynning á verkum Nóbels- 
verðlaunahafa ársins á undan og leikin tónlist frá heimalandi hans. 
Varð þetta að föstum árlegum þætti um árabil. 

Vörnámskeið fyrir starfsmenn samvinnufélaga voru haldin að 
venju. Þessu sinni hófst fræðsla fyrir deildarstjóra. Var þar um að 
ræða námsbraut í þremur áföngum, fyrsti áfangi að vori 1959, ann- 
ar áfangi með fjarnámi þá um haustið, en lokaáfanga skyldi stunda 
og ljúka ári síðar, vorið 1960. 

Stofnað var Nemendasamband Samvinnuskólans 14. september 
1958 og var Sigurvin Einarsson síðar alþingismaður kjörinn fyrsti 
formaður þess. Fyrra Nemendasamband, sem stofnað var 1943, 
virðist hafa lognast út af eftir stutta ævi. Dagana 6. og 7. júní 1959 
hélt Nemendasambandið mót á Bifröst. Komu á mótið um 70 eldri 
og yngri nemendur. 



42. skólaár 1959-1960 

32 voru teknir inn í 1. bekk að loknu inntökuprófi sem 75 þreyttu. 
Vegna fjölda umsækjenda var 10 þeirra gefin vissa fyrir skólavist að 
ári, 1960-1961. Nemendafjöldi var 70, 38 í 2. bekk og 32 í 1. bekk. 82 
Piltar voru 50 og stúlkur 20. 38 nemendur brautskráðust, en með- 
al þeirra voru 15 stúlkur og meðalaldur brautskráðra nemenda 


82 Upplýsingar um nemendafjölda og annað eru úr Skólaskýrslu ársins. En í Samvinn- 
unni (1960, 6.-7. hefti) segir hins vegar að nemendur hafi verið 76 að tölu, fleiri en 
nokkru sinni áður. 


182 


Digitized by UiOOQle 


Gunnar Grímsson 
yfirkennari. 

1 maímánuði var haldinn Sumar- 
skóli Bifrastar - Fræðsludeildar, sem er starfsfræðslunámskeið skól- 
ans, og er ýtarleg grein gerð fyrir efni þess og tilhögun í Ársskýrslu 
Sambandsins fyrir árið 1960. Var nú um að ræða þriðja og síðasta 
áfanga námsbrautar deildarstjóra í verslunum sem hófst á fyrra ári. 

Voru þátttakendur níu í alhliða verslunarnámi og stóðust allir próf 
að því loknu. 

I maí var einnig húsmæðravika samvinnumanna á Bifröst og 
hófst þá mikilvæg venja í störfum Samvinnuskólans sem lengi hélst. 

Unnið við að reisa íþróttahús á Bifröst og íbúðir í því teknar í 
notkun ásamt þvottahúsi og baðstofu. Unnið var við vatnsveitu- 
ffamkvæmdir á Bifröst. 

Dagana 6.-7. júní 1959 var haldið fýrsta nemendamót Nemenda- 
sambands Samvinnuskólans. Tímarit Nemendasambandsins, 

Hermes , er stofnað 1960. 

Árið 1960 var Fræðsludeild Sambandsins skipt í tvennt, Fræðslu- 
deild í Reykjavík og Bifröst-Fræðsludeild sem annaðist skólamál og 
námskeiðahald, Bréfaskóla og útgáfumál. Utgáfumál voru reyndar 
fljótlega færð aftur suður. Skólastjóri var forstöðumaður deildar- 
innar á Bifröst, en deildarstjóri sömu deildar varð Örlygur Hálf- 
danarson og starfaði hann í aðalstöðvum Sambandsins syðra. 


rúmlega 19 ár. Auk þess luku níu 
námsbraut deildarstjóra í verslun- 
um. 

Séra Guðmundur Sveinsson 
skólastjóri fékk ársleyfi ffá störfum. 
Skólastjóri í fjarveru hans var séra 
Sveinn Víkingur og ffú Sigurlaug 
Helgadóttir var húsmóðir í fjarveru 
ff ú Guðlaugar Einarsdóttur. 

1 hópi kennara var aðeins einn 
nýr, Judith Foot sem kenndi enskan 
ffamburð. 



43. skólaár 1960-1961 

Nemendur voru alls 68, 32 í 2. bekk og 36 í 1. bekk. 68 umsækjend- 
ur þreyttu inntökupróf um haustið. 32 luku Samvinnuskólaprófi. Á 
þessu skólaári voru 22 nemendur úr Reykjavík samtals í báðum 
bekkjum. 


183 


Digitized by v^ooQle 



184 


Digitized by v^ooQle 




Digitized by v^ooQle 



Digitized by v^ooQle 




187 


Digitized by v^ooQle 














188 


Digitized by v^ooQle 




Digitized by v^ooQle 



























Digitized by v^ooQle 


Séra Guðmundur Sveinsson og frú Guðlaug Einarsdóttir komu 
aftur til starfa úr ársleyfi. Auk skólastjóra störfuðu fjórir fastráðnir 
kennarar við skólann og fimm stundakennarar. Gunnar Grímsson 
varð yfirkennari. Nýir meðal kennara voru Vilhjálmur Einarsson 
íþróttakappi sem stýrði félagslífi og frístundum nemenda og Björn 
Jakobsson sem stýrði kórstarfi. 

Vilhjálmur Einarsson efldi félagslífið mjög og stóð að stofnun 
margra klúbba og áhugahópa í skólanum sem settu svip á skólalíf- 
ið um langt skeið. 

Við skólaslit voru skólanum færðar gjafir að vanda, þessu sinni 
meðal annars mikil bókagjöf frá Jónasi Jónssyni fyrrum skólastjóra 
og skyldu bækurnar mynda kjarna í „félagsffæðibókasafni w . 83 Enn 
ffemur barst skólanum gjöf hljómplatna frá nemendum er braut- 
skráðust árið 1935. 

íþróttasalur í íþróttahúsinu nýja var tekinn í notkun. 

I júní 1960 var haldið sérstakt nemendamót á Bifröst. Við lok 
þess gróðursettu þátttakendur um þúsund trjáplöntur nálægt skól- 
anum. 


44. skólaár 1961-1962 

74 nemendur voru í skólanum, 35 í 2. bekk og 39 í 1. bekk. Tekið 
var inn eftir inntökupróf sem 63 þreyttu. Piltar voru 53 og stúlkur 
21. 30 nemendur samtals voru úr Reykjavík. 35 luku Samvinnu- 
skólaprófi. 

Nýr í hópi stundakennara var dr. Fríða Sigurðsson sem kenndi 
þýskan framburð. 

Félagslíf var sem fyrr í blóma, nemendaferðir farnar og fyrirles- 
arar sóttu skólann heim sem jafnan. Vorið 1962 mun fyrsta sinni 
hafa verið efnt til söngvakeppni meðal nemendanna, en þessi 
keppni hefur síðan verið fastur liður skólalífsins og hlaut síðar 
smám saman heitið „Bifróvisjón u eða „Bifró u í daglegu máli. 

Um þessar mundir var farið að gefa nokkrum brautskráðum 
nemendum á hverju ári kost á sérstöku framhaldsnámi eða starfs- 
námi á vegum Sambandsins og samvinnufélaganna. Fólst það í því 
að þessir nemendur störfuðu um skeið í fýrirtækjum og stofnunum 


83 Skrá um bindin í þessari bókagjöf er að finna í Samvinnunni (1961 4.-5. hefti). 


191 


Digitized by v^ooQle 



og þar á meðal sem aðstoðarmenn kennara á Bifröst, nokkra mán- 
uði á hverjum stað. 

Samkvæmt Ársskýrslu Sambandsins fyrir árið 1961 voru tekjur 
skólans á því ári, ríkisstyrkur og skólagjöld, kr. 452.773 ,76 og höfðu 
heldur minnkað frá fyrra ári. Reksturshalli sem Menningarsjóður 
Sambandsins greiddi varð á árinu kr. 512.508,33 og hafði einnig 
minnkað frá fyrra ári. 

f Ársskýrslu Sambandsins fyrir árið 1961 er skólanum lýst 
þannig: „Skólinn ber í senn svip kröfumikils fagskóla, er leggur ríka 
áherzlu á menntun í hagnýtum námsgreinum, og lýðháskóla, er 
veiti allmikla almenna menntun og veki nemendur til sjálfstæðrar 
hugsunar og ábyrgrar afstöðu til málefna samfélagsins“. 84 


45. skólaár 1962-1963 

Nemendur voru 76, 37 í 1. bekk og 39 í 2. bekk. 92 þreyttu inntöku- 
próf. Piltar voru 49 og stúlkur 27. Úr Reykjavík voru 25 nemendur. 
39 luku Samvinnuskólaprófi. 

Nýir í hópi kennara voru Páll Guðbjartsson sem kenndi bók- 
færslu, vélritun, búðarstörf, skrifstofustörf og vörufræði, Geir 
Björnsson og Georg Hermannsson sem leiðbeindu um verslunar- 
störf í nýrri kennslubúð skólans og Hjörtur Jónsson sem leiðbeindi 
kór. Snorri Þorsteinsson varð yfirkennari skólans í stað Gunnars 
Grímssonar sem tók við störfum hjá Sambandinu syðra. 

Ný kennslubúð var tekin í notkun. Upp var tekin leiðsögn um 
notkun, skráningu og röðun bókasafna. Fullgerður íþróttasalur í 
íþróttahúsi var tekinn í notkun. 

Fjórir brautskráðir nemendur hófu þessu sinni framhaldsnám 
eða svonefnt starfsnám á vegum samvinnuhreyfingarinnar. 

Nemendur tóku þátt í spurningakeppni skólanna í útvarpi og 
náðu öðru sæti. 

Við skólaslit var stofnaður Minningarsjóður Jónasar Jónssonar 
ffá Hriflu og Guðrúnar Stefánsdóttur með gjöf 25 ára nemenda. 
Verslunarmannafélag Reykjavíkur veitti verðlaun fyrir árangur í 
vélritun fyrsta sinni en þau voru síðan árlega veitt um langt árabil. 
Enn fremur gáfu 5 ára nemendur sjóð til styrktar tónlistarstarfi í 
skólanum. 


84 Ársskýrsla 1961. 1962. Reykjavík, Samband ísl. samvinnufélaga. bls. 102. Höfimdur 
þessara orða er sr. Guðmundur Sveinsson skólastjóri. 


Digitized by GiOOQle 



24 af þeim 39 nemendum sem brautskráðust vorið 1963 héldu 
beint til starfa á vegum samvinnufélaganna, að því er tímaritið 
Hlynur greinir frá. 85 


46. skólaár 1963-1964 

Nemendur voru 75 í upphafi skólaársins en fækkaði síðar um einn. 
36 voru í 2. bekk og 39 í 1. bekk, en 101 þreytti inntökupróf. Piltar 
voru 44 og stúlkur 31.17 nemendur voru úr Reykjavík. 35 nemend- 
ur luku Samvinnuskólaprófi. 

Á haustmisserinu starfaði séra Sveinn Víkingur sem skólastjóri 
fyrir séra Guðmund Sveinsson sem var í orlofi til jóla. 

Nýir í hópi kennara voru Már Hallgrímsson sem annaðist ffí- 
stundastörf nemenda um skeið í fjarveru Vilhjálms Einarssonar, 
Brett L. Harrisson sem þjálfaði enskan framburð og Haukur Gísla- 
son sem stýrði blönduðum kór. 

Enn var bætt og aukin aðstaða í kennslubúð á neðstu hæð 
heimavistarhúss á Bifföst, og einnig var lokið frágangi tómstunda- 
salar á efstu hæðinni. 

I ársbyrjun 1964 var sú skipulagsbreyting gerð að útgáfumál 
Sambandsins færðust af ábyrgð Bifrastar-Fræðsludeildar þar eð 
æskilegt þótti að starfskraffar nýttust alveg skólanum og menning- 
armiðstöðinni á Bifröst. 86 Jóhann Bjarnason tók deildarumsjón 
syðra að sér. 

Um þessar mundir hefur skólastjóra tekist að koma á tengslum 
við menntaskólana í því skyni að opna nokkrum áhugasömum og 
efhilegum nemendum leið til stúdentsprófs. 

Meðal þeirra sem fluttu ávörp við skólaslit voru séra Sveinn Vík- 
ingur, Erlendur Einarsson forstjóri og James K. Penfield sendiherra 
Bandaríkjanna. 

í Ársskýrslu Sambandsins kemur fram að rekstrarhalli Sam- 
vinnuskólans varð á árinu 1964 kr. 788.821,11 og hafði aukist um 
liðlega hundrað þúsund króna frá fyrra ári. Rekstrartekjur, fyrst og 
ffemst skólagjöld og ríkisstyrkur, jukust hins vegar í kr. 
1.040.000,00 úr kr. 656.000,00 á fyrra ári. 


85 Hlynur ll.árg. 5. tbl. 1963. 

86 Sjá um þetta orð sr. Guðmundar Sveinssonar skólastjóra í Ársskýrslu Sambandsins 
fyrir árið 1963 (bls. 68). 


193 


Digitized by v^ooQle 



47. skólaár 1964-1965 

Nemendur voru 72, piltar 50 og stúlkur 22. í 2. bekk voru 38 og 34 
í 1. bekk. 28 nemendur voru úr Reykjavík. 38 nemendur luku Sam- 
vinnuskólaprófi, þar af 14 stúlkur, en meðalaldur brautskráðra var 
rúmlega 19 ár. 

Nýr meðal kennara var Donald M. Brander sem leiðbeindi um 
enskan framburð. 

Margir fyrirlesarar sóttu skólann heim að venju. Félagslíf var 
með blóma sem fyrr og kynnisferðir nemenda farnar sem liður í 
náminu eins og önnur ár. Á hverjum vetri voru haldnar nokkrar 
hátíðir nemenda og höfðu þær verið að mótast um langt árabil. 
Helstar þeirra voru þessar: Afmælishátíð var haldin til að minnast í 
einu allra afmæla 1 skólanum. Fullveldishátíð var jafnan haldin 
1. desember eða sem allra næst þeim degi með fullveldisávarpi und- 
ir borðum og var öllum íbúum í nágrenni skólans boðið til henn- 
ar; sem næst 1. febrúar var haldin hátíð með nemendum Hús- 
stjórnarskólans að Varmalandi og voru bindindismál aðalræðuefni 
í ávarpi undir borðum. 

Nemendasamband Samvinnuskólans hefur forgöngu um að veitt 
eru verðlaun fyrir árangur í Samvinnusögu við skólaslit, Samvinnu- 
styttan, fyrsta sinni við skólaslit þessa starfsárs, en síðan var hún 
veitt árlega um langt árabil. 


48. skólaár 1965-1966 

Nemendur voru í byrjun 74, 40 í 1. bekk og 34 í 2. bekk. Piltar voru 
47 og stúlkur 27. 22 nemendur voru úr Reykjavík. 119 þreyttu inn- 
tökupróf. 35 luku Samvinnuskólaprófi. 

Sú breyting varð helst á námsefni að bókfærslu- og vélritunar- 
kennsla var aukin. 

Nýir í hópi kennara voru Húnbogi Þorsteinsson sem kenndi 
bókfærslu, vélritun, búðarstörf og skrifstofustörf, Höskuldur Goði 
Karlsson sem stýrði félagslífi og útivist, og Guðný Árnadóttir leið- 
beindi stúlkum um snyrtingu og framkomu. 

Þeir Hrafn Magnússon, Ólafur Jónsson og Ragnar R. Magnússon 
leiðbeindu nemendum í verklegum greinum en þeir voru í sérstöku 
framhaldsnámi á vegum samvinnuhreyfingarinnar, svo nefndu 
starfsnámi. 

1965 hófust viðræður skólastjóra Samvinnuskólans og Verzlun- 
arskóla Islands um stöðu og ff amtíð verslunarmenntunar í landinu. 


Digitized by v^ooQle 




195 


Digitized by v^ooQle 



Digitized by v^ooQle 





197 


Digitized by v^ooQle 










198 


Digitized by v^ooQle 




199 


Digitized by v^ooQle 













Snorri Þorsteinsson 
yfirkennari. 


Var einnig rætt um þessi mál 
við menntamálaráðherra og 
gerð könnun á stöðu verslun- 
arfræðslu í atvinnulífmu. í 
Ársskýrslu Sambandsins fyrir 
árið 1965 gerir sr. Guðmund- 
ur Sveinsson stutta grein fyrir 
þessari könnun er sýndi að 
aðeins örfáir meðal verslunar- 
manna höfðu hlotið sérhæfða 
skólagöngu. 

Á árinu 1965 hófust við- 
ræður við Verslunarháskólann 
í Kaupmannahöfn um tæki- 
færi brautskráðra Samvinnu- 
skólamanna til framhalds- 
náms þar. Leitað var meðal annars til forystumanna danska sam- 
vinnusambandsins um milligöngu í þessu efni. 

Á kaupfélagsstjórafundi haustið 1965 var fjallað ýtarlega um 
skólastarf og starfsmannaþjálfun samvinnumanna. I álitsgerð fimd- 
arins var meðal annars getið um þrenns konar námsbrautir og und- 
irbúningsmenntun. 

5. nóvember 1965 var tíu ára afmælis Skólafélagsins minnst og 
komu fyrri formenn í heimsókn að því tilefni. Færðu þeir Skólafé- 
laginu vandaðan fundarhamar að gjöf, en Friðrik M. Friðleifsson 
myndskeri hafði gert hamarinn. 

Sumarið 1966 fékkst vilyrði Verslunarháskólans í Kaupmanna- 
höfn fyrir inngöngu tveggja brautskráðra Samvinnuskólanemenda 
ár hvert. 



49. skólaár 1966-1967 

74 nemendur voru í skólanum, 35 í 1. bekk og 39 í 2. bekk. Ekki 
voru haldin inntökupróf þessu sinni enda biðu margir frá inntöku- 
prófi fyrra árs og aðrir voru teknir inn samkvæmt árangri þeirra á 
landsprófi og gagnfræðaprófi. Gerðar voru kröfur um a.m.k. tiltek- 
inn lágmarksárangur á þeim prófum. Piltar voru 39 og stúlkur 35. 
21 nemandi var úr Reykjavík. 38 luku Samvinnuskólaprófi. 

Nýir í hópi kennara voru starfsnámsmennirnir Björn Ágústsson, 
Hreiðar Karlsson og Viðar Þorsteinsson. 


200 


Digitized by v^ooQle 



Nemendasambandið ákvað á aðalfundi sínum 23. september 
1966 að stofna fulltrúaráð með fulltrúum einstakra útskriftarár- 
ganga. 

í Ársskýrslu Sambandsins fyrir árið 1966 er enn gerð grein fyrir 
viðræðum og athugunum á stöðu og ff amtíð verslunarmenntunar- 
innar. Samband verslunarskólakennara var stofhað 8. október 1966 
og átti það rætur í undirbúningsstarfi því sem sr. Guðmundur 
Sveinsson hafði einkum beitt sér fyrir. Var ákveðið að halda árlega 
sameiginlega kennarafundi Samvinnuskólans og Verslunarskólans, 
annað árið á Bifröst en hitt árið í Reykjavík, og hélst sá siður allt 
uns Samvinnuháskólinn tók til starfa. 

Snemma árs 1967 var tilhögun framhaldsnáms á vegum sam- 
vinnuhreyfingarinnar, svonefnds starfsnáms, tekin til nýrrar endur- 
skoðunar. 

Við skólaslit gáfii eldri nemendur meðal annars safnrit um þjóð- 
félagsfræði. Tíu ára nemendur gáfu mynd Svavars Guðnasonar, 
„Blys u . Geta má þess að Svavar var Samvinnuskólamaður sjálfur. 

Miklar umræður urðu um framtíð skólans vegna rekstrarerfið- 
leika Sambandsins. 


50. skólaár 1967-1968 

Þessu sinni var ekki efnt til inntökuprófs enda biðu nógu margir 
umsækjendur frá fyrra ári en miðað var einkum við árangur á 
landsprófi eða gagnfræðaprófi umfram tiltekið lágmark sem fyrr. 
Hlutu þeir nú inngöngu í skólann eftir árs bið. Nemendur voru 74 
alls, 38 í 1. bekk og 36 í 2. bekk. Tveir luku ekki námi. 25 voru úr 
Reykjavík. Piltar voru 45 og stúlkur 29. 34 luku Samvinnuskóla- 
prófi. 

Meðal stundakennara voru þessir nýliðar: Alan E. Boucher sem 
leiðbeindi um enskan framburð, en í starfsnámi, meðal annars sem 
aðstoðarkennarar, voru Eiríkur H. Hjartarson og Sigurður Jónsson. 

Sem fyrr var félagslíf blómlegt og margir fyrirlesarar sóttu skól- 
ann heim. Skólafélagið hafði sem jafnan forgöngu um félagslíf 
nemenda og starfaði í býsna mörgum áhugamannafélögum og 
klúbbum. Meðal þeirra voru málfundafélög og bókmennta- og 
menningarfélög sem um langt árabil settu mjög svip sinn á skóla- 
lífið, „Kvasir a , „Kvarnir a og fleiri. 

í tilefhi fimmtíu ára afmælis Samvinnuskólans veitti Nemenda- 
samband Samvinnuskólans nú ný verðlaun við skólaslit, „Félags- 


201 


Digitized by CjOOQle 



styttuna“, sem síðan var veitt árlega um langt árabil þeim nemanda 
sem skarað hafði fram úr í félagslífi. 

Nokkrar breytingar voru gerðar á kennsluháttum, námsgreinum 
og kröfum til þess að tryggja tækifæri brautskráðra nemenda til 
inngöngu í framhaldsnám við Verslunarháskólann í Kaupmanna- 
höfn. Kennslumagn í skólanum var aukið á þessu skólaári og 
kennsla aukin sérstaklega í stærðfræði og tengdust þessar breyting- 
ar aukinni samræmingu við almenna verslunarfræðslu á fram- 
haldsskólastigi bæði í Danmörk og jafnframt hugmyndum manna 
um slíka námsbraut hérlendis. 

Séra Guðmundur Sveinsson gerir grein fyrir þessum breytingum 
og samningum við danskar menntastofnanir í viðtali við tímaritið 
Hlyn. 87 Eins og önnur ár á löngu tímabili gerir hann einnig rækilega 
grein fyrir framvindu skólans og málefna hans, fræðslustefnu og 
samskiptum við aðrar menntastofnanir, í yfirlitsgreinum í Árs- 
skýrslu Sambandsins fyrir þetta ár. 

Enn voru umræður um framtíð og tilveru Samvinnuskólans, og 
komu m.a. fram hugmyndir um að leggja skólann niður vegna fjár- 
hagserfiðleika eða að flytja hann annaðhvort aftur til Reykjavíkur 
eða til Akureyrar. Að lokum varð niðurstaðan að efnt var til sam- 
starfs um rekstur fasteigna á Bifröst. Olíustöðin í Hvalfirði (í eigu 
Olíufélagsins hf.) og Samvinnutryggingar verða með jöfnúm hlut- 
um meðeigendur að Bifrastareignum með Sambandinu. 


51. skólaár 1968-1969 

Við val um umsækjendur um skólavist var farið eftir einkunnum á 
landsprófi eða gagnffæðaprófi. 287 umsóknir bárust. Við inntöku 
var þeirri reglu fylgt sem löngum að 25 voru teknir inn samkvæmt 
fyrra námsárangri einum saman en 14 höfðu einnig meðmæli frá 
samvinnufélögum vegna starfsreynslu. I skólanum voru 76 nem- 
endur í byrjun, 39 í 1. bekk og 37 í 2. bekk. 37 luku Samvinnuskóla- 
prófi. 

Á þessu skólaári var skólatími lengdur um tíu daga. Hófst skóli 
25. september og lauk 4. maí. Þessu sinni var því ekki fylgt þeirri 
hefð að slíta skóla 1. maí. 

í skólasetningarræðu sinni vék séra Guðmundur Sveinsson sér- 
staklega að framtíðarþróun verslunarfræðslunnar í landinu og 


87 Hlynur 15. árg. 2. tbl. 1967. 


202 


Digitized by v^ooQle 




203 


Digitized by v^ooQle 



















204 


Digitized by v^ooQle 





205 


Digitized by v^ooQle 









þætti Samvinnuskólans á því sviði. í tilefni 50 ára afmælis skólans 
var fyrirhugað að efna til ráðstefhu um þessi mál en henni var 
frestað til næsta árs. Sérstakt afmælisblað Vefarans , blaðs nemenda, 
var gefið út með miklum upplýsingum um sögu skólans. Um þess- 
ar mundir er farið að tala um myndverk Ásmundar Sveinssonar, 
„Lífsorku“ sem stendur við skólahúsin á Bifröst framan við aðaldyr 
og setustofu, sem tákn skólans og skólastarfsins. 

Nú urðu þær breytingar á námsgreinum að Framleiðslufræði var 
kennd en verslunarstörf voru ekki sérstök námsgrein lengur. Vélrit- 
un og skrifstofustörf voru kennd saman. Leitast var við að aðgreina 
bóklega fræðslu og verklega, meðal annars með því að hafa kennslu 
í sérstökum hagnýtum verslunarfræðum á miðju skólaári, en 
kennslu í bóklegum greinum á undan og á eftir. 

Nýir í hópi kennara voru Hrafn Magnússon sem kenndi bók- 
færslu, vélritun, verslunarreikning, framleiðslufræði og skrifstofu- 
störf, og starfsnámsmennirnir Jón G. Magnússon og Þórir Páll 
Guðjónsson. 

í framhaldi umræðna um fjárhagserfiðleika og framtíð skólaset- 
ursins á Bifröst var stofnuð sérstök stjórnarnefnd Bifrastareigna. í 
nefndinni sátu forstjóri Olíufélagsins, forstjóri Samvinnutrygginga 
og fulltrúi forstjóra Sambandsins. Hófust formleg störf stjórnar- 
nefndarinnar sumarið 1969. 


52. skólaár 1969-1970 

Sem á næstliðnu ári var inntaka með þeim hætti að umsækjendur 
biðu eitt ár, en valið hafði verið eftir árangri á landsprófi eða gagn- 
fræðaprófi. Rúmlega 287 höfðu sótt um skólavist árið áður og var 
nú öðrum hluta þess sama hóps gefinn kostur á skólavist. Nemend- 
ur voru alls 79, 41 í 1. bekk og 38 í 2. bekk. Piltar voru 49 en stúlk- 
ur 30. Or Reykjavík voru 18 nemendur. 38 útskrifuðust með Sam- 
vinnuskólaprófi. I þeim hópi voru 13 stúlkur og meðalaldur braut- 
skráðra nemenda rúmlega 19 ár. 

Nýir meðal kennara voru Sigurður Hreiðar Hreiðarsson sem 
annaðist félagslíf nemenda og kenndi Sölufræði og stjórnun og 
Þorsteinn M. Árnason sem var í starfsnámi á vegum Sambandsins. 

Ný námsgrein var Sölufræði og stjórnun. 

í ársbyrjun 1970 sat skólastjóri fundi Nordisk Komité for Hand- 
elsundervisning í Danmörk. 

Dagana 20.-21. september var að frumkvæði Samvinnuskólans 


206 


Digitized by v^ooQle 




Verðlaunagripur: 

Félagsmálastyttan. 


207 


Digitized by v^ooQle 



haldin í Reykjavík ráðstefna ásamt Verzlunarskólanum um stöðu og 
framtíð verslunarmenntunar í landinu. Var síðan skipuð nefind 
þessara aðila til að fjalla um málið og starfaði hún næsta ár. 

Tekist hefur að treysta tengsl við Verslunarháskólann í Kaup- 
mannahöfn og geta nemendur Samvinnuskólans nokkrir í senn á 
hverju ári leitað til þess skóla um framhaldsnám. Þessu sinni var 
þeim tveimur nemendum sem bestum árangri náðu á Samvinnu- 
skólaprófi 1970 tryggð innganga í Verslunarháskólann í Kaup- 
mannahöfn og hafði Sambandið lagt fram nokkurn fjárstyrk til 
þeirra. 


53. skólaár 1970-1971 

Sami háttur sem á næstliðnum árum var hafður á inntöku nýrra 
nemenda. Hafði verið valið úr umsóknum á næstliðnu ári, 220 að 
tölu, og biðu umsækjendur heilt ár. Nemendur voru alls 81 í byrj- 
un, 41 í 1. bekk og 40 í 2. bekk, en síðar fækkaði í 1. bekk um tvo 
nemendur vegna veikinda. 32 stúlkur voru í skólanum og 49 piltar. 
Úr Reykjavík voru 13. 40 luku Samvinnuskólaprófi. 

Nýir kennarar voru Björn Gunnarsson sem kenndi tölvuffæði á 
námskeiði, Ib Hansen sem kenndi búðarstörf og verslunarstjórn á 
námskeiði, Jakob Björnsson sem var í starfsnámi og John Sewell 
sem kenndi enskan framburð. 

Nýjar námsgreinar voru tölvufræði og einnig búðarstörf og 
verslunarstjórn. Voru báðar greinarnar kenndar með námskeiðs- 
sniði. í starfsskýrslu þessa árs er einnig sérstök greinargerð fyrir 
framhaldsnámi því á vegum Sambandsins sem um árabil var veitt 
einum eða tveimur brautskráðum nemendum og oftast kallað 
starfsnámið. 

Á þessu starfsári starfaði sérstakt Heimilisráð, með fulltrúum 
kennara og nemenda auk skólastjóra og yfirkennara, til samráða 
um málefni heimavistar og skólaheimilis. 

í starfsskýrslunni er einnig yfirlit um sérstaka sjóði skólans. 

Leitað var til menntamálaráðherra um stefnumörkun fyrir versl- 
unarmenntun í landinu, í ffamhaldi nefndarstarfa í samráði við 
Verzlunarskólann. Ráðherra skipaði nefnd um málið 29. apríl 1971. 

Á þessu ári og næstu árum er mikið ritað í rit Nemendasam- 
bandsins, Hermes , um möguleika Samvinnuskólamanna á fram- 
haldsnámi og brautum til háskólanáms. 3. október 1970 var rætt 
um málið á aðalfundi Nemendasambandsins og ályktað um fram- 


208 


Digitized by v^ooQle 




209 


Digitized by v^ooQle 




















tíð verslunarfræðslu í landinu og um möguleika Samvinnuskóla- 
manna til háskólanáms. 

Árið 1970 var efnt til samstarfs við Alþýðusamband Islands um 
starfsfræðslunámskeið. 


54. skólaár 1971-1972 

Þessu sinni var valið í júlí úr 270 umsóknum um skólavist. Nem- 
endur voru alls 79, 40 í 1. bekk og 39 í 2. bekk. Stúlkur voru 25 og 
piltar 54. 14 voru úr Reykjavík. 39 luku Samvinnuskólaprófi. 

Nýir kennarar voru Guðjón Pálsson sem kenndi söng og Vignir 
Sveinsson í starfsnámi. Aukin var kennsla í tölvufræði og annaðist 
Björn Gunnarsson hana sem fýrr. 

Séra Guðmundur Sveinsson skólastjóri gerir tillögur um hugsan- 
lega breytingu skólastarfs og inntökuskilyrða þannig að skólinn 
verði ekki lengur „blindgata í skólakerfinu u en leiðir opnist til 
frekara náms og háskólamenntunar frá Samvinnuskólanum. 

Nefnd sem menntamálaráðherra hafði skipað hóf störf að und- 
irbúningi löggjafar um viðskiptamenntun. Starfaði undirnefnd 
meðal annars að gagnasöfnun og tóku skólastjóri og kennarar Sam- 
vinnuskólans mikinn þátt í verkinu. Hrafn Magnússon kennari 
vann að því af hálfu Samvinnuskólans árið 1971. 

Fundur Nordisk Komité for Handelsundervisning var haldinn í 
Reykjavík í október 1971. 

Fundur skólastjóra evrópskra Samvinnuskóla var sóttur í Ham- 
borg í ágúst 1971. 

Á þessu skólaári voru sex brautskráðir Samvinnuskólanemendur 
við nám í Verslunarháskólanum í Kaupmannahöfn og einn þeirra á 
lokastigi cand.merc.-náms. Einn brautskráður nemandi hélt til 
náms á háskólastigi við breska Samvinnuskólann í Stanford Hall og 
stundaði jafnframt nám á vegum háskólans í Nottingham á 
Englandi. Allir þessir nemendur höfðu hlotið beina inngöngu frá 
Samvinnuskólaprófi. 

í maí 1972 er efnt til umræðufundar á vegum Nemendasam- 
bandsins um stöðu og ffamtíð skólans, og er meðal annars ýtarleg 
grein gerð fýrir þeim umræðum í tímariti Nemendasambandsins, 
Hermesi. 88 


88 Hermes 13. árg., 2. tbl. 


Digitized by CjOOQle 



Tengsl tókust við Agder-distrikthojskole á Ögðum í Noregi um 
tækifæri fyrir brautskráða Samvinnuskólanemendur til háskóla- 
náms þar. Skólastjóri kynnti sér einnig ný viðhorf í verslunar- 
fræðslu og framhaldsnámsbrautum í Danmörku og Svíþjóð. 

Að loknu skólaárinu hefjast framkvæmdir í landi Hreðavatns, í 
næsta nágrenni skólans, við byggingu orlofshúsa fyrir samvinnu- 
starfsmenn. Hafði verið gert heildarskipulag um sumarhúsasvæði 
nálægt skólasetrinu og er ýtarleg grein gerð fyrir því í tímaritinu 
Hlyni þetta ár. 89 

Sumarið 1972 kom út sérstakt hefti á vegum skólans, „Sam- 
vinnuskólinn Bifföst. Reglur og kennslufræði u , og er þar lýst skóla- 
og heimavistarreglum og starfsháttum í sérstökum köflum, og 
námsgreinum og námskröfiim í kennslufræðikafla. Sérkafli er og 
um tómstunda- og félagslíf. 


55. skólaár 1972-1973 

Auk þess að fylgja við val milli umsækjenda einkunnum á lands- 
prófi og gagnfiræðaprófi var nú einnig varðandi nokkrar umsóknir 
farið eftir einkunnum úr framhaldsdeildum gagnfræðaskóla. Enn 
fremur getur forstjóri Sambandsins hlutast til um inntöku 10 ný- 
nema á ári. Inntökur fyrir þetta ár höfðu verið afgreiddar ári fyrr. 
Nemendur voru fleiri en nokkru sinni áður, alls 85 í upphafi skóla- 
ársins, 46 í 1. bekk og 39 í 2. bekk. Piltar voru 56 og stúlkur 29. Úr 
Reykjavík voru 18 nemendur. 39 luku Samvinnuskólaprófi. 

Nýir meðal kennara voru Guðbjartur Össurarson í starfsnámi, 
Helgi Sæmundsson sem fjallaði um nútímabókmenntir og Guðjón 
Pálsson sem þjálfaði söng. 

Meðal nýjunga í kennslu voru námskeið í tölvufræðum og áætl- 
anagerð sem felld voru inn í námsbraut skólans. Hópakennsla var 
veitt í nokkrum greinum við hlið hefðbundinna kennsluhátta. 

Framhaldsdeild í Reykjavík var stofnuð í lok skólaársins. Var 
hlutverk hennar að veita nemendum tækifæri til þess að halda 
framhaldsskólanámi áfram til stúdentsprófs af viðskiptasviði. 

Árið 1972 hóf Námsráð störf á Bifröst en það var samráðsvett- 
vangur stjórnenda, kennara, starfsmanna og nemenda. Þetta ráð 
starfaði ekki lengi, en í ýtarlegri greinargerð sem skólastjóri lagði 


89 Hlynur 20. árg. 11. tbl. 


211 


Digitized by v^ooQle 




212 


Digitized by v^ooQle 







213 


Digitized by v^ooQle 



fram og birt er í starfsskýrslu þessa skólaárs birtast hugmyndir hans 
um aukna aðild nemenda að stjórnun skólans, svo nefnt „nem- 
endalýðræði“. 

í menningartímariti Nemendasambandsins, Hermesi , eru birtar 
upplýsingar um nemendur á Bifröst til þessa: 330 karlar og 181 
kona. Um 26% úr Reykjavík og um 21,5% úr sveitum. Þá kemur 
fram að í starfsnámi frá upphafi þess 1961 hafa nemendur verið 24 
alls. 90 

Snemma á árinu 1973 varð sú breyting á skipulagi fræðslumála 
að framkvæmdastjóri Skipulagsdeildar Sambandsins, Sigurður 
Markússon, varð jafnframt framkvæmdastjóri fræðslumála. 

Kennarar sóttu í júlí 1973 norrænt verslunarkennaramót í Hels- 
ingfors í Finnlandi. Meðal annars flutti sr. Guðmundur Sveinsson 
þar erindi um „kennarann og nemendalýðræðið“. 


56. skólaár 1973-1974 

í júlí 1973 var ákveðið í stjórn Sambandsins að hefja starfsemi 
Framhaldsdeildar þá þegar um haustið. 

Þessu sinni starfaði Samvinnuskólinn í þremur bekkjum, 1. og 2. 
bekk á Bifföst og 3. bekk Framhaldsdeildar sem tók til starfa í 
Reykjavík í húsnæði Sambandsins að Suðurlandsbraut 32 á efstu 
hæð. í skólanum voru alls 95 nemendur, í 1. bekk 39, í 2. bekk 46 
og í 3. bekk 10 auk tveggja í óreglulegu námi. Piltar voru 62 og 
stúlkur 33. Úr Reykjavík voru 19 nemendur. 46 luku Samvinnu- 
skólaprófi. Sjö luku lokaprófum 3. bekkjar. 

Nýir meðal kennara á Bifröst voru Guðjón Kristinsson sem 
kenndi ensku og dönsku í byrjun skólaársins, Þórir Páll Guðjóns- 
son sem kenndi bókfærslu og vélritun, verslunarreikning og fram- 
leiðslufræði, Brynjólfur Gíslason sem kenndi að hluta íslensku, 
ensku og samvinnusögu, Ernir Snorrason sem leiðbeindi um kerf- 
isfræði, Gísli Guðmundsson sem leiðbeindi um vöruþekkingu og 
framleiðslufræði, Guðný Þorsteinsdóttir í starfsnámi, Julian D'Arcy 
sem leiðbeindi um enskan framburð, Jíirgen von Heymann sem 
kenndi þýsku og Oddný Þorkelsdóttir sem þjálfaði söng. 

Kennarar Framhaldsdeildar voru Birgir Harðarson sem kenndi 
markaðs- og sölufræði, Bjarni Gíslason sem kenndi ensku og þýsku, 


90 Hermes 1972. 13. árg. 2. tbl. 


214 


Digitized by v^ooQle 




215 


Digitized by v^ooQle 






Framhaldsdeildir 1953-1954. 



216 


Digitized by v^ooQle 


Elísabet Finsen sem kenndi dönsku, Eysteinn Sigurðsson sem 
kenndi íslensku, Georg Ólafsson sem kenndi rekstrarhagfræði, Gylfi 
Sigurjónsson sem kenndi ensk verslunarbréf, Hrafn Magnússon 
sem kenndi reikningshald, Margeir Daníelsson sem kenndi áætl- 
anagerð, Ómar Kristinsson sem kenndi kerfisfræði, Óskar J. Ósk- 
arsson sem kenndi markaðs- og sölufræði að hluta og Stefán Reyn- 
ir Kristinsson sem kenndi stærðfræði. 

Nýjar námsgreinar á Bifröst voru reikningshald, markaðs- og 
sölufræði. 

1 Framhaldsdeild voru kenndar íslenska, danska, enska, þýska, 
reikningshald, hagfræði, stærðfræði, markaðs- og sölufræði, hag- 
saga, kerfisffæði og áætlanagerð. 

Menningar- og félagstímarit Nemendasambandsins, Hermes , lýk- 
ur reglulegri útgáfu, en Nemendasambandið gerðist aðili að tíma- 
ritinu Hlyni ásamt Landssambandi ísl. samvinnustarfsmanna. 

í undirbúningi er frumvarp til laga um viðskiptamenntun á 
framhaldsskólastigi sem séra Guðmundur Sveinsson skólastjóri og 
Sigurður Markússon framkvæmdastjóri Fræðsludeildar hafa átt 
mikinn hlut að. Er ráð fyrir því gert að fjárhagslegur stuðningur 
ríkisvaldsins aukist mjög og að viðurkenndar verði framhalds- 
námsbrautir á viðskiptasviði er meðal annars geti leitt til stúdents- 
prófs og háskólanáms. 

Séra Guðmundur Sveinsson lætur af skólastjórastarfi í lok skóla- 
ársins, en við upphaf þess hafði hann tekið að sér starf skólameist- 
ara nýs Fjölbrautaskóla í Breiðholti í Reykjavík. Voru honum og 
eiginkonu hans, firú Guðlaugu Einarsdóttur sem verið hafði hús- 
móðir skólaheimilisins, færðar þakkir við skólaslit. Haukur Ingi- 
bergsson cand.mag. var ráðinn skólastjóri og tekur til starfa í lok 
skólaársins. 

Bifröst-Fræðsludeild er lögð niður 1973, en síðan tilheyrir Sam- 
vinnuskólinn nýrri Skipulags- og fræðsludeild Sambandsins. Á að- 
alfundi Sambandsins 1974 var sérstaklega fjallað um fræðslu- og fé- 
lagsmál, þar á meðal um málefni Samvinnuskólans. 

1. og 2. september er Landssamband íslenskra samvinnustarfs- 
manna stofnað á Bifröst. Fyrsti formaður þess er kjörinn Reynir 
Ingibjartsson. 


217 


Digitized by CjOOQle 




Ú r skólalífinu 
á Bifröst. 


Samstarfsfundur með 
Viðskipta- og 
hagfrœðideild 
Háskóla íslands. 


218 


Digitized by v^ooQle 



Úr skólalífinu. 


AUndirritun sam- 
starfssamnings. 




■'rl I 



Vsa-fj 


' m 1 y " w 



219 


Digitized by v^ooQle 



220 


Digitized by v^ooQle 





221 


Digitized by v^ooQle 




57. skólaár 1974-1975 
Nú var Samvinnuskólinn orðinn 
fjögurra vetra framhaldsskóli. Tvö 
fyrstu námsárin fóru fram á Bifröst 
og lauk með Samvinnuskólaprófi, en 
tvö hin síðari að Suðurlandsbraut 32 
í Reykjavík og lauk með stúdents- 
prófi sem lokið var í samstarfi við 
Menntaskólann við Hamrahlíð 
fyrstu árin. Vorið 1975 brautskráð- 
ust fyrstu stúdentarnir frá Sam- 
vinnuskólanum. 

98 nemendur hófu nám við skól- 
ann. 42 voru í 1. bekk og 36 í 2. bekk. í 3. bekk voru 13 og sex í 4. 
bekk. Auk þess var einn í starfsnámi. 36 luku Samvinnuskólaprófi, 
þar af 12 stúlkur, en meðalaldur brautskráðra var rúmlega 21 ár. 
Sex luku stúdentsprófi. 

Nú var það orðin regla sem fylgt var um árabil að regluleg skóla- 
störf hófust á Bifröst í síðustu viku september og lauk skóla þar 
með skólaslitum 1. maí ár hvert. Framhaldsdeild hófst nokkru fyrr 
og lauk um miðjan maímánuð. Starfsfræðslu- og félagsmálanám- 
skeið stóðu aðallega í maímánuði og fram eftir september ár hvert 
en reyndar dreifðust þau eftir atvikum. 

Breytingar á námsgreinum voru að nú voru kenndar almenn 
saga og vörufræði á Bifröst, en nýjar greinar í Framhaldsdeild voru 
líffræði, jarðfræði, efnafræði og spænska sem valgrein. 

Mjög miklar breytingar urðu á kennaraliði. Nýr skólastjóri, 
Haukur Ingibergsson, kenndi sögu og samvinnusögu, en nýliðar á 
Bifröst auk hans voru Guðbrandur Gíslason sem kenndi ensku og 
þýsku, Guðmundur Arnaldsson félagsmálakennari og Jóhanna 
Margrét Guðjónsdóttir sem kenndi íslensku og stærðfræði. Nýliðar 
við Framhaldsdeild voru nýr yfirkennari, Svavar Lárusson, sem 
kenndi ensku, þýsku og spænsku, Björn Ellertsson sem kenndi 
stærðfræði, Einar Torfason sem kenndi landafræði og efnafræði, 
Gunnar Ólafsson kerfisfræði, Halldór Halldórsson stærðfræði, Jó- 
hannes Siggeirsson hagfræði, Kristján Eiríksson íslensku, Ólafur 
Halldórsson líffræði, Pétur Ragnarsson kerfisfræði og Sigurður Gils 
Björgvinsson sölu- og markaðsfræði. 

Frá störfum höfðu horfið fyrir upphaf skólaársins séra Guð- 
mundur Sveinsson skólastjóri og frú Guðlaug Einarsdóttir skóla- 

222 



Digitized by v^ooQle 



húsmóðir, Snorri Þorsteinsson yfir- 
kennari og Sigurður Hreiðar Hreið- 
arsson félagsmálakennari. 

Breytingar voru gerðar á mat- 
stofu- og heimavistarreglum á Bif- 
röst. Var nú lögð áhersla á að dagleg- 
ur bragur yrði frjálslegri og óform- 
legri en verið hafði um langt skeið. 

Fallið var frá formlegum reglum um 
borðhald í matstofu. Að sama mark- 
miði stefndi afnám eldri reglna um 
klæðaburð nemenda. Með þessum 
breytingum urðu áberandi umskipti 
í daglegu starfi og ásýnd þess á 
skólasetrinu. 

Allmörg sérstök námskeið voru boðin nemendum og allmargir 
fyrirlesarar sóttu skólann heim, bæði á Bifröst og í Reykjavík. Skoð- 
unarferðir nemenda í fyrirtæki voru farnar. 

Skipuð var nefnd í samráði við Menntamálaráðuneytið til að 
kanna námsefhi og kröfur við Samvinnuskólann og komst hún að 
því að það fullnægði öllum almennum kröfum til stúdentsprófs. 
Náminu í 1. og 2. bekk á Bifröst var skipt í þriggja vikna annir með 
sérstökum annarprófum. Nemendum var skipt í ársbekkjardeildir. 
Auk þess voru á Bifföst haldin miðsvetrar- og vorpróf, en Sam- 
vinnuskólaprófið var meðaltal beggja vetra. Sömuleiðis var stúd- 
entsprófið meðaltal beggja vetra í Framhaldsdeild. 

í skólaskýrslu er sérstök grein gerð fyrir verðlaunum fyrir náms- 
árangur og félagsstörf og um sjóði skólans. 

Sambandið hafði ákveðið að hætta rekstri sumarhótels á Bifröst 
sem Skipadeild hafði annast um árabil og sumarið 1975 hófst þar 
rekstur sumarheimilis fyrir samvinnumenn og stýrði Guðmundur 
Arnaldsson kennari á Bifröst þeirri starfsemi. 


Svavar Lárusson 
yfirkennari. 


58. skólaár 1975-1976 

Umsóknir um skólavist reyndust 220. 101 nemandi hóf nám. 37 
voru í 1. bekk, 42 í 2. bekk, 15 í 3. bekk og sjö í 4. bekk. Úr Reykja- 
vík voru 11 nemendur. 42 luku Samvinnuskólaprófi og sjö luku 
stúdentsprófi. 

Nýir í hópi kennara Framhaldsdeildar voru Guðmundur Ágústs- 


223 


Digitized by v^ooQle 



224 


Digitized by v^ooQle 





225 


Digitized by v^ooQle 
















Framhaldsdeild 1975. 


son sem kenndi stærðfræði, Halldór Valgeirsson sem kenndi bók- 
færslu, Pétur Ragnarsson sem kenndi kerfisfræði og Valdimar Her- 
geirsson sem kenndi bókfærslu. 

Haustið 1975 voru miklar breytingar gerðar á heimavistarreglum 
og fólust þær einkum í því að vistir voru nú „opnaðar u en ekki skipt 
algerlega milli pilta og stúlkna og læst á milli svo sem áður hafði 
verið. Um leið var losað um ýmisleg formleg fyrri fyrirmæli um 
heimilishætti á skólasetrinu. 

Ný námsgrein í Framhaldsdeild var bókfærsla. 

6.-7. mars 1976 heldur Nemendasamband Samvinnuskólans 
ráðstefnu í Reykjavík um stöðu og framtíð skólans og NSS. Á ráð- 
stefnunni sátu fulltrúar eldri og yngri nemenda, kennarar og fýrr- 
verandi og þáverandi skólastjóri Samvinnuskólans og fleiri. í álykt- 
un ráðstefnunnar er meðal annars ítrekað að Samvinnuskólinn eigi 
ekki aðeins að vera „verslunarskóli heldur og félagsmálaskóli u . Þá er 
samþykkt að inntökuskilyrði skólans skuli auka talsvert og hann 
skuli starfa á tveimur síðari árum framhaldsskólastigsins og Sam- 
vinnuskólapróf „opni leið til háskólanáms u . Ráðstefnan komst 


226 


Digitized by v^ooQle 


þannig í reynd að þeirri niðurstöðu 
að ekki hefði átt að stofna sérstaka 
Framhaldsdeild til að útskrifa stúd- 
enta frá Samvinnuskólanum, heldur 
hefði átt að breyta skólastigi skólans 
sjálfs á Bifröst. Þessi stefnumið ráð- 
stefnunnar komust í framkvæmd 
áratug síðar. 

Skólastjóri og fulltrúi hans fóru til 
Finnlands til að kynna sér starfs- 
mannafræðslu finnskra samvinnu- 
manna. 



Þórir Páll Guðjónsson 
fulltrúi skólastjóra og 
deildarstjóri starfs- 
frœðslu. 


59. skólaár 1976-1977 

Sem fyrr voru umsækjendur miklu fleiri en unnt var að taka inn í 
skólann. Umsækjendur voru valdir með hliðsjón af árangri á 
grunnskólaprófi, landsprófi eða gagnfræðaprófi. 117 nemendur 
hófu nám við skólann. í 1. bekk voru 44, 37 í 2. bekk, 22 í 3. bekk 91 
og 14 í 4. bekk. Úr Reykjavík voru 13. 37 luku Samvinnuskólaprófi 
og 14 luku stúdentsprófi. 

Vorið 1977 brautskráði Framhaldsdeild Samvinnuskólans í 
Reykjavík stúdenta fyrsta sinni alveg á eigin spýtur samkvæmt nýj- 
um lögum er veittu skólanum heimild til þess, en áður hafði verið 
samstarf um brautskráningu stúdenta við Menntaskólann við 
Hamrahlíð. 

Ný í hópi kennara á Bifröst var Þorbjörg Friðriksdóttir sem 
kenndi ensku og þýsku. í Framhaldsdeild voru nýir kennarar Ágúst 
Þorgeirsson sem kenndi kerfisfræði, Ragnar Birgisson sem kenndi 
áætlanagerð, Sverrir Ingólfsson bókfærslu og Vilhjálmur Siggeirs- 
son hagfræði. 

I námsgreinum urðu þær breytingar að hagfræði í 1 . og 2. bekk 
var skipt í tvær greinar, rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði. í 2. bekk 
bættust við stjórnun og tölvufræði, en þýska var lögð niður í 
2. bekk. í Framhaldsdeild var vægi valgreina nokkuð aukið. Breyt- 
ing varð á stöðu félagsmálafræði við viðurkenningu Æskulýðsráðs 
ríkisins á þeirri félagsmálaþjálfun er nemendur hljóta í skólanum, 


91 í Ársskýrslu Sambandsins fyrir árið 1977 segir að vísu að nemendur í 3. bekk hafi ver- 
ið 23 og nemendur alls 1 18. 


227 


Digitized by v^ooQle 


en um það var samið að hún jafngilti þjálfun og menntun félags- 
málaleiðtoga og leiðbeinenda. Var síðan afhent viðurkenningarskjal 
Æskulýðsráðs með prófskírteini Samvinnuskólans ár hvert. 

Mikil endurnýjun kennslubúnaðar átti sér stað og skólinn eign- 
aðist fýrstu tölvuna. Nemendum var gefinn kostur á sérstöku versl- 
unarnámskeiði í samstarfi við Kaupfélag Borgfirðinga. 

Hinn 1. janúar 1977 taka gildi Lög um viðskiptamenntun á 
framhaldsskólastigi með m.a. mikilvægum ákvæðum um fjár- 
mögnun starfseminnar. Með lögunum fær skólinn stóraukinn 
stuðning ríkissjóðs eða allan samþykktan kostnað vegna kennslu og 
80% heimavistarkostnaðar. í annan stað fékk skólinn viðurkenn- 
ingu ríkisvaldsins til þess að brautskrá stúdenta. Samkvæmt lögun- 
um er enn fremur skipuð skólanefnd sem falin er yfirumsjón starf- 
seminnar í stað Skipulags- og fræðsludeildar Sambandsins. í skóla- 
nefnd skyldu sitja fjórir fulltrúar sem stjórn Sambandsins skipaði 
og einn fulltrúi Menntamálaráðherra. Fyrsti formaður hennar var 
skipaður Axel Gíslason en hann hvarf úr starfi framkvæmdastjóra 
Skipulags- og fræðsludeildar Sambandsins áður en nefndarstörf 
hófust. Skólanefnd var þannig skipuð við upphaf starfs síns: Kjart- 
an P. Kjartansson framkvæmdastjóri, formaður, Ólafur Sverrisson 
kaupfélagsstjóri, varaformaður, Eysteinn Jónsson fyrrum ráðherra, 
Gunnar Grímsson fyrrum yfirkennari, og fulltrúi ráðherra Gerður 
Steinþórsdóttir cand.mag. 

Unnið var að því að reisa tvo kennarabústaði á Bifröst. Nokkrir 
nemendur fá afnot sumarbústaða samvinnustarfsmanna nálægt 
skólanum sem hjónagarða. 

Við lok skólaársins samþykkir aðalfundur Sambands íslenskra 
samvinnufélaga ályktun um fræðslu- og félagsmál sem m.a. gerir 
ráð fýrir mjög mikilli eflingu starfsfræðslu og félagsmálanámskeiða 
á vegum skólans fyrir samvinnuhreyfmguna. Á grundvelli þessarar 
samþykktar varð mjög veruleg efling í námskeiðastarfsemi skólans 
á næstu árum. 

Ályktun aðalfundar Sambandsins 1977 um þetta hljóðar svo: 
„Komið verði á fót reglubundnu námskeiðshaldi og þjálfun fyrir 
starfsfólk samvinnuhreyfingarinnar og það tengt náminu í Sam- 
vinnuskólanum.“ 92 


92 Sjá: Ársskýrsla. 76. starfsár 1977. 1978. Reykjavík, Samband íslenzkra samvinnufélaga. 
bls.17. 


228 


Digitized by CjOOQle 




Framhaldsdeild 1976. 


Sumarheimili var rekið á Bifröst með sama hætti og liðin ár, en 
þetta sumar var Húsmæðraskólinn að Varmalandi einnig rekinn 
sem gisti- og greiðasölustaður. Samstarf var haft við Samvinnuferð- 
ir um ferðamannafyrirgreiðslu. 

60. skólaár 1977-1978 

Alls hófu 1 19 nemendur nám. I 1. bekk voru 36, í 2. bekk voru 44, 
í 3. bekk 21 og í 4. bekk 18. Umsóknir um skólavist í 1. bekk voru 
alls 207. IJr Reykjavík voru 16 nemendur. 43 luku Samvinnuskóla- 
prófi og 17 stúdentsprófi. 

Við skólann störfuðu sex fastráðnir kennarar auk skólastjóra og 
yfirkennara. Nýir kennarar á Bifröst voru Guðmundur Guðmunds- 
son félagsmálakennari, Sigurður Sigfússon sem kenndi stjórnun, 
sölufræði, verslunarrétt, vélritun og vörufræði og Sveinn Rögn- 
valdsson ensku og dönsku. 

í Framhaldsdeild voru nýir kennarar Aðalsteinn Hermannsson 
sem kenndi kerfisfræði, Árni Indriðason sögu, Helgi Skúli Kjartans- 
son íslensku, Kjartan Jónsson hagfræði, Lárus Guðjónsson jarð- 


Digitized by v^ooQle 



Framhaldsdeild 1977. 


fræði, Sigríður Hjartar efnafræði, Sigurjón Pétursson hagfræði og 
áætlanagerð og Tómas Óli Jónsson áætlanagerð. 

Á Bifröst var hvorum árgangi um sig skipt í tvo bekki og stunda- 
töflu og öðru gerbreytt til samræmis við þetta. 

Þórir Páll Guðjónsson kennari varð fulltrúi skólastjóra á Bifröst 
og deildarstjóri fyrir starfsfræðslu skólans. Jafnframt hlaut Hörður 
Haraldsson stöðu yfirkennara á Bifröst. 

Helstu stofnanir og samtök nemenda á þessu ári og mörg ár bæði 
fyrr og síðar voru: Skólafélagið sem var heildarsamtök alls félagslífs; 
innan Skólafélagsins störfuðu fjöldamargir klúbbar, svo sem 
íþróttaklúbbur, Blaðamannaklúbbur sem annaðist blaðaútgáfu í 
skólanum, Björgunarsveitin Glanni, spilaklúbbur, skákklúbbur; 
Samstarfsnefnd framhaldsskólanna í héraðinu; Kaupfélag Sam- 
vinnuskólans sem stofnað hafði verið í Reykjavík 1942 og fluttist að 
Bifröst með skólanum, en kaupfélagið rak löngum daglega verslun 
í skólanum; Ferðasjóður sem annaðist árlega nemendaferð og stóð 
fyrir margháttaðri tekjuöflun í því skyni, útgáfu og auglýsingasöfn- 
un og sölustarfsemi; Vistarráð var til ráðuneytis um daglegt líf á 
heimavist og tók þátt í af hálfu nemendanna að framfylgja skóla- 
reglum. Umsjónarmaður skólans var sérstakt kjörið embætti nem- 

230 


Digitized by v^ooQle 




231 


Digitized by v^ooQle 



232 


Digitized by v^ooQle 





233 


Digitized by v^ooQle 









234 


Digitized by v^ooQle 









Verðlaunagripur. 


enda en hann starfaði með skólayfirvöldum að daglegri stjórnun; 
tæknimaður aðstoðaði við notkun hljómflutningstækja í sal. Sér- 
stakar nefndir og ráð störfuðu að ýmsum sérstökum verkefnum, 
svo sem undirbúningi Fullveldishátíðar, Afmælishátíðar og 
Söngvakeppni. Stjórn Mötuneytis var til aðstoðar og efirlits með 
rekstri mötuneytis af hálfu nemenda. Auk þessa höfðu löngum 
starfað margvísleg sérsamtök, menningarsamtök og leynifélög 
meðal nemendanna, meðal þeirra „Akademían a , „Kvasir u og fleiri. 

Sjö sumarbústaðir voru til leigu fyrir nemendur. Miklar breyt- 
ingar og umbætur voru gerðar á innréttingum, vinnuaðstöðu 
kennara og nemenda og á heimavistarherbergjum. 

Á aðalfundi Sambands íslenskra samvinnufélaga í júní 1978 var 
samþykkt ályktun um að æskja viðræðna við Háskóla íslands um 
að tekin verði upp kennsla í samvinnufræðum við Háskóla íslands. 


235 


Digitized by v^ooQle 



Framhaldsdeild 1978. 


61. skólaár 1978-1979 

í 1. bekk voru 38, í 2. bekk 34, í 3. bekk 17 og í 4. bekk 15. 34 luku 
Samvinnuskólaprófi og 15 luku stúdentsprófi. 

Nýir kennarar á Bifföst voru séra Brynjólfur Gíslason sem 
kenndi íslensku, Níels Árni Lund félagsmálakennari, Þórir Þorvarð- 
arson sem kenndi stjórnun, verslunarreikning og vörufræði. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Guðbjörg Tómasdóttir sem 
kenndi dönsku sem var valgrein, Hilmar Sigurðsson sem kenndi 
bókfærslu, Jens B. Baldursson sem kenndi sögu og Kristinn Snævar 
Jónsson hagfræði. 

Hinn 31. ágúst 1978, fýrir upphaf skólastarfs á þessu skólaári, var 
gert samkomulag við ríkisvaldið um uppgjör rekstrarkostnaðar 
Samvinnuskólans í samræmi við lög um viðskiptamenntun á fram- 
haldsskólastigi. 

í Framhaldsdeild varð sú breyting að danska bættist við sem val- 
grein. 

í tilefni afmælis skólans gáfu Sambandið og samstarfsfyrirtæki 
þess skólanum sjónvarps- og myndbandaver og var það notað bæði 
í kennslu og í félagslífi. 1979 var lagður sjálfvirkur sími firá Borgar- 
nesi að Bifröst. 

Félagslíf stóð með blóma í skólanum að vanda. Venjubundnar 


236 


Digitized by v^ooQle 



Framhaldsdeild 1979. 


hátíðir fóru fram og sönglagakeppni nemenda eða svonefnd „Bifró- 
visjón a var haldin að vori með mikilli viðhöfn. 

Dagana 22.-23. september 1978 var haldin ráðstefna á Bifröst 
um félags- og fræðslumál samvinnuhreyfingarinnar í tilefni af sex- 
tíu ára afmæli skólans. Meðal ráðstefnuefnis var erindi Hauks Ingi- 
bergssonar skólastjóra um framtíðarskipan fræðslumála samvinnu- 
hreyfingarinnar og erindi Þóris Páls Guðjónssonar deildarstjóra og 
fulltrúa skólastjóra um starfsfræðslunámskeið Samvinnuskólans. 
Út kom um haustið sérstakt afmælishefti Samvinnunnar tileinkað 
Samvinnuskólanum. 

Á starfsárinu hélt skólinn 42 námskeið fyrir samvinnustarfs- 
menn með 970 þátttakendum. Frá árslokum 1977 til loka þessa 
starfsárs voru haldin 77 fjölbreytileg námskeið fyrir starfsmenn og 
félagsmenn samvinnuhreyfingarinnar. Þau voru haldin í öllum 
landshlutum og þátttakendur urðu alls 1.667. 

Skólafélagið gaf út vandað afmælishefti Vefarans. 


62. skólaár 1979-1980 

1 13 nemendur hófu nám. Umsóknir um nám í 1. bekk voru 150. 37 
nemendur voru í 1. bekk, 38 í 2. bekk, 24 í 3. bekk og 14 í 4. bekk. 


237 


Digitized by v^ooQle 



Nemendur úr Reykjavík voru níu. 
Alls luku 38 Samvinnuskólaprófi, 
þar af 19 stúlkur, og meðalaldur 
brautskráðra var rúm 20 ár. 13 luku 
stúdentsprófi. 

í skólaskýrslu þessa starfsárs eru 
þrjú starfssvið skólans skilgreind: 
viðskipta- og félagsmálafræðsla og 
almenn fræðsla á fyrri tveimur árum 
framhaldsskólastigs, framhaldsnám í 
viðskiptagreinum og almennum 
greinum til stúdentsprófs, og reglu- 
bundið námskeiðahald og starfs- 
fræðsla fyrir starfsmenn og félags- 
menn samvinnuhreyfingarinnar. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Ingibjörg Haraldsdóttir 
sem kenndi stærðfræði, Ingibjörg Svala Jónsdóttir sem kenndi líf- 
fræði og Ólafur Ingólfsson sem kenndi jarðfræði. 

Skólalíf var með hefðbundnum hætti og stóð félagslíf með 
blóma. Nemendaferðir voru farnar sem fyrr til kynningar í fyrir- 
tækjum og allmargir fyrirlesarar heimsóttu skólann sem endranær. 
Vorið 1980 var stofnað sérstakt „Skólaráð“ sem í sátu skólastjóri, 
fulltrúi skólastjóra og formaður Skólafélagsins. Þetta ráð hélt tvo 
fundi en virðist síðan hafa lagst niður. 

Samkomulag var gert að frumkvæði skólastjóra um að draga 
nokkuð úr þeim inntökuhefðum eða svokölluðum „tradisjónum w 
sem þróast höfðu á nokkru árabili meðal nemendanna, eins og víð- 
ar í heimavistarskólum. Var annars vegar reynt að ná samkomulagi 
um að fella niður ýmislegt það sem miður þótti fara og hins vegar 
að stytta þann tíma sem þessar hefðir tóku fram eftir hausti ár 
hvert. Helstar þessara „tradisjóna w voru kynningarfundur nýnema 
með sérstæðum fundarsköpum, refsingar fyrir reglubrot í matstofu, 
draugasagan „um Albert w , inntaka í Skólafélagið með hópgöngu og 
böðun, hópganga í Paradísarlaut með ýmsum athöfnum, 93 nokkrar 
aðrar hópgöngur, kappleikir með sérstæðum leikreglum, sérkenni- 
legar veitingar á heimavist, rúmfatastuldur og uppboð, hálf-leyni- 



93 Við hópgöngu þessa tíðkaðist alls kyns afkáraskapur af hálfu eldri nemenda í garð 
þeirra nýkomnu, svo sem ögranir og hótanir, hróp og köll, fyrirskipanir og ávítur. Við 
lindina í Paradísarlaut var lesið eða tónað upp úr ævisögu Hallgríms Kristinssonar. 


238 


Digitized by v^ooQle 


legar og harkalegar vígslur, skipuleg 
fyrirlitning og kali í framgöngu eldri 
nemenda í garð nýnema fram eftir 
hausti. 

Tölvufræðsla var enn í aukningu 
og mótun. Unnið var að endur- 
skipulagningu skólabókasafnsins 
sem hafði um 8.000 bindi að geyma. 

93 starfsfræðslu- og félagsmála- 
námskeið voru haldin á skólaárinu 
og urðu þátttakendur alls 1.496. 

Unnið var að orkunýtingarmálum 
á skólasetrinu, einangrun húsa bætt 
og nokkrar athuganir gerðar varð- 
andi jarðhita. 

Tveir fulltrúar nemenda, Arnaldur Bjarnason og Einar Björns- 
son, unnu greinargerð fyrir skólayfirvöld um hugmyndir um fram- 
tíð skólans, ekki síst varðandi sameiningu alls starfsins á einum 
stað, Bifröst, í stað skiptingar í Bifrastarskóla og Framhaldsdeild 
syðra. 



Valgerður Sverrisdóttir 
formaður skólanefndar. 


63. skólaár 1980-1981 

Nemendur voru 112 alls, 39 í 1. bekk, 37 í 2. bekk, í 3. bekk 12 og 
24 í 4. bekk. Auk þess voru tveir í starfsnámi. 37 luku Samvinnu- 
skólaprófi og 24 luku stúdentsprófi. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Ellen Thorarensen sem 
kenndi sögu, Eva Þorvaldsdóttir sem kenndi líffræði, Magnús 
Ólafsson sem kenndi hagfræði, Sigbjörn Guðjónsson sem kenndi 
stærðfræði og Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir. 94 

89 starfsfræðslu- og félagsmálanámskeið voru haldin á 30 stöð- 
um um land allt fýrir 1.322 þátttakendur. 

Enn var unnið að viðgerðum á húsum á Bifröst og að aukningu 
kennslubúnaðar. 

Haustið 1980 hófst útgáfa „Svs-ffétta u sem var fjölfaldað vikulegt 
fréttablað innan skólans sem nemendur önnuðust í samráði við 
skólayfirvöld. Allt þangað til starfsemi á háskólastigi hófst varð 
þetta vikublað ýtarlegasta heimildin um líf og starf í skólanum. 


94 Kennslugrein hennar er ekki tilgreind í skólaskýrslu. 


239 


Digitized by v^ooQle 



Framhaldsdeild 1980. 

Við lok skólaársins lætur Haukur Ingibergsson af skólastjóra- 
starfi. Jón Sigurðsson var ráðinn skólastjóri og tekur við starfi að 
loknu skólaárinu. 

Nemendagjöld hvers nemanda voru samtals kr. 2.250,00, Mötu- 
neytisgjald kr. 10.200,00 og Framhaldsdeildargjald kr. 460,00. 

Kristján J. Eysteinsson 
formaður skólanefndar. 

64. skólaár 1981-1982 

Alls hófu 98 nemendur nám í skólanum. 38 nemendur 
voru í 1. bekk, 39 í 2. bekk, 12 í 3. bekk og níu í 4. bekk. 
Úr Reykjavík voru þrír nýnemar. 42% nýnema höfðu 
áður stundað nám á framhaldsskólastigi og 12% höfðu 
verulega starfsreynslu að baki. Meðalaldur í 1 . bekk var 
rúm 19 ár og rúm 20 ár í 2. bekk. 

39 luku Samvinnuskólaprófi og 9 luku stúdentsprófi. 
Nýráðinn skólastjóri, Jón Sigurðsson, kenndi sögu og 
félagsfræði. Auk hans voru nýir kennarar þau Isólfur 
Gylfi Pálmason félagsmálakennari og Sigrún Jóhannes- 
dóttir sem kenndi íslensku. 



240 


Digitized by 


Google 



241 


Digitized by v^ooQle 












242 


Digitized by v^ooQle 



Framhaldsdeild 1981. 

I Framhaldsdeild voru nýir kennarar Björn Gunnlaugsson sem 
kenndi líffræði, Jóhann Sigurjónsson sem kenndi rekstrarhagfræði, 

Leifur Harðarson sem kenndi íþróttir og Steinþór Kristjánsson sem 
kenndi tölvufræði. 

56 starfsfræðslu- og félagsmálanámskeið voru haldin á 37 stöð- 
um víðs vegar um land með 1.179 þátttakendum. Meðal námskeiða 
var vikulangt verslunarnámskeið sem tengdist almennum kjara- 
samningum verslunarfólks. í samráði við Vinnumálasamband sam- 
vinnufélaganna var efnt til nokkurra viðamikilla námskeiða á þess- 
um grundvelli. Sumarið 1982 var gefinn út sérstakur íjölfaldaður 
bæklingur með lýsingu allra námskeiða Samvinnuskólans og hon- 
um dreift til aðila innan samvinnuhreyfingarinnar. 

Ýmsar viðhaldsframkvæmdir áttu sér stað og endurnýjun 
kennsluáhalda. Þar á meðal var aflað ritvinnsluforrita, og hófst þeg- 
ar mikil notkun þeirra, meðal annars í blaðaútgáfu nemenda. 

Unnið var að eldvarna- og öryggismálum, og brunaæfmg varð 
árlegur liður í skólastarfinu. Sem fyrr og síðar var haldinn sérstak- 
ur árlegur „þrifadagur“ að vori með þeim hætti að allir starfsmenn 
skólans á Bifröst stóðu sameiginlega að tiltekt og þrifum innan húss 
sem utan og á allri lóð skólans. 

Gerð var að nýju formleg tilraun til að draga nokkuð úr þeim 
inntökuhefðum eða svonefndum „tradisjónum u sem tíðkuðust á 
skólasetrinu við komu nýnema að hausti. 

Efnt var fyrsta sinni til sameiginlegs kennarafundar á Bifröst með 


243 


Digitized by v^ooQle 


öllum kennurum skólans, jafnt þar sem við Framhaldsdeild syðra, 
og var þar rætt um þróun námsefnis og samræmingu milli deilda. 
Enn fremur var unnið að undirbúningi þess að nemendur gætu 
stundað nám Framhaldsdeildar utan skóla sem nokkurs konar öld- 
ungadeild og var það einkum ætlað þeim sem hefðu lokið Sam- 
vinnuskólaprófi fyrir nokkru og væru við störf í atvinnulífinu. 

Norræn ráðstefna samvinnuskólakennara var haldin að loknu 
starfsárinu og var gestunum meðal annars boðið til aldarafmælis 
samvinnuhreyfingarinnar að Laugum í Þingeyjarsýslu. 

í starfsskýrslu þessa skólaárs eru birtar niðurstöður úr sérstakri 
nemendakönnun og sýndi hún m.a. að meðal brautskráðra nem- 
enda á þessu ári voru 28% úr dreifbýli en 24% af höfuðborgar- 
svæðinu. Af þessum nemendum höfðu 47% áður stundað nám við 
framhaldsskóla en 33% höfðu aðeins grunnskóla að baki. 69% 
þeirra áttu náin skyldmenni sem stundað höfðu nám við Sam- 
vinnuskólann. Aðeins um 8% höfðu fengið fregnir sínar um skól- 
ann af auglýsingum. Um 23% sóttust mest eftir félagslegri þjálfun, 
13% stefndu að stúdentsprófi og 12% miðuðu nám sitt einkum við 
bætt framatækifæri í störfum. 

Nemendagjöld voru samtals kr. 3.300,00, Mötuneytisgjald kr. 
15.000,00 og Framhaldsdeildargjald kr. 700,00. 


65. skólaár 1982-1983 

119 nemendur hófu nám. Umsóknir um inngöngu voru 149. í 1. 
bekk voru 40 nemendur, í 2. bekk 37 nemendur, í 3. bekk 31 nem- 
andi og í 4. bekk 11 nemendur. Meðal nýnema voru fjórir úr 
Reykjavík. Meðal nýnema höfðu 20% stundað nám í framhalds- 
skóla og 12,5% höfðu verulega starfsreynslu að loknu grunnskóla- 
námi. Meðalaldur í 1. bekk við upphaf skóla var 18 ár og rúm 20 ár 
í 2. bekk. 

37 luku Samvinnuskólaprófi og 11 luku stúdentsprófi. Meðal 
þeirra sem brautskráðust frá Bifröst var þúsundasti nemandinn 
sem þaðan lauk námi. 

Þetta skólaár var 28. skólaárið á Bifröst, 10. skólaár Framhalds- 
deildar í Reykjavík og 6. ár starfsfræðslu- og félagsmálanámskeiða. 
Samvinnuskólinn starfaði sem fýrr og síðar samkvæmt lögum nr. 
51 firá 25. maí 1976 um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi. Á 
grundvelli þessara laga hafði verið gert samkomulag við Mennta- 


244 


Digitized by v^ooQle 




Framhaldsdeild 1982. 


mála- og Fjármálaráðuneyti um rekstraruppgjör 31. ágúst 1978 og 
það endurskoðað 4. maí 1983. Gert var í tengslum við þessa endur- 
skoðun heildaryfirlit um launakerfi og starfsháttu skólans 8. apríl 
1983. 

Nýr kennari á Bifröst var Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir sem 
kenndi dönsku. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Aðalsteinn Hákonarson 
sem kenndi reikningshald, Björg Sveinsdóttir sem kenndi líffræði, 
Gísli Gíslason sem kenndi jarðffæði, Guðbjörg L. Rafnsdóttir sem 
kenndi þjóðfélagsfræði, Kristján Skarphéðinsson sem kenndi þjóð- 
hagffæði en hann var í föstu hálfu starfi við deildina, Tómas Örn 
Kristinsson sem kenndi tölvuffæði og Þorbjörn Friðriksson sem 
kenndi efiiaffæði. 

Tölvubúnaður og tölvukennsla voru mjög aukin. Hafinn var 
undirbúningur að skjalasafni skólans. Skólanefnd hélt fund á Bif- 
röst í fyrsta sinn, meðal annars með starfsmönnum og einnig með 
nemendum. 


245 


Digitized by v^ooQle 



246 


Digitized by v^ooQle 



247 


Digitized by v^ooQle 



Framhaldsdeild 1983. 


Mjög miklar endurbóta- og viðhaldsframkvæmdir áttu sér stað á 
húsum og híbýlum og talsverð endurnýjun og aukning tækjakosts 
á Bifröst. Framhaldsdeild í Reykjavík fékk aukið húsnæði til um- 
ráða að Suðurlandsbraut 32. 

Vorið 1983 tókst nýtt samkomulag við Menntamálaráðuneytið 
um fjárveitingar til skólans og um uppgjör rekstrarkostnaðar. 

Sumarið 1983 yfirtóku Samvinnuferðir rekstur sumarhótelsins á 
Bifröst, en um nokkurra ára skeið hafði þar verið rekið sumardval- 
arheimili. 

I starfsskýrslu þessa skólaárs eru sem á fyrra ári birtar nokkrar 
niðurstöður úr nemendakönnun meðal brautskráðra á árunum 
1973-1981. Könnunin sýndi að þeim hafði mjög farið fjölgandi 
sem ekki litu á Samvinnuskólann á Bifröst sem loka-námsáfanga. 
Um helmingur nemenda síðustu árin leitaði til frekara framhalds- 
skólanáms og stúdentsprófs, flestir þeirra til Framhaldsdeildar 
Samvinnuskólans í Reykjavík. Um 76% þeirra sem ekki leituðu sér 
frekari skólagöngu höfðu á þessum árum starfað um lengri eða 
skemmri tíma á vegum samvinnuhreyfingarinnar. Um 58% þeirra 
Samvinnuskólamanna sem brautskráðust frá skólanum og stund- 
uðu háskólanám á þessu árabili höfðu valið sér viðskiptafræði. 


248 


Digitized by v^ooQle 



Framhaldsdeild 1984 . 


Nemendagjöld voru samtals kr. 5.000,00, Mötuneytisgjald kr. 
24.000,00 og Framhaldsdeildargjald kr. 1.100,00. 


66. skólaár 1983-1984 

Alls hófu 122 nemendur nám. 120 umsóknir um inngöngu nýnema 
bárust fyrir venjubundinn umsóknarfrest sem var til 10. júní. I 1. 
bekk voru 39 nemendur, í 2. bekk 38 nemendur, í 3. bekk 21 nem- 
andi og í 4. bekk 24 nemendur. Meðal nemenda í 3. bekk voru fjór- 
ir í áfanganámi eða öldungadeildarnámi. Meðalaldur í 1. bekk við 
upphaf skóla var rúm 20 ár en rúm 19 ár í 2. bekk. 27% nýnema 
höfðu aðeins grunnskólanám að baki. Þrír nýnemar voru úr 
Reykjavík. Alls 38 luku Samvinnuskólaprófi, 20 luku svokölluðu 
Samvinnuskólaprófi æðra úr 3. bekk, og 22 luku stúdentsprófi. 

Nýr kennari á Bifröst var Elvar Eyvindsson sem kenndi stjórnun, 
sölufræði og vélritun. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Aðalsteinn Davíðsson sem 
kenndi íslensku, Sigfus Grétarsson sem kenndi íslensku og Sveinn 
Aðalsteinsson sem kenndi lífffæði. 

Skólanefnd var skipuð þessum: Eysteinn Jónsson, Gunnar 


249 


Digitized by v^ooQle 



Grímsson, Magnús Friðgeirsson, Kjartan P. Kjartansson formaður, 
Ólafur Sverrisson og Gerður Steinþórsdóttir. Varamenn: Sigurður 
Þórhallsson og Atli Freyr Guðmundsson. 

Enn átti sér stað mikil aukning kennslutækja og kennslugagna. 
Gerður var formlegur Námsvísir Samvinnuskólans. Gerð voru ný 
prófskírteini. Unnið var að undirbúningi nýrra kennsluhátta, eink- 
um að samþættum hópverkefnum nemenda, og voru meðal annars 
fengnir fýrirlesarar frá Kennaraháskóla íslands. Samkomulag var 
gert við IBM á íslandi um verulega aukningu tölvubúnaðar. Skjala- 
safhi var komið upp. Gerðir voru fjölfaldaðir bæklingar með loka- 
prófum áranna 1981— "83. Starfsmenntunarsjóður samvinnustarfs- 
manna var stofnaður á vegum SÍS, kaupfélaga og samstarfsfyrir- 
tækja og í tengslum við skólann. Jón Sigurðsson skólastjóri var 
skipaður stjórnarformaður, en hann hafði veitt forstöðu nefndinni 
sem undirbjó samþykktir sjóðsins. 

Mikið var unnið að athugun á möguleikum til jarðvarmavinnslu 
og -nýtingar og meðal annars að tilraunum til samninga um rétt- 
indi til borunar í nágrenni skólans. Talsvert var unnið að umbótum 
á heimavistarhúsnæði. 

Reglur Mötuneytis voru formlega settar 30. nóvember 1983 og 
gerðu meðal annars ráð fyrir stjórnaraðild nemendafulltrúa. Regl- 
ur Framhaldsdeildar voru formlega settar 11. janúar 1984. Reglur 
Bókasafns Samvinnuskólans voru settar 20. janúar 1984. 

Reglur um Skólaráð Samvinnuskólans á Bifröst og um Deildar- 
ráð Framhaldsdeildar voru formlega settar 14. júní 1984. 1 þessum 
ráðum sátu fulltrúar starfsmanna og nemenda ásamt stjórnendum 
skólans. 

Skólaheimili og félagslíf stóðu með blóma sem fýrr. Nokkrir ár- 
gangar eldri nemenda gáfu skólanum forláta flygil. 

55 starfsfræðslu- og félagsmálanámskeið voru haldin fyrir sam- 
vinnuhreyfinguna á 28 stöðum í landinu fyrir 972 þátttakendur. 
Mikið var sem fýrr unnið að námsefni fyrir starfsfræðsluna. Frá 
endurskipulagningu starfsfræðslunnar árið 1977 höfðu í árslok 
1983 samtals 7.045 þátttakendur notið starfsfræðslunnar á alls 397 
námskeiðum á vegum Samvinnuskólans. 

í Framhaldsdeild Samvinnuskólans í Reykjavík var á þessu skóla- 
ári efnt til sjö mánaða langs námskeiðs í sjávarútvegsfræðum í sam- 
vinnu við Framleiðni sf. fyrir starfsmenn á vegum Sjávarafurða- 
deildar Sambandsins. Mun þetta vera í fyrsta sinni sem eiginleg 
námsbraut í sjávarútvegsfræðum er boðin á íslandi. 


Digitized by v^ooQle 



Á aðalfundi Sambandsins á Bifröst í júní 1984 urðu nokkrar 
óformlegar umræður um stöðu, hlutverk og framtíð Samvinnu- 
skólans. Kom það fram í frásögnum af fundinum í Morgunblaðinu 
að sitt sýndist hverjum um það hversu vel skólinn rækti hlutverk 
sitt enda væru samfélagsaðstæður orðnar mjög breyttar frá því sem 
verið hefði forðum. 95 

Nemendagjöld voru samtals kr. 10.000,00, Mötuneytisgjald kr. 
40.000,00 og Framhaldsdeildargjald kr. 2.000,00. 


67. skólaár 1984-1985 

Þetta starfsár var 30. skólaárið á Bifröst, 12. ár Framhaldsdeildar og 
8. ár starfsfræðslunámskeiða Samvinnuskólans. 

111 nemendur hófu nám í skólanum. í 1. bekk voru 40 nemend- 
ur, í 2. bekk voru 40 nemendur, í 3. bekk 13 nemendur og 18 í 4. 
bekk. Nýnemar úr Reykjavík voru þrír. Meðal nýnema höfðu 27% 
aðeins grunnskólapróf að baki. Meðalaldur nýnema við inngöngu 
var rúm 19 ár. 40 luku Samvinnuskólaprófi, þar af 19 stúlkur, og 
meðalaldur brautskráðra var rúm 21 ár. 18 luku stúdentsprófi. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Arnar Bjarnason sem 
kenndi þjóðhagfræði, Brynjúlfur Sæmundsson sem kenndi ís- 
lensku, Kirstin Flygenring sem kenndi rekstrarhagfræði, Ragnar 
Jónsson sem kenndi reikningshald, Sigurborg Matthíasdóttir sem 
kenndi líffræði og Sveinn Björnsson sem kenndi jarðfræði. 

í ársbyrjun 1985 gaf Samvinnuskólinn fyrsta sinni út Námsvísi 
sem lýsti í heild öllu námsefni og námsgreinum allra fjögurra árs- 
bekkjanna, jafnt á Bifröst sem í Framhaldsdeild. Hafði mjög mikil 
vinna verið lögð í þetta verkefni meðal allra kennara og stjórnenda 
skólans og margir fundir verið um það haldnir, meðal annars sam- 
eiginlegir kennarafundir Bifastarskólans og Framhaldsdeildar. Lýs- 
ingu hverrar námsgreinar á hverju ári er í Námsvísinum skipt í 
tvennt: Annars vegar markmið kennslu og náms í þekkingu, hæfni, 
þjálfun og skilningi nemanda, og hins vegar tiltekin sérstök við- 
fangsefni sem lýsa inntaki náms og vinnubragða nánara. 

Við skólaslit, 1. maí 1985, var aldarafmælis Jónasar Jónssonar 
sérstaklega minnst, meðal annars með ræðu Erlends Einarssonar 
forstjóra, og er ræðan birt í skólaskýrslu. 


95 Skólastjóri sá ástæðu til að leiðrétta frásögn Morgunblaðsins með harðorðri grein um 
„ómerk ómagaorð huldumanns“, í Morgunblaðinu 23.júní 1984. 


251 


Digitized by v^ooQle 



Mikil endurnýjun tölvubúnaðar átti sér stað. Húsgögn og að- 
staða 1 kennslustofum voru endurnýjuð með öllu. Eldri nemendur 
gáfu fé til að stofna Minningarsjóð Jónasar Jónssonar er veita skyldi 
verðlaun fyrir árangur í íslensku á Samvinnuskólaprófi, en það var 
orðin mjög löng hefð að tilteknir afmælisárgangar sæktu skólann 
heim við skólaslit 1. maí ár hvert og afhentu gjafir. Oftast komu tíu 
ára nemendur, 25 ára nemendur, 30, 40 og 50 ára nemendur eða 
fulltrúar þessara árganga. 

Skólinn eignaðist með aðstoð Nemendasambands Samvinnu- 
skólans skólaspjöld allra árganga allt frá 1918 og voru þau sett upp 
á vegg í kennslustofu á Bifröst. Enn fremur eignaðist skólinn á Bif- 
röst skólaspjöld Framhaldsdeildar sem einnig voru sett á vegg í 
skólastofu. Hörður Haraldsson yfirkennari vann að gerð mynda af 
forstjórum Sambandsins og skólastjórum skólans og yfirkennurum 
fyrr og síðar, og var myndunum komið fyrir í skólahúsinu. 

Frjálst vikulangt samþætt hópverkefni nemenda fór fram fyrsta 
sinni, en slík samþætting varð upp frá þessu fastur liður á hverju 
námsmisseri. Skólaráð á Bifröst og Deildarráð í Framhaldsdeild 
tóku til starfa með fulltrúum kennara og nemenda. Námsvísir skól- 
ans var endurskoðaður og gefinn út í sérstöku hefti sem fyrr segir. 
Með þessari útgáfu Námsvísis var mikilvægt skref stigið í þá átt að 
gera skipulega þróunar- og gæðastjórnun fræðslunnar að föstum 
lið starfsins og hún samræmd fyrir öll fjögur námsárin. Sambæri- 
leg störf voru unnin að framþróun fræðsluefnis starfsfræðslunnar. 

Úrbótafundum þeim sem nemendur höfðu haldið árlega til til- 
lögugerðar um þróun skólans var breytt í formlegt „Nemendamat w , 
með megináherslu á málefhalega umsögn nemenda um námsgrein- 
ar, námsefni, kennslu og vinnubrögð kennara. Varð þetta nemenda- 
mat síðan virkur liður í gæðastjórnun og þróunarstjórnun skólans. 
Voru gerð sérstök eyðublöð og reglur um tilhögun í þessu efini. 

Haldin voru 50 starfsfræðslu- og félagsmálanámskeið fyrir sam- 
vinnuhreyfinguna af 16 mismunandi tegundum fyrir alls 749 þátt- 
takendur. í árslok 1984 höfðu verið haldin 457 námskeið frá endur- 
mótun starfsfræðslu 1977 samtals með 8.348 þátttakendum í öllum 
landshlutum. 

Unnið var að undirbúningi nýrrar aðstöðu fyrir mötuneyti. Sú 
breyting varð á heimavist og öryggisreglum að öllum læsingum úti- 
dyra var breytt, meðal annars til að tryggja að unnt yrði að tæma 
öll hús á svipstundu tálmunarlaust, en fram til þessa höfðu nem- 
endur eiginlega verið læstir inni um nætur. 


Digitized by v^ooQle 




253 


Digitized by v^ooQle 



254 


Digitized by v^ooQle 




255 


Digitized by v^ooQle 




Framhaldsdeild 1985. 


Enn var unnið að því að frumkvæði stjórnenda skólans að draga 
úr inntökuhefðum nemenda. 

Fyrstu tillögur lagðar fram og ræddar um breytingu skólans í 
sérskóla á lokaáföngum framhaldsskólastigs og á háskólastigi. 
Fyrsta kynning málsins átti sér stað undir árslok 1984 að frum- 
kvæði skólastjóra. 14. júní 1985 gerði skólanefnd samþykkt um 
markmið Samvinnuskólans og um að skólanum skuli breytt á þá 
lund að hann starfi frá og með hausti 1986 á tveimur síðari árum 
ffamhaldsskólastigsins og ljúki með stúdentsprófi en Framhalds- 
deild veiti sérhæít viðbótarnám á háskólastigi. 96 

Á aðalfundi Sambandsins í júní 1985 voru allmörg tré gróðursett 
við skólasetrið, við lok „Kvennaáratugar“ og í minningu hans. 

í tengslum við breytingar í rekstri samvinnuhreyfingarinnar var 
stjórnarnefnd Bifrastareigna lögð niður og kom hún saman síðasta 
sinni í ágúst 1985. Eftir sem áður hélst samstarf eigenda Bifrastar- 
eigna í sams konar horfi og verið hafði, og til 1989 hafði umsjónar- 
maður fasteigna Sambandsins yfirumsjón með fasteignunum á 
skólasetrinu. 


96 Síðasti þáttur þessara fyrirætlana kom ekki til framkvæmda þar eð skólanum í heild 
var á skömmum tíma breytt í fagháskóla. 


256 


Digitized by v^ooQle 




Framhaldsdeild 1986. 


Nemendagjöld voru: Skóla- og heimavistargjald kr. 9.600,00, 
Pappírs- og prófgjald kr. 2.400,00, Mötuneytisgjald kr. 48.000,00 og 
Framhaldsdeildargjald kr. 2.500,00. 


68. skólaár 1985-1986 

146 umsóknir bárust um inngöngu nýnema í skólann. I 1. bekk 
voru 40 nemendur, í 2. bekk 38, í 3. bekk 18 og í 4. bekk 15 nem- 
endur. I hópi nemenda Framhaldsdeildar voru sjö í óreglulegu 
námi. Or Reykjavík voru sex nýnemar. 38% höfðu aðeins grunn- 
skólapróf að baki. Meðalaldur nýnema við upphaf skóla var 20 ára. 
36 luku Samvinnuskólaprófi og 15 luku stúdentsprófi. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Hjördís Finnbogadóttir 
sem kenndi þjóðfélagsffæði, Kristinn P. Magnússon sem kenndi líf- 
ffæði, Ólafur H. Sverrisson sem kenndi þjóðhagfræði, Snorri Jóns- 
son sem kenndi rekstrarhagfræði, Þór Indriðason sem kenndi þjóð- 
félagsffæði, Þórhallur Maack sem kenndi tölvufræði og Þröstur 
Karlsson sem kenndi tölvufræði. 

Skólanefnd skipuðu Geir Magnússon, Gerður Steinþórsdóttir, 
Kjartan P. Kjartansson formaður, Magnús G. Friðgeirsson og Ólaf- 
ur Sverrisson. Varamenn: Atli Freyr Guðmundsson og Sigurður 
Þórhallsson. 

Tölvukennsla var enn aukin. 


257 


Digitized by CjOOQle 



Haldið var 61 starfsfræðslunámskeið á 24 stöðum um 19 mis- 
munandi efnissvið fyrir 1.046 þátttakendur. Sem fyrri ár voru gerð- 
ar rækilegar lýsingar á öllu starfsfræðsluframboði skólans með lýs- 
ingu einstakra námskeiða. Var um þetta efni búið í lausblaðamöppu 
og dreift til aðila innan samvinnuhreyfingarinnar. 

30 ára afmælis Bifrastarskólans var minnst 20. október 1985. 
Meðal gesta voru sr. Guðmundur Sveinsson og frú Guðlaug Einars- 
dóttir, Gunnar Grímsson fyrrum yfirkennari og ffú og nokkrir 
rosknir nágrannar skólans. Við þetta tækifæri gáfu nemendur skól- 
anum glæsilegan skólafána með merki skólans en skólanefnd 
hafði formlega samþykkt að myndverk Ásmundar Sveinssonar, 
„Lífsorka w , sem stendur við anddyri skólans á Bifröst skyldi vera 
fyrirmynd skólamerkisins. Hafði Hörður Haraldsson teiknað fán- 
ann. 

Erfingjar Hreðavatnshjóna gáfu skólanum 1. desember 1985 Bif- 
rastarlóðina, þar sem skólasetrið og byggingar þess standa, í minn- 
ingu foreldra sinna, Sigurlaugar Daníelsdóttur og Kristjáns Gests- 
sonar. 

Hinn 2. febrúar 1986 heiðraði frú Vigdís Finnbogadóttir forseti 
íslands Samvinnuskólann með heimsókn sinni á hátíð á Bifröst 
sem haldin var samkvæmt árlegri venju með nemendum Hús- 
stjórnarskólans að Varmalandi. Mun þetta vera fyrsta slík heimsókn 
forseta íslands á framhaldsskólahátíð af slíku tagi. 

Skólastjóri fór snemmárs 1986 kynnisferð til Bandaríkjanna að 
kynna sér viðskiptafræðslu á háskólastigi og starfsemi fagháskóla á 
sama sviði, einkum í Kaliforníu og Wisconsinríki. 

Við skólaslit 1. maí 1986 voru að venju veitt ýmisleg verðlaun. 
Voru verðlaun með svipuðu sniði allan níunda áratuginn og áttu 
sér lengri sögu flest. Mörg þeirra voru farandbikarar sem varðveitt- 
ir voru í skólanum. Þessi verðlaun voru veitt við skólaslit þessu 
sinni: Sambandsbikarinn fýrir hæstu heildareinkunn á Samvinnu- 
skólaprófi ásamt viðurkenningarskjali (fýrst veittur 1984); Sam- 
vinnustyttan fyrir hæsta einkunn í samvinnufræði ásamt viður- 
kenningarskjali (hafði verið veitt um langt árabil); Bókfærslubikar- 
inn fyrir hæsta einkunn í bókfærslu ásamt viðurkenningarskjali 
(hafði verið veittur um langt árabil); Verðlaun Jónasar Jónssonar 
frá Hriflu fyrir tungutak, málsnilld og meðferð íslenskrar tungu í 
ræðu og riti, peningaverðlaun ásamt viðurkenningarskjali (fyrst 
veitt 1985); Vélritunarverðlaun, peningaverðlaun frá Verslunar- 
mannafélagi Reykjavíkur ásamt viðurkenningarskjali (höfðu verið 


258 


Digitized by CjOOQle 



veitt um langt árabil); Bókaverðlaun frá sendiráði Danmerkur fyrir 
árangur í dönsku og frá sendiráði Vestur-Þýskalands fyrir árangur í 
þýsku (slík verðlaun voru veitt flest ár, að minnsta kosti fýrir 
dönskukunnáttu); Bókaverðlaun fýrir fullkomna ástundun og 
stundvísi ásamt viðurkenningarskjali (höfðu verið veitt um langt 
árabil); Félagsmálastyttan frá Nemendasambandi Samvinnuskólans 
ásamt viðurkenningarskjali (hafði verið veitt um langt árabil). Að 
auki voru veitt farandverðlaun í samstarfsverkefnum nemenda 
framhaldsskólanna í héraðinu, Borgarfjarðarbikar og „Kjaftaskur- 
inn“ senrLveittur var því liði sem sigraði í mælskukeppni skólanna. 

Unnið var við miklar verklegar framkvæmdir, meðal annars nýja 
mötuneytisaðstöðu, bundið slitlag á heimreiðar og bílastæði og 
hafhar framkvæmdir við þrjá nýja starfsmannabústaði á Bifröst. 

Á 9. áratugnum ber einnig að nefna gagntækar umbyltingar 
varðandi síma- og póstþjónustu á Bifröst. Vegagerð fleygði mjög 
fram, svo að hægt er að tala um byltingu í vega- og samgöngumál- 
um, en af því leiddi gerbreytingar í vöru- og mannflutningum og 
þjónustu. Vikuleg og einnig dagleg tengsl fjölskyldna og einstak- 
linga, fýrst við Borgarnes og síðan við höfuðborgarsvæðið, marg- 
földuðust á þessum sömu árum. 

Unnið var að undirbúningi alhliða umbreytingar skólans. 25. 
september 1985 samþykkti stjórn Sambandsins tillögu skólanefnd- 
ar frá 14. júní 1985 um alhliða breytingu skólans sem ætlað er að 
starfa á lokaáföngum ffamhaldsskólastigsins í stað upphafsáfanga 
þess. 14. nóvember 1985 lauk skólanefnd frágangi skipulagsheim- 
ilda og framkvæmdaratriðum varðandi þessa breytingu sem taka 
skyldi gildi 1. ágúst 1986. f framhaldi af því var unnið að nýjum 
skólareglum, nýjum námsvísi og ákvæðum um inntökuskilyrði og 
námsmat. Þá voru og gerðar reglur um Starfsfræðsludeild og end- 
urskoðaðar reglur um Mötuneyti, svo og um heimavist. Nýjar 
starfslýsingar voru gerðar fyrir alla starfsmenn. Loks var undirbúin 
algerlega ný fræðsluskipan og kennsluhættir. Komu þessar breyt- 
ingar meðal annars fram í mjög breyttri útgáfu Handbókar að 
skólaárinu loknu í júlí 1986. 

Skólastjóri lýsti fýrirætlunum um breytingu skólans í grein í Ár- 
bók Nemendasambandsins, þar á meðal hugmyndum um fræðslu á 
háskólastigi, og gerði grein fýrir því hvernig þessar breytingar 
tengdust upphaflegum markmiðum skólans. 

Nemendagjöld á starfsárinu voru: Skóla- og tækjagjald kr. 


259 


Digitized by LiOOQle 



7.000. 00, Heimavistargjald kr. 8.000,00, Pappírs- og prófgjald kr. 

4.000. 00, Mötuneytisgjald kr. 63.000,00 og Framhaldsdeildargjald 
kr. 4.000,00. 


69. skólaár 1986-1987 

Sú breyting varð að nýtt skólaár var frá og með þessu starfsári talið 
frá 1. ágúst en hafði áður verið frá 1. september ár hvert. 

Síðustu nemendur ljúka hefðbundnu Samvinnuskólaprófi af 
fyrstu áföngum framhaldsskólastigs. Fræðsluskipulagi og starfs- 
háttum var gerbreytt og samfelld kennslufræði tekin upp fyrir alla 
starfsemi skólans. Inntökuskilyrðum var gerbreytt og skólastig 
hækkað upp um tvö ár og samsvarar tveimur síðari árum fram- 
haldsskólastigsins en nemendur hljóta brautskráningu með Sam- 
vinnuskóla-stúdentsprófi. 

Nemendur voru 113 við upphaf skóla. I 1. bekk Rekstrarmennta- 
deildar, sem var hliðstæður 3. árgangi framhaldsskólastigsins, var 
31 nemandi, í 2. bekk, sem var hliðstæður 2. árgangi framhalds- 
skólastigsins, voru 34 nemendur. í 3. bekk Framhaldsdeildar voru 
29 nemendur og í 4. bekk voru 19. Meðalaldur beggja árganga á 
Bifröst við upphaf skóla var 21 ár. 34 luku Samvinnuskólaprófi, í 
síðasta skipti sem það var tekið á fyrstu tveimur árum framhalds- 
skólastigsins, og stúdentsprófi luku 17. 

Nýir kennarar á Bifröst voru Aðalsteinn Hermannsson sem 
kenndi tölvufræði, Bryndís Þráinsdóttir B.Ed. sem kenndi ensku, 
Gísli Svan Einarsson útgerðartæknir sem kenndi stærðfræði og 
stjórnun, Haraldur Ingólfsson sem kenndi stærðfræði, viðskipta- 
störf, lögfræði og vélritun, Sigurður Albert Ármannsson B.Ed. sem 
kenndi ensku og þýsku. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Anna Sigurðardóttir sem 
kenndi hagfræði, Bjarni Gautason sem kenndi jarðfræði, Birgir S. 
Jóhannsson sem kenndi hagfræði og markaðsfræði, sr. Ólafur Jens 
Sigurðsson sem kenndi þjóðfélagsffæði, Ragna Sigurðardóttir 
Guðjohnsen sem kenndi tölvufræði, Sigurður Snævarr sem kenndi 
hagfræði, Sigurjón Elíasson sem kenndi íþróttir og Sigurrós Er- 
lingsdóttir sem kenndi íslensku. 

í ársbyrjun 1987 varð sú breyting á skólanefind að Kjartan P. 
Kjartansson sem verið hafði formaður nefndarinnar og ffam- 
kvæmdastjóri Skipulags- og fræðsludeildar um árabil hvarf til ann- 


260 


Digitized by 


Google 



arra starfa, en Valur Arnþórsson var kjörinn í nefndina í hans stað. 
Formaður nefndarinnar varð þá Ólafiir Sverrisson kaupfélagsstjóri 
í Borgarnesi. 

í nýrri fræðsluskipan gætti margra nýmæla. Inntökuskilyrði ger- 
breyttust og allt námseftii hafði verið endurskoðað frá rótum og 
margar nýjar námsgreinar komu í stað þeirra sem fyrir voru. Vægi 
lokaprófa minnkaði en vægi hvers konar verkefna jókst. Kennslu 
var skipt í fyrirlestra annars vegar og smáhópatíma til verkefna- 
vinnslu hins vegar. Vægi hópverkefna og samþættra verkefna jókst. 
Gerð og tilhögun stundatöflu var gerbreytt til samræmis við breytt 
fræðslumarkmið og kennslufræði skólans. 

Til samræmis við breyttan skóla og aukinn aldur og þroska nem- 
enda var öllum reglum skóla og heimavistar gerbreytt. Segja má að 
við þessar breytingar hafi eldri inntökuhefðir nemenda að mestu 
leyti horfið. Var tekin sú stefna að þvert á móti fyrri siðum skyldi 
ffá fyrsta degi lögð áhersla á sem best og vinsamlegust samskipti 
eldri nemenda og nýnema í skólanum. í sama anda jukust nú verk- 
efni og afskipti Skólaráðs, en í því sátu stjórnendur skólans og full- 
trúar kennara og nemenda, og stjórn Mötuneytis tók að starfa með 
formlegri hætti en áður hafði verið. 

41 starfsffæðslunámkeið var haldið á 12 stöðum í landinu fyrir 
788 þátttakendur og um 19 mismunandi efnissvið. Mikið var jafn- 
ffamt unnið að námsefni og kynningu starfsfræðslunnar. Eins og 
jafnan frá 1977 annaðist Þórir Páll Guðjónsson umsjón starfs- 
ffæðslunnar. 

Bókasafnið var endurskipulagt og mjög aukið. Aflað var slökkvi- 
biffeiðar. Ný og breytt aðstaða mötuneytis var tekin í notkun, þrír 
nýir starfsmannabústaðir reistir við skólasetrið og allar pípulagnir í 
skólahúsum endurnýjaðar. 

1. maí 1987 samþykkti skólanefnd Reglugerð um Samvinnuskól- 
ann og staðfesti stjórn Sambandsins hana 5. júní 1987. 1 framhaldi 
af því var gengið frá nýrri ársútgáfu Handbókar og nýjum Náms- 
vísi að loknu starfsárinu. í þessum reglum var meðal annars áhersla 
lögð á þróunarstjórnun og gæðastjórnun í öllu starfi skólans. 

Sumarið 1987 áttu þeir fund saman á Bifföst, nýkjörinn formað- 
ur skólaneftidar og skólastjóri, og ræddu um ffamtíðarstefnu og 
horfur skólans. Þá lagði skólastjóri fram hugmyndir um þróun 
skólans á háskólastigi og lengra fram um nýja Framhaldsdeild er 
veita skyldi B.S.-gráðu frá Bifröst. 

Á almanaksárinu 1986 varð rekstrarkostnaður Samvinnuskólans 


261 


Digitized by v^ooQle 



msssr ■ m ■■■i 

WB K m 

H22 









Bl bj.- - 

12 @f 











't*^ 









262 


Digitized by v^ooQle 















































alls um 26,7 milljónir króna. 

Framlag ríkissjóðs til skólans á ár- 
inu nam 68,3% útgjalda, nem- 
enda- og starfsfræðslugjöld námu 
18,6% og Sambandið greiddi 13, 

1%. Heildarútgjöld jukust um 36% 
frá árinu 1985 og launakostnaður 
um rúmlega 51%, að langmestu 
leyti vegna verðbólgunnar í land- 
inu. 

Nemendagjöld fyrir námsárið á 
Bifföst voru kr. 28.000,00, Mötu- 
neytisgjald kr. 85.000,00 en nem- 
endagjald í Framhaldsdeild kr. 7.000,00. 

Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1987 var kr. 16.802.000 og sér- 
stök fjárveiting til félagsmálanámskeiða var kr. 150.000. 


Axel Gíslason 
framkvœmdastjóri. 


70. skólaár 1987-1988 

102 nemendur hófu nám í skólanum, í 1. bekk 28 og einn erlendur 
skiptinemi, í 2. bekk 30, í 3. bekk Framhaldsdeildar 15 og í 4. bekk 
28. Samvinnuskóla-stúdentsprófi luku 30 og var það fyrsta sinni 
sem slíkt próf var tekið. Meðal brautskráðra voru 16 stúlkur en 
meðalaldur í hópnum var rúmlega 22 ár. 28 luku stúdentsprófi frá 
Framhaldsdeild. 

Pétur H. Snæland var ráðinn aðstoðarskólastjóri. Jafnramt voru 
lögð niður starfsheiti fulltrúa skólastjóra og deildarstjóra starfs- 
ffæðslu. 

Nýir kennarar á Bifföst voru Edda Símonardóttir cand.jur. sem 
kenndi lögffæði, Helgi G. Björnsson iðnrekstrarfræðingur sem 
kenndi bókfærslu, reikningshald og stjórnun, Ólafur Gunnarsson 
cand.oecon. sem kenndi markaðarfræði og viðskiptastörf, Pétur H. 
Snæland cand.oecon. og B.A. sem kenndi ensku og samfélagsfræði, 
Vala Kristjánsson B.Ed. sem kenndi þýsku og Vésteinn Benedikts- 
son cand.oecon. sem kenndi bókfærslu og tölvufræði. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Ármann Höskuldsson sem 
kenndi jarðfræði, Guðrún Árnadóttir stjórnun og markaðarfræði, 
Halldór Jónsson þjóðhagffæði, Ingimar Jónsson rekstrarhagfræði, 
Ingimundur Hjartarson reikningshald, Kristrún Arnarsdóttir 


263 


Digitized by CjOOQle 



Framhaldsdeild 1987. 


stærðfræði, Reynir Jónsson bókhald og Védís Skarphéðinsdóttir ís- 
lensku. 

Við lok starfsársins var skólanum breytt í sérskóla á háskólastigi. 
Um þessar mundir voru háskólamál mjög að breytast og voru nýj- 
ar stofnanir á þessu sviði að hefja starfsemi, svo sem Háskólinn á 
Akureyri, Rekstrardeild Tækniskólans og Tölvuháskóli Verzlunar- 
skólans. 

22. september 1987 var leitað heimildar Menntamálaráðuneytis- 
ins til þess að breyta skólanum í sérskóla á háskólastigi, eða faghá- 
skóla eins og slíkar stofnanir voru einnig nefndar. 11. desember 

1987 samþykkti skólanefnd breytinguna með ýtarlegri samþykkt 
um megineinkenni og inntak skólastarfsins á háskólastigi. Urðu á 
þessum fundi miklar umræður um eðli og framtíð skólans. Fram- 
kvæmdastjórn Sambandsins fjallaði um málið 9. febrúar 1988. 
Urðu þar deilur en framgangur málsins ekki hindraður. 27. apríl 

1988 hlaut Samvinnuskólinn með bréfi viðurkenningu Mennta- 
málaráðherra sem sérskóli á háskólastigi. 97 Jafnframt fékkst viður- 
kenning Lánasjóðs íslenskra námsmanna á lánshæfi Samvinnu- 
skólanáms. 


97 Enda þótt skólinn tæki til starfa á háskólastigi var fjárveitingu ríkissjóðs til hans 
áfram ráðstafað í samræmi við lög um framhaldsskólastigið. Framan af voru það Lög 
nr. 51 / 1976 um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi, en frá 1988 Lög nr. 57 frá 19. 


264 


Digitized by L^OOQle 


í bréfi ráðherra, 27. apríl 1988, er ekki bein jákvæð yfirlýsing 
heldur kemur fram að ráðuneytið muni ekki torvelda eða hindra 
umbreytingu skólans en jafnframt er skýrt tekið ffam að það taki 
enga fjárhagslega ábyrgð á þessum breytingum. Reyndar barst þetta 
bréf mánuðum eftir að skólinn hafði auglýst nýja námsbraut, hafið 
móttöku umsókna um skólavist og undirbúning kennara til nýju 
námsbrautarinnar. Um þessar sömu mundir var skólastjóra boðið 
að taka sæti í „Samstarfsnefnd um háskólastigið“ sem starfar á veg- 
um Menntamálaráðuneytisins undir forsæti rektors Háskóla ís- 
lands. 

Enn á ný var unnið að skipulagsreglum skólans. Margháttaðar 
breytingar sem urðu á skólanum á þessu ári koma meðal annars 
ffarn í breyttri útgáfu Handbókar í maí 1988. 

19 starfsfræðslunámskeið voru haldin um sex mismunandi efn- 
issvið á fimm stöðum í landinu fýrir 219 þátttakendur. Starfs- 
fræðsla á árinu 1987 stóð yfir í um 490 klukkustundir. Meðal nám- 
skeiða voru sjö sérstök kvennanámskeið, svonefndur „Kvenna- 
frami“. 

Minningarskjöldur um Hreðavatnshjónin var settur upp á 
hraundranga við heimreið skólasetursins. Hraundrangi þessi var 
áður vinsæll leikstaður barnanna að Hreðavatni og hafði verið 
varðveittur við byggingaframkvæmdir liðinna ára. Minningar- 
skjöldurinn er í mynd birkilaufblaðs sem tekið hafði verið á lóð- 
inni. 

Á almanaksárinu 1987 varð rekstrarkostnaður Samvinnuskólans 
alls kr. 35,6 milljónir og hafði hækkað um 33,6% firá fýrra ári vegna 
verðbólgu. Framlag ríkissjóðs nam 60,9%, nemenda- og starfs- 
fræðslugjöld 11,3% og framlag Sambandsins nam alls 27,8%. 
Kostnaðarþáttur Sambandsins var einkum eignakostnaður, viðhald 
og endurnýjun og fjármagnskostnaður. 

Nemendagjöld voru þessi: Skóla- og afnotagjald kr. 18.000,00, 
Heimavistargjald kr. 12.000,00, Pappírs- og prófgjald kr. 6.000,00, 
Mötuneytisgjald alls kr. 121.000,00, og Framhaldsdeildargjald kr. 
8.500,00. 

Fjárveiting á fjárlögum fýrir árið 1988 var kr. 22.141.000 og sér- 
stök fjárveiting til félagsmálanámskeiða kr. 170.000. 


maí 1988 en ákvæði þeirra varðandi skólann (37. og 38. gr.) voru samkvæmt samkomu- 
lagi alveg óbreytt frá fyrri lögum, enda ekki fyrir hendi nein sambærileg löggjöf um há- 
skólastigið á þeim tíma og lengi síðan. 


265 


Digitized by v^ooQle 





lr 





ta & ci 

ISiiI 

a- b Ll 

g H 0 ti bi 
0 0 0 0 0 




4?í> 


CT' 

tK^ 

cr 


m mm 



i w- 


*0 

<iO 




B* 

■b 


up^* i 


i 


CF IT B 

0 H': 

|T g |l 0 0 0: 

ÍT 0 I i I II 


266 


Digitized by v^ooQle 


















Framhaldsdeild 1988. 


71. skólaár 1988-1989 

Þetta var 34. skólaárið á Bifröst, 16. og síðasta ár Framhaldsdeildar 
í Reykjavík og 12. ár starfsfraeðslunnar. Þetta var enn eitt tímamóta- 
árið, en að því loknu starfaði skólinn alveg á háskólastigi. Á há- 
skólastigi starfaði skólinn með tveggja vetra Rekstrarfræðadeild og 
skyldi þeirri námsbraut ljúka með rekstrarfræðingsprófi eða Sam- 
vinnuháskólaprófi í rekstrarfræðum, sambærilegu að miklu leyti 
við dönsku háskólagráðuna „HA“, norsku námsgráðuna „hojskole- 
kandidat“ og bresku námsgráðuna „Higher National Diploma“. 98 
Einnig skyldi skólinn bjóða Frumgreinadeildarnám eins vetrar fyr- 
ir þá sem hefðu lokið þriggja vetra framhaldsnámi, iðnnámi eða 
öðru verklegu þriggja vetra námi á framhaldsskólastigi eða stúd- 
entsprófi af öðrum brautum en viðskiptabraut. 

92 nemendur hófu nám í skólanum. Á 2. ári Rekstrarmennta- 
deildar, í síðara sinn, voru 29 nemendur, í 4. bekk og síðasta sinn 
Framhaldsdeildar voru 9 nemendur, í Frumgreinadeild í fyrsta sinn 
voru 20 námsmenn og á 1. ári Rekstrarfræðadeildar voru 34 náms- 
menn. Meðalaldur í Frumgreinadeild var 29 ára að hausti og í 


98 Háskólar af þessu tagi eru í nágrannalöndunum nefndir til dæmis: „hand- 

elshojskole'*, „högskola“, „distriktsh0jskole“, „college“, „college of higher education“, 
„business college“, „polytechnic“, „Fachhochschule“, „Berufsakademie“; sjá framar í 
þessu riti. 


267 


Digitized by v^ooQle 


Rekstrarfræðadeild 25 ára að hausti. Nemendur voru nú 83 á Bif- 
röst og höfðu aldrei orðið svo margir fyrr. Alls höfðu nemendur 13 
bústaði á leigu í nágrenni skólans. 

Samvinnuskóla-stúdentsprófi luku 29 nemendur, þar af 17 stúlk- 
ur, en meðalaldur brautskráðra var rúmlega 22 ár. Níu luku stúd- 
entsprófi frá Framhaldsdeild. I þessum síðustu hópum stúdenta frá 
Samvinnuskólanum var Hildur Sólveig Pétursdóttir sem lauk stúd- 
entsprófi með hæstu einkunn sem dæmi eru um í sögu skólans, 9,7, 
og er því „dux ducum scholae summa cum laude w . 

Nýir kennarar á Bifröst voru Bjarni Ó. Halldórsson cand.merc. 
og Hrafnkell Tryggvason cand.oecon. 

Nýir kennarar í Framhaldsdeild voru Elisabeth Sagvar Sierra, 
Hermann Ottósson, Hólmfríður Friðjónsdóttir og Kári Indriðason. 

Að starfsárinu loknu var Framhaldsdeild lögð niður og búnaður 
hennar og eignir flutt að Bifröst. 

Á skólanefnd varð sú breyting að Magnús Friðgeirsson hvarf úr 
nefndinni og Atli Freyr Guðmundsson var skipaður aðalmaður í 
hans stað. Sigþrúður Guðmundsdóttir var skipuð varamaður. 

Haldin voru 34 starfsfræðslunámskeið um sjö mismunandi efin- 
issvið á níu stöðum fýrir 580 þátttakendur. 

Mikið var enn unnið að skipulagsmálum. Nú var skólinn ekki 
lengur framhaldsskóli heldur sérskóli á háskólastigi og í farar- 
broddi í þeirri nýju þróun háskólastigsins sem hafin var í landinu. 
Enn var öllum skóla-, mötuneytis- og heimavistarreglum breytt og 
tóku nemendur að mestu leyti við stjórnun þeirra. Þá var og öllum 
ráðningarkjörum og starfslýsingum kennara gerbreytt enn á ný. 

Ýmsar venjur nemenda voru að hverfa og aðrar að myndast um 
þessar mundir. Haustið 1988 var síðasta sinni notuð böðun við 
inntöku nýnema í Skólafélagið. 

Barnaheimili var stofnsett og foreldrafélag. Kennarastofiir og 
vinnustofur kennara voru fluttar. Stofnað var sjálfstætt samvinnu- 
félag um rekstur mötuneytis. Nemendur ráku einnig fjölföldunar- 
stofii. Unnið var að stofnun grunnskólasels í nágrenni skólans fyrir 
börn nemenda og starfsmanna. 

Unnið var að margháttuðum verklegum framkvæmdum, meðal 
annars viðgerðum á þökum og útveggjum skólahúsa. Hafin var 
fjartenging við gagnabanka. 

Nemendasambandið gekkst fýrir útgáfu afmælisrits Hermesar. 
Meðal efnis í því er lýsing skólastjóra á umbreytingu skólans og 
meðal annars vikið að fýrirætlunum um háskólafræðslu er ljúki 


Digitized by CjOOQle 



með brautskráningu námsmanna með B.S.-gráðu frá Bifröst. Kem- 
ur í grein skólastjóra ffam að þessar hugmyndir um B.S.-gráðu séu 
enn aðeins „hugarburður, órar sem þó hafa góð áhrif á okkur í 
dagsins önn“; og var þetta orðað svo til að koma í veg fyrir að les- 
endur vísuðu slíkri hugmynd algerlega á bug um hæl." 

Á almanaksárinu 1988 varð rekstrarkostnaður Samvinnuskólans 
alls kr. 46,3 milljónir og hafði hækkað um 30,1% ffá fyrra ári, mest 
vegna verðbólgu. Framlag ríkissjóðs nam 55, 6% og nemenda- og 
starfsfræðslugjöld námu 12,3%. Hlutur Sambandsins, 32,1%, jafn- 
gilti nokkurn veginn eigna- og fjármagnskostnaði. 

Nemendagjöld voru þessi: Afnotagjald safns og tækja á hvoru 
misseri kr. 23.000,00 í Rekstrarmenntadeild og kr. 30.000,00 í 
Rekstrarffæðadeild og Frumgreinadeild og lágmarksgreiðsla fyrir 
heimavistaraðstöðu kr. 10.000,00 á hvoru misseri. 

Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1989 var kr. 25.983.000. Frá og 
með þessum fjárlögum féll framlag til félagsmálanámskeiða alveg 
niður, en hafði til dæmis verið kr. 170.000. fyrir árið 1988. 


72. skólaár 1989-1990 

Þetta skólaár var 35. skólaárið á Bifröst og 2. ár skólans á háskóla- 
stigi. Á þessu starfsári varð skólinn sjálfseignarstofnun undir lítil- 
lega breyttu nafni, Samvinnuháskólinn. 

93 námsmenn hófu nám. Á síðara ári Rekstrarfræðadeildar voru 
33, á fyrra ári voru 42 og í Frumgreinadeild voru 18. Hafna varð 
41,5% umsókna um skólavist vegna mikils fjölda. Karlar voru 63 og 
konur 30. Meðalaldur í Rekstrarfræðadeild við upphaf skóla var 26 
ára og í Frumgreinadeild 30 ára. Börn námsmanna voru 12 undir 
grunnskólaaldri og 18 á skyldunámsaldri. Rúmur helmingur ný- 
nema átti lögheimili á Suðvesturlandi en nokkrir voru aðfluttir 
þangað úr öðrum landshlutum fyrir fáum árum. 

29 námsmenn luku Samvinnuháskólaprófi og eru þeir fyrstu 
rekstrarfræðingarnir sem Samvinnuháskólinn brautskráir. í hópi 
þeirra voru átta konur en meðalaldur brautskráðra rúm 26 ár. 
Skólahátíð með brautskráningu fór ffarn á Bifröst 27. maí, en fram 
til þessa hafði þeirri hefð verið haldið að slíta skóla með braut- 


w Slíkar hugmyndir þóttu reyndar undrum sæta á þessum tíma. 1 afmælisritinu er að 
öðru leyti lítt vikið að slíkum eða sambærilegum breytingatillögum, fyrir utan það að 
á einum stað segir að skólinn sé orðinn „hvorki fugl né fiskur“ (bls.36). 


269 


Digitized by v^ooQle 



skráningu 1. maí ár hvert. Auk þess luku 12 námsmenn námi 
Frumgreinadeildar. 

Um námssvið og námsefni er vísað til Námsvísis og Námslýsing- 
ar sem gefin eru út árlega í sérstökum kynningarbæklingi. í Sam- 
vinnuháskólanum leggja kennarar einnig fram kennsluáætlanir 
með ýtarlegum lýsingum fýrirlestra, kennsluefnis, hliðsjónarefnis 
og verkefna og gera síðan sambærileg kennsluyfirlit að starfi loknu 
á hverju misseri, og eru þessi gögn varðveitt á skrifstofum skólans 
ásamt lokaprófum og öðrum svipuðum heimildum. Sem fyrr fer 
formlegt nemendamat fram á hverju misseri en með því er reynt að 
grafast fyrir um einkenni kennslunnar og námsins yfirleitt eins og 
þetta birtist nemendum. 

^tárfslið á Bifröst var: Jón Sigurðsson M.A., skólastjóri og, síðar 
á árinu, rektor Samvinnuháskólans. Vésteinn Benediktsson 
cand.oecon. aðstoðarskólastjóri og aðstoðarrektor. - Lektorar skip- 
aðir með úrskurði dómnefndar: Edda Símonardóttir cand.jur., 
Guðjón Auðunsson cand.merc., Hjördís Bergsdóttir cand.oecon., 
Hörður Haraldsson cand.oecon., Jón Magnússon techn.ing., Jón 
Sigurðsson M.A. (rektor), Jónas Guðmundsson M.A., Vésteinn 
Benediktsson cand.oecon. (aðstoðarrektor). - Aðjúnktar: Linda H. 
Arnardóttir dipl.edb-ass., Sigrún Jóhannesdóttir fil.stud., Sigurður 
Albert Ármannsson B.Ed. - Engir stundakennarar störfuðu á þessu 
ári. 

í starfsskýrslu er nú í fýrsta sinn grein gerð fýrir rannsóknarverk- 
efnum lektora. 

Tíu starfsfræðslunámskeið voru haldin um fjögur mismunandi 
efnissvið á fjórum stöðum fýrir 190 þátttakendur. 

Við lok starfsársins var ný skólanefnd skipuð þessum mönnum: 
Atli Freyr Guðmundsson B.A., NSS, 100 Gerður G. Óskarsdóttir 
M.Ed., Ólafur Sverrisson NSS, formaður, Valur Arnþórsson NSS., 
Valgerður Sverrisdóttir. Varamenn: Geir Magnússon NSS, Sigþrúð- 
ur Guðmundsdóttir cand.mag., Sigurður Gils Björgvinsson 
cand.merc., NSS, Snorri Jónsson cand.oecon., NSS. Á þessu starfs- 
ári hélt skólanefnd sex fundi en önnur ár hefur hún að jafnaði 
fundað þrisvar sinnum. 

13. nóvember 1989 samþykkti skólanefnd frumvarp að Skipu- 


100 Þ.e. félagi í Nemendasambandi Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans, braut- 
skráður úr skólanum. 


Digitized by CjOOQle 




Námskeiðið 

lagsskrá fyrir Samvinnuháskólann sem sjálfseignarstofnun sam- Kvennaframi. 

kvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt stað- 

festri skipulagsskrá. 101 14. nóvember samþykkti stjórn Sambands ís- 

lenskra samvinnufélaga frumvarpið. Skólinn verður sjálfseignar- 

stofnun og nafni hans breytt með Skipulagsskrá fyrir Samvinnuhá- 

skólann sem gefin er út 31. janúar 1990 og birt í Stjórnartíðind- 

um 102 . 16. mars 1990 setur skólanefnd nýja Reglugerð fyrir Sam- 

vinnuháskólann, býsna langan bálk á grundvelli skipulagsskrárinn- 

ar og hafði reglugerðin verið undirbúin af rektor og kennurum 

skólans. í reglugerðinni er meðal annars ráð fyrir því gert að þró- 

unarstjórnun og gæðastjórnulTseu virkir liðir í stjórnkerfi skólans 

áfram. Til viðbótar þessum skjölum setti rektor síðan ýmsar Árétt- 

ingar um ákvæði reglugerðar og aðrar framkvæmdarreglur að 

höfðu samráði við skólaráð og kennarafund eftir atvikum. 

Óhjákvæmilegt var að reglugerð og áréttingar yrðu næsta miklir 
bálkar þar sem skólanum var ætlað að hafa öll helstu einkenni há- 
skólastofnana, gæta réttlætis, skilvirkni og ábyrgðar, fylgja þekktum 
og breytanlegum ópersónulegum starfsreglum, og lúta lýðræðislega 


101 Lög nr. 19 frá 5. maí 1988. 

102 Stjórnartíðindi B 9 - 1990, bls. 125-127. 


Digitized by LjOOQle 




272 


Digitized by v^ooQle 




teknum ákvörðunum skólanefndar, skólaráðs og kennarafundar. 
Þetta var þeim mun mikilvægara einnig sem það var nauðsynlegt 
sem trygging fyrir sérstöðu og sjálfstæði skólans gagnvart yfirvöld- 
unum. 

Á þessu starfsári var öllum helstu skipulagsbreytingum, sem 
hófust 1985, formlega og lagalega lokið, frá héraðsskólastigi til há- 
skólastigs ásamt algerri umbyltingu fræðsluskipunar og kennslu- 
hátta, skólaheimilis og stofhunarinnar sjálfrar. 103 

Mjög verulegar breytingar urðu enn á félagslífi nemenda. Þessu 
sinni var fullveldishátíð haldin í síðasta sinni með gestum úr ná- 
grenni skólans. 

Gagnger fyrsta endurskoðun átti sér stað á öllu námsefni, svo og 
á hópaskiptingu námsmanna og tilhögun verkefhavinnslu og á 
málsvörnum vegna lokaverkefna hvers misseris, síðar nefnd misser- 
isverkefhi. Enn ffemur voru ýmsar reglur skólans endurskoðaðar 
eftir fyrstu reynslu. Meðal annars voru sett ákvæði um endurtöku- 
próf og um lágmarkskröfu um árangur á lokaprófum, en áður 
hafði meðaltal vikulegra verkefna, sem vógu 70%, og lokaprófs, 
sem vó 30%, ráðið fullnaðarniðurstöðu á hverju námssviði. Urðu 


Framhaldsdeild 1989. 


103 Um fræðsluskipan, kennsluffæði o.þ.h. sjá m.a.: Jón Sigurðsson. 1990. „Háskóli á 
Bifiröst“. Ný Menntamál 8. árg. 1. tbl. 


273 


Digitized by UiOOQle 


miklar umræður um þessar breytingar og var reynt að hafa nem- 
endur með í ráðum með kennurum um öll helstu þróunarvið- 
fangsefni. Sýndist sitt hverjum um flest í þessu eins og verða vill. 104 

Nemendur höfðu 17 bústaði á leigu í nágrenni skólans, og mátti 
segja að Bifröst væri nú háskólaþorp með um 150 íbúa yfir vetur- 
inn. Grunnskólasel var opnað við skólann, og voru í því þrettán 
börn nemenda. Höfðu nokkrar deilur orðið um það í héraðinu 
áður en viðurkennt var að nauðsynlegt væri að tryggja námsmönn- 
um óskerta grunnskólagöngu fyrir börn þeirra, og var meðal ann- 
ars í því efni rætt um hugsanlegan flutning skólans til Borgarness til 
þess að tryggja þetta. Önnur 12 börn nemenda voru á barnaheim- 
ili, en Norðurárdalshreppur tók við rekstri þess á skólaárinu. í 
tengslum við lögformlega breytingu stofnunarinnar voru öll ráðn- 
ingarkjör og starfssamningar endurskoðuð. Bókhaldskerfi var mót- 
að og samið við bankastofnun, Sparisjóð Mýrasýslu í Borgarnesi, 
þar sem skólinn var ekki lengur hluti Sambands íslenskra sam- 
vinnufélaga. Stjórnskipan skólans var gerbreytt með mjög auknu 
valdi skólaráðs og kennarafunda. Olíustöðin í Hvalfirði afhenti 4. 
apríl 1990 skólanum eignarhluta sinn í Bifrastareignum, sem var 
þriðjungur fasteigna á skólasetrinu, og samningar hófust við Sam- 
bandið og Vátryggingafélag íslands hf., fyrir hönd Samvinnutrygg- 
inga, um sams konar eignayfirtöku á jafnstórum eignarhlutum 
þeirra hvors um sig. 

Undir lok starfsársins, vorið 1990, hófst vinna við gerð þróunar- 
áætlunar skólans til fimm ára. Var meðal annars ráð fyrir því gert í 
henni að ný Framhaldsdeild er brautskrái námsmenn með 
„baccalaureorum scientiarum prófi“, þ.e. B.S.-gráðu, taki til starfa 
haustið 1994 og fyrsta brautskráning verði þá vorið 1995. 

Rekstrarkostnaður skólans á almanaksárinu 1989 varð 35,3 millj- 
ónir króna, án Bifrastareigna, og hafði lækkað nokkuð frá fyrra ári, 
einkum vegna þess að Framhaldsdeild í Reykjavík lauk starfsemi 
sinni og gripið var til aðhaldsaðgerða einnig að öðru leyti. Framlag 
ríkissjóðs nam 81,7%, nemenda- og þátttökugjöld 17,3% en aðrar 
tekjur urðu 1,0%. Á þessu ári var nokkuð breytt uppsetningu 
reikninga skólans vegna breyttra tengsla við Sambandið. Fyrsta 
sjálfstætt reikningsuppgjör skólans fór fram sumarið 1990 og náði 
til tímabilsins 1. janúar 1990-31. júlí 1990, en það er fyrsta skeið 


104 Óánægja með skólastjórnina o.fl. á þessu starfsári birtist m.a. tvisvar í lesendabréf- 
um í DV og sá skólastjóri ástæðu til að leiðrétta missagnir með grein í DV 9. maí 1990. 


Digitized by CjOOQle 




Verslunarstjórar og 

skólans sem sjálfseignarstofhunar en ákveðið var að reikningsár kennarar 1986-1987. 
stofnunarinnar yrði ffá 1. ágúst til 31. júlí ár hvert. Þetta reiknings- 
uppgjör var endurskoðað af Endurskoðendaþjónustunni í Reykja- 
vík. 

Á þessu ári hvarf fjárhagslegur stuðningur Sambandsins endan- 
lega en hafði síðustu árin aðeins falist í afnotum fasteigna á Bifröst. 

Nemendagjöld voru þessi: Afnotagjald safns og tækja kr. 

35.000. 00 á haustmisseri og kr. 38.000,00 á vormisseri og lágmarks- 
greiðsla fyrir heimavistaraðstöðu kr. 12.000,00 á haustmisseri og kr. 

13.000. 00 á vormisseri. 

Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1990 var kr. 30.203.000. 


73. skólaár 1990-1991 

93 námsmenn hófu nám. Á síðara ári Rekstrarfræðadeildar voru 
38, á fyrra ári 37 og í Frumgreinadeild voru 18. 37 luku Samvinnu- 
háskólaprófi í rekstrarffæðum, en þrír að auki höfðu lokið því á 
haustmisserinu 1990. í hópi brautskráðra voru 15 konur og meðal- 
aldur brautskráðra rúmlega 27 ár. 14 luku prófi úr Frumgreina- 
deild. Óhjákvæmilegt var að hafha rúmum 44% umsókna um inn- 
göngu í Rekstrarfræðadeild og Frumgreinadeild. Meðalaldur í 
Rekstrarfræðadeild við upphaf skóla var 27 ára og í Frumgreina- 
deild 33 ára. Námsmenn höfðu alls 16 fjölskyldubústaði á leigu og 
nokkrir bjuggu fjær í héraðinu með fjölskyldur sínar. Konur voru 
38 og karlar 55. 


275 


Digitized by v^ooQle 



Verslunarstjórar og 
kennarar 1987-1988. 


Tveir nýir stundakennarar störfuðu við skólann á árinu: Guð- 
mundur Bárðarson cand.oecon. og Jón Vilberg Guðjónsson 
cand.jur. 

Um námssvið og námsefni vísast til Námsvísis og Námslýsingar. 
í starfsskýrslu er yfirlit um rannsóknaverkefni kennara. 105 Verðandi 
rekstrarfræðingar fóru kynnisferð til Bríissel og víðar í Belgíu. 

Á þessu ári tók félagslíf aftur að festast að nýju í sessi eftir um- 
byltingar og umskipti í skólastarfinu. Margir fyrirlesarar sóttu skól- 
ann heim, en einn þáttur nýrrar skólaskipanar er málstofur sem 
haldnar eru á hálfs mánaðar fresti með sérstökum gestafyrirlesara í 
hvert sinn. 

Á starfsárinu var mikið unnið að þróunaráætlun skólans til 
næstu fimm ára. Var hún rædd á mörgum kennarafundum og 
einnig kynnt og rædd á fundum skólanefndar. 

15 starfsfræðslunámskeið voru haldin um sex mismunandi efn- 
issvið á sex stöðum fyrir 201 þátttakanda. Eins og önnur síðustu ár 
gætti talsvert þeirra erfiðleika sem samvinnufélögin takast á við í 
þeim samdrætti sem orðið hefur í starfsfræðslunni. 

Nýju skjalasafni skólans var komið á fót. Á þessu ári má segja að 
lokið hafi breytingu bókasafnsins úr heimilis- eða heimavistarsafni 
í eiginlegt fagbókasafn háskóla. Gagnger endurskoðun fór enn fram 
á öllu námsefini, námskröfum, reglum um lokaverkefni, greinar- 


105 Sjá einnig sérstakt yfirlit aftar í þessu riti. 


276 


Digitized by CjOOQle 



277 


Digitized by v^ooQle 



gerðir og málsvarnir. Breytingar voru gerðar á reglum um ráðningu 
kennara til samræmis við stöðu skólans á háskólastigi. Nemenda- 
garðar voru settir á stofn sem sjálfstæð deild innan Samvinnuhá- 
skólans, hliðstætt því sem tíðkast hefur um stúdentagarða, og leit- 
að með formlegri umsókn fjárhagsaðstoðar Húsnæðisstofnunar 
ríkisins á grundvelli laga og reglna um félagslegt leiguhúsnæði. 
Settar voru reglur um Nemendagarða og urðu þær kafli í reglugerð 
skólans. 

Jón Sigurðsson skólastjóri og síðar rektor lætur af rektorsstarfi 
að eigin ósk í páskaleyfinu, 22. mars 1991, og tekur við lektorsstarfi 
við skólann. Jón hafði sagt rektorsstarfinu lausu í ágúst 1990 og 
skólanefnd ákveðið ráðningu nýs rektors og aðstoðarrektors á fundi 
1. október 1990. Vésteinn Benediktsson, áður aðstoðarrektor og 
lektor, tekur við rektorsstarfinu 22. mars. Jónas Guðmundsson lekt- 
or tekur við starfi aðstoðarrektors. Þeir höfðu meðal annars undir- 
búið mannaskiptin yfir veturinn. 

Við lok starfsársins, sumarið 1991, afhenti Samband íslenskra 
samvinnufélaga Samvinnuháskólanum eignarhluta sinn í Bifrastar- 
eignum, en með þessu framlagi og fyrra framlagi Olíufélagsins hf. 
hafði skólinn nú eignast tvo þriðjunga allra fasteigna á skólasetrinu 
og átti enn fremur skólalóðina fyrir. 

Undirbúnar voru borunarframkvæmdir eftir heitu vatni á lóð 
skólans. Ný tækni og ný efni höfðu á nýliðnum árum gert einstök- 
um fyrirtækjum og fámennum sveitarfélögum kleift að ráðast í 
borun. 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 31. júlí 1991 var samtals um 
46,6 milljónir kr. og eigið fé þar af 92,2%. Niðurstöðutala rekstrar- 
reiknings 1. ágúst 1990-31. júlí 1991 var 45,6 milljónir kr. og varð 
rekstrarafgangur um 86 þúsundir króna. Af tekjum nam ríkisfram- 
lag 70,6%, nemendagjöld 21,9% og aðrar tekjur 7,5%. Helstu 
kostnaðarliðir voru sem fyrr launakostnaður sem af heild útgjalda 
nam 58,5%, fasteignaleiga sem rann til viðhalds 7,7%, afskriftir 
7,5% og orka 6,7%. 

Framlag ríkisins til skólans á Fjárlögum hvers árs hafði ekki auk- 
ist að raungildi um meira en áratugar skeið en aðeins fylgt að jafn- 
aði nokkurn veginn almennum breytingum fjárlaga og verðbólgu 
frá ári til árs fram eftir níunda áratugnum. Á árunum 1990 til 1991 
dróst framlag ríkisins aftur á móti samkvæmt ríkisreikningi, sem 
gerður er upp ári eftir á, verulega aftur úr hækkunum framfærslu- 
vísitölu að raungildi. 106 Á þessum sama tíma hafði fjárframlag Sam- 


278 


Digitized by v^ooQle 



bands íslenskra samvinnufélaga og kaupfélaganna þorrið með öllu. 
En skólagjöld nemenda höfðu hækkað talsvert. 

Hinn 20. desember 1990 var nýtt samkomulag gert við fulltrúa 
Menntamálaráðuneytisins um fjárhagsleg samskipti og uppgjör 
rekstrarkostnaðar skólans. Miðaðist það við að fylgt yrði verðlags- 
forsendum fjárlaga ár frá ári, en ekki var staðið við þetta samkomu- 
lag af hálfu ríkisvaldsins, heldur rýrnaði framlag ríkisins til skólans. 
En svipuðu máli gegndi einnig um framlög ríkisins til annarra svo 
kallaðra sérskóla í ríkisreikningi á árabilinu 1988 til 1991. 107 

Nemendagjöld voru þessi: Afnotagjald safns og tækja kr. 
41.000,00 á haustmisseri og kr. 43.000,00 á vormisseri og lágmarks- 
greiðsla fyrir heimavistaraðstöðu kr. 14.000,00 á haustmisseri og kr. 
14.700,00 á vormisseri. 

Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1991 var kr. 32.270.000. 


74. skólaár 1991-1992 

93 hófu nám. Á síðara ári Rekstrarfræðadeildar voru 33, á fyrra ári 
41 og í Frumgreinadeild 19 námsmenn. Skólinn varð að vísa frá 
31% fullgildra umsókna. Sem síðustu árin hafði um helmingur 
námsmanna lögheimili á Suðvesturlandi, en hluti þeirra aðfluttur 
þangað úr öðrum landshlutum. Karlar voru 56 og konur 37. 30 
námsmenn luku Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræðum, þar af 15 
konur, en meðalaldur brautskráðra var rúmlega 27 ár. 108 Alls luku 
17 prófi úr Frumgreinadeild. 

Nýskipaðir lektorar voru Einar S. Valdemarsson cand.oecon., 
Gunnar Á. Bjarnason rafeindaverkfr. og Jóna Guðný Káradóttir 
cand.merc. Nýr aðjúnkt var Aðalsteinn J. Magnússon M.A. og 
MBA. Nýir stundakennarar voru Inga Steinunn Magnúsdóttir B.A., 
Jón Pálsson cand.polyt., Sigurður S. Gylfason cand.oecon. og 
Snorri Jónsson cand. oecon. 

Við lok starfsársins lét Hörður Haraldsson lektor af starfi við 
Samvinnuháskólann en hann hafði verið kennari við skólann óslit- 
ið frá haustinu 1956 og síðar lektor frá upphafi starfa Samvinnuhá- 
skólans. 


106 Sjá sérstakan kafla aftar í þessu riti um fjárframlög úr Ríkissjóði til skólans. 

107 Ríkisreikningur sömu ára; sjá einnig sérstakan kafla aftar í þessu riti. 

108 Skólaskýrsla segir að með þessu starfsári hafi brautskráðir rekstrarfræðingar orðið 
100 talsins, en það er rangt. Við lok starfsársins 1991-92 voru þeir orðnir 99 alls. 


279 


Digitized by CjOOQle 



Skólanefnd var skipuð á árinu: Ólafiir Sverrisson NSS, formaður, 
Atli Freyr Guðmundsson B.A., NSS, Geir Magnússon NSS, Óli Jón 
Gunnarsson tæknifræðingur, fulltrúi ráðherra, Valgerður Sverris- 
dóttir. Varamenn: Helga Arngrímsdóttir rekstrarfræðingur NSS, 
Sigþrúður Guðmundsdóttir cand.mag., Sigurður Gils Björgvinsson 
cand.merc. NSS, Snorri Jónsson cand.oecon., NSS. og varafulltrúi 
ráðherra Þorsteinn V. Gunnarsson Ph.D. 

Fjögur starfsfræðslunámskeið voru haldin fyrir alls 75 þátttak- 
endur. 

Endurskoðaðar voru reglur um árangur á lokaprófum og um 
kröfur varðandi lágmarksárangur, og árleg endurskoðun Námsvís- 
is fór fram. Verðandi rekstrarfræðingar fóru kynnisferð til Was- 
hington D.C. í Bandaríkjunum í fyrirtæki og stofnanir. 

Mikið var unnið að undirbúningi Nemendagarða og að því að 
útvega lánsfjármagn til framkvæmda. Voru viðræður við Félags- 
málaráðuneytið og Húsnæðismálastofnun um byggingu félagslegs 
leiguhúsnæðis í samræmi við það sem gert hafði verið á vegum 
annarra háskóla í landinu. Fór fram alútboð fyrsta áfanga og skip- 
uð sérstök dómnefhd til að velja tillögur. 21. mars 1992 var fyrsta 
skóflustunga tekin að fyrsta áfanga húsbyggingar á vegum Nem- 
endagarða. 

í októberlok 1991 fundust 12-14 sekúndulítrar af um 60 stiga 
heitu vatni á lóð skólans á um 280 metra dýpi. Hafði verið borað á 
vegum Norðurárdalshrepps og skólans með tiltölulega litlum bor, 
en oddviti hreppsins, Pétur Geirsson, hafði sagt fyrir um tilrauna- 
staðinn þar sem vatnið fannst. Stofnað var sameignarfélag með 
sveitarfélaginu og nokkrum nágrönnum um hitaveitu. Félagið heit- 
ir „Hitaveitufélag Norðdælinga“ og er sameignarfélagssamningur- 
inn dagsettur 15. maí 1992. í lok starfsársins var búið að tengja flest 
hús á skólasetrinu við nýja hitaveitu. 

Hafínn undirbúningur að nýrri Framhaldsdeild, einu viðbótar- 
námsári, sem brautskrá skuli rekstrarfræðinga með B.S.-prófi. Jón 
Sigurðsson fyrrverandi rektor lagði fram fyrstu drög að reglugerð- 
arákvæðum og áréttingum um nýja Framhaldsdeild í nóvember og 
desember 1991. 109 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 31. júlí 1992 var 52,9 milljón- 
ir króna og eigið fé þar af 83,5 %. Niðurstöðutala rekstrarreiknings 


109 Sjá sérstakt yflrlit um málið aftar í þessu riti. 


280 


Digitized by CjOOQle 



oqq mm 


>:> 








igaaii 

S3 CS 3S * 


|X..\ 


[ <*<• 1 
Ljr >.m 






Ct 1 

** - §3 5 






st 


281 


Digitized by v^ooQle 















1. ágúst 1991-31. júlí 1992 var kx. 47,6 milljónir og varð rekstrartap 
sem nam kr. 965 þúsundum. Af tekjum nam ríkisframlag 70,8%, 
nemendagjöld 22,4% og aðrar tekjur 6,8%. Af útgjöldum nam 
launakostnaður 53,8%, fasteignaleiga sem rann til viðhalds 8,9%, 
orka 6,9% og afskriftir 6,2%. Tap á rekstrarreikningi stafar af bók- 
færðum kostnaði við tengingu hitaveitu. 

Nemendagjöld voru þessi: Afnotagjald safns og tækja kr. 
45.500,00 á hvoru misseri og lágmarksgreiðsla fyrir heimavistarað- 
stöðu kr. 15.500,00 á hvoru misseri. 

Fjárveiting á íjárlögum fyrir árið 1992 var kr. 33.200.000. 


75. skólaár 1992-1993 

92 námsmenn hófu nám við skólann. Á síðara ári Rekstrarfræða- 
deildar voru 36, og 38 á fyrra ári, en í Frumgreinadeild voru 18 
námsmenn. Óhjákvæmilegt, rýmis vegna, reyndist að hafna 46% 
gildra umsókna. Karlar voru 56 og konur 36. Námsmenn höfðu 14 
fjölskyldubústaði á leigu í nágrenni skólans, og nokkrir bjuggu að 
Varmalandi og í Borgarnesi. 54 námsmenn áttu lögheimili á Suð- 
vesturlandi. 30 námsmenn luku Samvinnuháskólaprófi í rekstrar- 
fræðum, og auk þess einn um haustið 1992. Meðal brautskráðra 
voru 10 konur en meðalaldur í hópnum rúmlega 29 ár. Alls hafa þá 
130 lokið Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræðum. Brautskráning 
fór fram á skólahátíð 22. maí. 30 námsmenn luku fyllilega námi á 
fyrra ári Rekstrarfræðadeildar og 13 luku fyllilega námi Frum- 
greinadeildar. 

Nýr í hópi lektora var Aðalsteinn J. Magnússon, M.A. og MBA, 
og Runólfur Ágústsson, cand.jur. var nýr stundakennari og síðar 
lektor, en Hörður Haraldsson cand.oecon., fýrrverandi lektor, starf- 
aði sem stundakennari. 

Unnið var að endurskoðun Námsvísis og Námslýsingar að venju. 
Unnið var að kynningarmálum skólans, og var meðal annars sýnd- 
ur þáttur í Ríkissjónvarpinu um félagslíf og fleira í skólanum. 

Sjö starfsfræðslunámskeið voru haldin um sex mismunandi efn- 
issvið. Námskeiðin voru haldin á fjórum stöðum fyrir 166 þátttak- 
endur. Meðallengd námskeiðs var 7,5 klukkustundir. Efnt var til 
samstarfs við atvinnuráðgjafa og iðnráðgjafa á Vesturlandi og 
Norðurlandi vestra og við Bændaskólann á Hvanneyri um nám- 
skeiðahald. Við lok starfsársins, 31. júlí 1993, höfðu frá 1977 verið 
haldin á vegum skólans 685 námskeið með alls 12.161 þátttakanda. 


282 


Digitized by CjOOQle 



fe2: fel p§\ £9 

I jQt& ' j j QtLg# - (Jiíá' 
mm ■ jj smT ■ mm 

ST afe 


IMitFiíSE 


n\ 


i $ 


i \ j 2^2 

^íéHígS 

ía ts 



íi 

4T 


Jl 
! « 


i, 4 í 


&3 ^ 

fel C^; 03 


ii' 



*| £3 21 


283 


Digitized by v^ooQle 













Jóna Guðný Káradóttir lektor annaðist umsjón með starfsfræðsl- 
unni. 

Á starfsárinu var unnið að stefnumótun og þróunarstjórnun 
fyrir stofnunina og meðal annars gengið frá starfsáætlunum í því 
efni við lok starfsársins. Skólanefnd samþykkti á fundi 26. febrúar 
1993 að leita heimildar til stofnunar nýrrar Framhaldsdeildar er 
brautskrái námsmenn með B.S.-gráðu. Leitað var formlega eftir 
þeirri heimild með bréfi til Menntamálaráðherra 22. mars 1993, en 
svör bárust ekki fýrir lok starfsársins. Samstarfsnefnd háskólastigs- 
ins fékk málið til umfjöllunar með bréfi Menntamálaráðuneytis 23. 
apríl 1993. Við lok starfsársins, í júlí 1993, tók Jón Sigurðsson fyrr- 
um rektor að sér að stýra undirbúningi málsins og vinnslu tillagna 
og skipulagsgagna. 

Talsverðar umræður urðu meðal námsmanna um nafn skólans, 
og þótti sumum sem tími væri til kominn að fella niður tilvísun til 
samvinnu í heiti hans. Á fjölmennum fundi Skólafélagsins voru 
þessi mál rædd ýtarlega og samþykkt samhljóða tillaga þess efnis að 
nafn skólans skyldi óbreytt standa. 

Hinn 21. mars 1992 hafði fyrsta skóflustunga verið tekin að 
fyrsta áfanga Nemendagarða sem heitir Hraunkot og í eru fjórar 
íbúðir. Hinn 16. janúar 1993 heimsótti Jóhanna Sigurðardóttir fé- 
lagsmálaráðherra Samvinnuháskólann og afhenti fyrstu íbúum 
Nemendagarðanna lykla að fjórum fyrstu íbúðunum og voru þær 
þegar teknar til notkunar. í samræmi við nýtt heildarskipulag 
skólasvæðisins var lagður nýr vegur að skólahúsum og íbúðarhús- 
um starfsmanna. Framlag það sem árlega hafði runnið til Félags- 
málasjóðs nemenda rann nú og hér eftir, að ákvörðun Skólafélags- 
ins, til Nemendagarðanna. 

Tölvubúnaður og hugbúnaður voru endurnýjaðir að verulegum 
hluta. Unnið var áfram að endurnýjun fagbókakosts Bókasafns 
Samvinnuháskólans. 

Mikla vinnu varð að leggja í samskipti við Lánasjóð íslenskra 
námsmanna til að koma í veg fyrir að Frumgreinadeildarnám yrði 
svipt viðurkenningu sjóðsins. Reyndist óhjákvæmilegt að breyta 
inntökureglum deildarinnar og gefa kost á sérstöku jafnhliða und- 
irbúningsnámi ásamt reglulegu námi við deildina. 

Unnið var áfram að frágangi og lagningu hitaveitu. 

Um vorið var staðið fyrir „Opnu húsi“, kynningardegi á skólan- 
um, starfi hans og aðstöðu á skólasetrinu. 

í ársriti rekstrarfræðinema, Bifröst , 4. árgangi, birtir Gunnar Á. 


284 


Digitized by v^ooQle 



Bjarnason lektor niðurstöður úr 
nemendakönnun sem hann hafði 
gert meðal þeirra sem brautskráðst 
höfðu 1990 og 1991. Könnunin 
sýndi m.a. mikinn áhuga á væntan- 
legri ffamhaldsdeild og B.S.-gráðu 
og lýsti þriðjungur vilja til að stunda 
þar nám. Þá kom í ljós að almennt 
hafði námið á Bifröst „skilað sér“ í 
hærri launum manna að náminu 
loknu heldur en þeir höfðu áður 
haft. 87% aðspurðra töldu að námið 
hefði „mikil eða mjög mikil jákvæð 
áhrif* á atvinnumöguleika sína. Þá var einnig spurst fýrir um nýt- 
ingu einstakra námsgreina. Loks kom greinilegur áhugi fr am á end- 
urmenntun og námskeiðum á Bifröst. 

Nokkrir sérstakir sjóðir í eigu skólans voru sameinaðir í einn, 
Menningarsjóð Jónasar Jónssonar frá Hriflu við Samvinnuháskól- 
ann á Bifröst, en 30. júní 1993 voru í honum 557.771,00 krónur. 
Skólanefnd hefur umsjón með sjóðnum og ráðstafar honum. 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 31. júlí 1993 var um 55,1 
milljón króna, og var eigið fé þar af 82,6%. Niðurstöðutala rekstr- 
arreiknings 1. ágúst 1992-31. júlí 1993 var 49,9 milljónir króna og 
varð hagnaður um 762 þúsundir króna. Af tekjum nam ríkisffam- 
lag 70%, nemendagjöld 21% og aðrar tekjur 9%. Af útgjöldum nam 
launakostnaður 56,9%, fasteignaleiga sem rann til viðhalds 8,4%, 
orka 5,0% og afskriffir 7,2%. 

Nemendagjöld voru þessi: Afnotagjald safns og tækja kr. 
45.500,00 á hvoru misseri og lágmarksgreiðsla fýrir heimavistarað- 
stöðu kr. 15.500,00 á hvoru misseri. Höfðu nemendagjöld ekki 
hækkað ffá fýrra ári. 

Fjárveiting á fjárlögum fýrir árið 1993 var kr. 35.700.000. 



76. skólaár 1993-1994 

92 námsmenn hófu fullt reglulegt nám í byrjun haustmisseris, 36 á 
síðara ári Rekstrarfræðadeildar og 38 á fýrra ári en 18 hófu nám við 
Frumgreinadeild. Við skólahátíð um vorið áttu átta námsmenn eft- 
ir að ljúka úrbótaprófum ýmissa áfanga. Meðalaldur námsmanna í 
báðum deildum var tæp 29 ár, í Rekstrarffæðadeild 28 ára en 32 í 


285 


Digitized by v^ooQle 



Frumgreinadeild. 46% umsókna um nám í Frumgreinadeild varð 
að hafna vegna aðstæðna. Tæplega tveir þriðjungar námsmanna 
áttu lögheimili á Suðvesturlandi. Konur voru rúmur þriðjungur 
námsmanna. Námsmenn fengu 14 sumarbústaði í nágrenni skóla- 
setursins á leigu og nokkrir bjuggu að Varmalandi og í Borgarnesi. 

Á skólahátíð 21. maí 1994 brautskráðist 31 rekstrarfræðingar, 
þ. á m. 10 konur. Auk þess brautskráðist einn um haustið 1993 og 
einn við árslok 1993. Flafa þá 63 rekstrarfræðingar hlotið braut- 
skráningu frá Samvinnuháskólanum á Bifröst. 110 Tólf luku námi 
við Frumgreinadeild. 

Á starfsárinu urðu þessar breytingar á starfsmannaliði helstar: 
Runólfur Ágústsson fær lektorstitil með úrskurði dómnefndar. Nýir 
stundakennarar voru Guðmundur Bárðarson cand. oecon. á haust- 
misseri og Ólafur Flaukur Magnússon cand.merc. á vormisseri. Jón 
Sigurðsson lektor og Sigrún Jóhannesdóttir aðjúnkt koma aftur til 
starfa úr tveggja ára launalausu leyfi og Sigrún fær lektorstitil með 
úrskurði dómnefndar. 

Haldin voru 14 starfsfræðslunámskeið og var það tvöföldun frá 
fyrra ári, um 10 mismunandi efnissvið og á fimm stöðum í land- 
inu. Þátttakendur urðu alls 213, en meðallengd námskeiðs var 6,4 
klst. Við lok þessa starfsárs höfðu verið haldin á vegum skólans alls 
699 einstök námskeið með alls 12.382 þátttakendum frá upphafi 
skipulegrar starfsfræðslu 1977. Jóna Guðný Káradóttir lektor, Sig- 
rún Jóhannesdóttir lektor og Sigurður A. Ármannsson aðjúnkt 
önnuðust umsjón með starfsfræðslunni. 

Hátíðarmálstofa í tilefni 75 ára afmælis skólans var haldin 11. 
október 1993. Guðjón Friðriksson sagnfræðingur fjallaði á málstof- 
unni um Jónas Jónsson frá Hriflu. 

Rætt áfram um stefnumótun skólans og þróun stofnunarinnar 
næstu árin, en um þetta hafði verið fjallað sérstaklega á kennara- 
fundum undir lok síðasta starfsárs. Skólanefnd fjallaði um málið og 
samþykkti „Stefnu Samvinnuháskólans á Bifröst u á fundi 19. maí 
1994. 

Eftir mikinn undirbúning á kennarafundum samþykkti skóla- 
nefnd á fundum sínum 5. október og 20. október 1993 reglugerð- 
arákvæði um nýja Framhaldsdeild er brautskrái rekstrarfræðinga 


110 í Skólaskýrslu er talningarvilla; þar segir að 164 rekstrarfræðingar alls hafi hlotið 
brautskráningu en rétt tala er 163. Skakkar þarna væntanlega í skólaskýrslunni vegna 
þess að brautskráning að hausti 1992 hafi verið tvítalin. 


286 


Digitized by CjOOQle 




287 


Digitized by v^ooQle 


með B.S.-gráðu frá Samvinnuháskólanum. Hafði kennarafundur 
áður samþykkt tillögu þessa efnis 27. september 1993. 

3. desember 1993, á 75 ára afmæli fyrstu skólasetningar Sam- 
vinnuskólans, afgreiddi kennarafundur áréttingar og aðrar starfs- 
reglur um nýja Framhaldsdeild. Öll samþykkt málsgögn voru í des- 
ember 1993 send átján ráðgjöfum sem fallist höfðu á að gaumgæfa 
tillögurnar og gera athugasemdir, ábendingar og breytingartillögur. 
Þessir ráðgjafar eru í hópi forystumanna í atvinnulífi, bankakerfi, 
almannasamtökum, rannsóknastofnunum atvinnuvega og þjón- 
ustustofnunum atvinnulífsins, auk valinna stjórnenda í fyrirtækj- 
um og sérfræðinga frá Háskóla íslands og öðrum stofnunum. 

Nokkrar breytingar voru gerðar 21. febrúar 1994 á tillögunum 
eftir ýtarlegar umræður og endurskoðun, meðal annars á nafni 
deildarinnar sem skyldi verða Rekstrarfræðadeild II. Skólanefnd 
samþykkti síðan endanlega gerð reglnanna 3. mars 1994 og var þá 
jafnframt ákveðið að æskja þess að akademískt gæðamat fari fram 
á allri starfsemi skólans. 20. apríl áttu rektor og aðstoðarrektor fund 
um málið í Menntamálaráðuneytinu með skrifstofustjóra þess og 
deildarstjóra og var þá einnig farið fram á akademískt gæðamat á 
starfsemi skólans. 

Samþykkt Menntamálaráðuneytisins og formleg viðurkenning á 
því að Samvinnuháskólinn veiti fræðslu til bakkaláreatgráðu, 
„baccalaureorum scientiarum prófs“, þ.e. B.S.-gráðu, barst með 
bréfi 2. maí 1994. Var unnið áfram að málinu og að undirbúningi 
skipulags og verkaskiptingar milli kennara, að námskeiðum og 
fræðsluefni á síðustu mánuðum starfsársins um vorið og snemm- 
sumars 1994. Sem fyrr hafði Jón Sigurðsson lektor umsjón með 
þessum undirbúningi, vinnu við reglur o.s.frv. 

Ýmsar aðrar breytingar og lagfæringar á reglugerðarákvæðum 
voru gerðar að tillögu kennarafundar á fundum skólanefndar 5. og 
20. október 1993, meðal annars á skipulagi og störfum við umsjón 
fasteigna og húsvörslu á Bifröst. Ný störf voru skipulögð í samræmi 
við breytta tilhögun og samkvæmt þessu voru þau auglýst í mars 
1994. Höfðu breytingar í þessu efni verið í undirbúningi allt frá 
1991 er skólinn yfirtók sjálfur alla umsjá skólasetursins sem aðal- 
eigandi fasteignanna en fram til þessa hafði ráðsmaður skólans ver- 
ið starfsmaður eigenda Biffastareigna sameiginlega. Mjög miklar 
umræður urðu um tilhögun og framkvæmd þessara skipulags- 
breytinga og talsverðar deilur. 111 Ráðið var í tvö ný störf, umsjónar- 
fulltrúa og húsvarðar, við lok starfsársins. 


288 


Digitized by CjOOQle 



Settar voru nýjar reglur um skipan skólanefndar. Tillögur voru 
gerðar í samráði við stjórn Sambands ísl. samvinnufélaga og barst 
samþykkt hennar með bréfi 15. nóvember 1993 og samþykkti 
skólanefnd þær síðan endanlega 2. mars 1994. Þessar nýju reglur 
gera ráð fyrir því að Menntamálaráðherra skipi skólanefnd Sam- 
vinnuháskólans, en stjórn Sambandsins hafði áður haft skipunar- 
valdið. Nú skyldi ráð fyrir því gert að Nemendasambandið tilnefni 
einn nefndarmann, Skólaráð með fulltrúum starfsmanna og náms- 
manna annan, Vinnumálasamband samvinnufélaganna tvo, en ráð- 
herra skipi einn nefndarmann án tilnefningar. Sömu reglur gilda 
um skipan varamanna hvers um sig. Þessar breyttu reglur hlutu 
staðfestingu ráðuneytisins vorið 1994. Við lok starfsársins sumarið 
1994 lauk skipunartíma skólanefndar og urðu nokkrar breytingar á 
skipun hennar, m.a. hvarf Ólafur Sverrisson formaður þá úr nefnd- 
inni. 

Reglur um ráðningu rektors voru samþykktar á fundi skóla- 
nefndar 19. maí 1994. Auk almennra auglýsinga gera þessar reglur 
ráð fyrir skoðanakönnunum meðal kennara, annarra starfsmanna, 
námsmanna og meðal félagsmanna í Nemendasambandi Sam- 
vinnuskólans og Samvinnuháskólans áður en skólanefnd tekur um- 
sóknir um rektorsstarf til afgreiðslu. 

Gerðar voru breytingar á inntökuskilyrðum Frumgreinadeildar 
þess efhis að heimilt sé að taka, með svo nefndri „25 ára reglu“, sér- 
stakt tillit til starfsreynslu og aldurs umsækjenda og meta slíkt til 
námseininga með tilteknum skilyrðum. 

Miklar umræður áttu sér stað á kennarafundum um tilhögun, 
skilgreiningar og fleira í sambandi við rannsóknaverkefni kennara 
og einnig um að fara þess á leit við Menntamálaráðuneytið að fram 
færi formlegt akademískt gæðamat á skólanum og allri starfsemi 
hans. Var á nokkrum kennarafundum sérstaklega rætt um rann- 
sókna- og ráðgjafarverkefhi kennara, áréttingar um þau efni endur- 
skoðaðar með sérstöku tilliti til gæðastjórnunar í öllu starfi skólans. 
Var gerð formleg samþykkt á kennarafundi 18. apríl 1994 um end- 
urskoðaða áréttingu um rannsóknaverkefni kennara og skýrslugerð 
þeirra um rannsókna- og ráðgjafarstörf. Með bréfi 2. maí 1994 sem 


111 Þetta mál varð tilefni fundarhalda og flokkadrátta í héraðinu meðal nágranna skól- 
ans, og fráfarandi sveitarstjórnarmenn í Norðurárdalshreppi o.fl. sáu ástæðu til afskipta 
af því. Voru miklar hótanir og heitingar manna á meðal um starfsmannaráðningar þær 
sem fylgdu skipulagsbreytingunum. 


289 


Digitized by v^ooQle 



fjallar um heimild til starfrækslu Rekstrarfræðadeildar II. áskilur 
Menntamálaráðuneytið að gæðamat eigi sér stað á næstu þremur 
árum. Við lok starfsársins var samþykkt að leita til aðilja sem tengd- 
ir eru Rannsóknasviði Háskóla íslands til þess að fá umsögn þeirra 
og ábendingar varðandi rannsóknamál og rannsóknaverkefni 
kennara. 

Útboð á rekstri mötuneytis var ýtarlega rætt meðal námsmanna 
um vorið 1994, en horfið var frá því ráði að sinni. 

Opið hús var haldið 30. apríl 1994 til móttöku gesta, afmælisár- 
ganga fyrri nemenda og til kynningar fyrir umsækjendur um skóla- 
vist. Hátíðarfundur vegna 75 ára afmælis var haldinn sama dag. 
Yfirlitsræðu flutti Jón Sigurðsson lektor. Ávörp fluttu fulltrúar 
nemenda frá fyrri árum skólans í Reykjavík og á Bifröst, svo og fyrir 
hönd fyrri brautskráðra árganga Samvinnuháskóla, afmælisárganga 
og fyrir hönd skólanefndar. Hátt á annað hundrað gesta var við- 
statt. Gjafir voru færðar, m.a. skógrækt fyrir nýjan „Nemendalund“, 
sem hópur eldri nemenda plantaði síðan 14. júní, og einnig fram- 
lög til sundlaugarsjóðs ffá nemendum. Tæplega tvö hundruð 
manns heimsóttu skólann í opnu húsi, þar á meðal fjöldi fyrri nem- 
enda. Blað útskriftarnema, Bifröst , var sérstaklega helgað 75 ára af- 
mæli skólans. 

Hinn 30. apríl 1994 var tilkynnt um ákvörðun Húsnæðisstjórnar 
um átta nýjar íbúðir í Nemendagörðum á árinu, til viðbótar við 
fjórar sem þegar höfðu verið teknar í notkun. Framkvæmdir hófust 
þá þegar og var unnið að húsbyggingunni bæði snemmsumars og 
um haustið. 

Hinn 17. maí 1994 heimsótti Ólafur G. Einarsson menntamála- 
ráðherra skólann ásamt embættismönnum Menntamálaráðuneyt- 
isins. Þeir skoðuðu skólasetrið og aðstöðu skólans og áttu fund 
með rektor og kennurum. 

Mikið var unnið að endurskipulagningu bókasafnsins, meðal 
annars tölvuvæðingu og tölvuskráningu og teknar upp strikamerk- 
ingar bóka og nýtt skipulag lesstofu. Endurskipulagning bókasafns- 
ins miðar meðal annars að því að breyta því í Upplýsingamiðstöð 
Samvinnuháskólans. Endurnýjun tölvubúnaðar var undirbúin. 
Keypt var tölvugeisladrif og geisladiskur og opnaðar fjartengingar 
Upplýsingamiðstöðvarinnar við alþjóðleg gagnasöfn. Hafin var 
kennsla í upplýsingaleit á Netinu. 

Niðurstöðutala efhahagsreiknings 31. júlí 1994 var 55,0 millj. kr. 
og eigið fé þar af 82,0%. Niðurstöðutala rekstrarreiknings 1. ágúst 


290 


Digitized by v^ooQle 



1993-31. júlí 1994 var 51,0 millj. kr. og varð rekstrartap um 1,3 
millj. kr. Af tekjum nam ríkisframlag 70,4%, nemendagjöld 20,8% 
og aðrar tekjur 8,8%. Gjöld skiptust þannig að launakostnaður 
nam 58,7%, fasteignaleiga 8,2%, orka 4,9%, ferðakostnaður 6,0% 
og afskriftir námu 7,1%. 

Nemendagjöld á starfsárinu voru sem hér segir: Afnotagjald 
safns og tækja á hvoru misseri kr. 48.500,00; heimavistargjald hið 
lægsta á hvoru misseri kr. 16.500,00. 

Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1994 var kr. 36.200.000. 


77. skólaár 1994-1995 

95 námsmenn hófu nám við skólann, á síðara ári Rekstrarfræða- 
deildar voru 34, á fyrra ári 27, í Frumgreinadeild 17, og í nýrri 
Rekstrarfræðadeild II. er veita skyldi bakkaláreatpróf, Baccalaureor- 
um Scientiarum próf, B.S.-gráðu, hófu 17 námsmenn nám. Um 
áramót hófu tveir námsmenn nám, annar í Rekstrarfræðadeild en 
hinn í Rekstrarfræðadeild II. Einn námsmaður Rekstrarfræðadeild- 
ar II. stundaði nám sitt á vormissseri sem nokkurs konar fjarnám 
án reglulegrar stundaþátttöku og annar vann lokaverkefni sitt er- 
lendis. Fjöldi umsókna var sem jafiian meiri en unnt var að veita 
inngöngu og þurfti að hafna um 20% umsókna. Meðal námsmann- 
anna voru 45 konur. Námsmenn höfðu 15 sumarbústaði á leigu á 
haustmisseri og 10 á vormisseri; nokkrir bjuggu að Varmalandi og 
í Borgarnesi en íbúðir í Nemendagörðum voru fjórar á haustmiss- 
eri og átta á vormisseri og allar í notkun. U.þ.b. helmingur náms- 
manna bjó á heimavist í skólasetrinu. Alls áttu 56 námsmenn lög- 
heimili suðvestanlands. Á vegum námsmanna á þessu starfsári voru 
á Bifröst 27 börn í leikskóla og 30 í grunnskóla í nágrenninu. 

Á skólahátíð, 20. maí 1995, luku 13 námsmenn B.S.-prófi í 
rekstrarfræðum, þeir fyrstu í sögu Samvinnuháskólans. 30 luku 
Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræðum; 22 luku fyllilega fyrra 
námsári Rekstrarfræðadeildar og 13 luku fyllilega námi Frum- 
greinadeildar. Auk þess höfðu fjórir lokið námi á haustmisseri 
1994. Frá upphafi háskólastarfs höfðu þá við lok 77. skólaárs vorið 
1995 samtals 197 lokið Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræðum og 
13 B.S.-gráðu í rekstrarfræðum. Fimm aðrir höfðu stundað nám 
við Rekstrarfræðadeild II., og í þeim hópi tveir að hluta með fjar- 
námssniði. 

Nýir starfsmenn á árinu voru Sveinn Eldon Ph.D., MBA, sem 


291 


Digitized by CjOOQle 



hlaut lektorsstöðu með úrskurði dómnefndar haustið 1994, Jónas 
H. Guðjónsson húsvörður og Sigurður Albert Ármannsson tók við 
starfi umsjónarfulltrúa en hafði áður verið heimavistarfulltrúi; 
hann hélt áfiram hlutastarfi sem aðjúnkt. 

Menntamálaráðherra skipaði skólanefnd 18. október 1994. 
Skólanefndarmenn voru skipaðir þessir: Af hálfu ráðherra Óli Jón 
Gunnarsson bæjarstjóri og Arnór Guðmundsson deildarsérfræð- 
ingur til vara; af hálfu Vinnumálasambandsins Geir Magnússon 
forstjóri og Valgerður Sverrisdóttir alþingismaður en til vara Sig- 
urður Gils Björgvinsson hagfræðingur og Sigþrúður Guðmunds- 
dóttir fræðslufulltrúi; af hálfu skólaráðs Jón Sigurðsson lektor og til 
vara Runólfur Ágústsson lektor og af hálfu Nemendasambandsins 
Kristján Jón Eysteinsson tæknifræðingur og til vara Helga Arn- 
grímsdóttir rekstrarfræðingur og framkvæmdastjóri. Formaður var 
kjörinn Jón Sigurðsson og Geir Magnússon varaformaður. Gegndi 
Jón formennsku meðan unnið var að endurskoðun ýmissa ákvæða 
Skipulagsskrár, Reglugerðar og ýmissa reglna er snertu starfshætti, 
vinnumat og starfshlutföll og stefnumótun stofnunarinnar jafn- 
framt undirbúningi rektorsráðningar, skoðanakönnunum o.fl. Að 
þessum verkefnum loknum lét Jón af formennsku að eigin ósk í 
mars 1995 og var Valgerður Sverrisdóttir kjörin í hans stað. Geir 
Magnússon var áfram varaformaður. 

Síðla á árinu 1994 voru þær breytingar gerðar á skipan skóla- 
nefndar að í stað þess að fulltrúar séu fýrst tilnefndir og ráðherra 
skipi síðan, skyldu fulltrúar skipaðir beint og halda umboði sínu 
hver uns ný skipun hefur átt sér stað. 

Á starfsárinu voru haldin sex starfsfræðslunámskeið fýrir alls 65 
þátttakendur á þremur stöðum í landinu. Efnisflokkar námskeiða 
voru fjórir. Umsjónarmenn starfsfræðslunnar á þessu starfsári voru 
lektorarnir Aðalsteinn J. Magnússon og Einar S. Valdemarsson. Við 
lok starfsársins höfðu þá samtals 12.447 þátttakendur á alls 705 ein- 
stökum námskeiðum þegið starfsfræðslu skólans frá upphafi skipu- 
legrar starfsfræðslu árið 1977. 

Mjög mikið var unnið að þróunarverkefnum og endurskoðun 
reglugerðar á þessu starfsári. Tók nýskipuð skólanefnd þau mál til 
sérstakrar meðferðar á fundum síðla árs 1994. Á Skipulagsskrá voru 
gerðar þær breytingar að í stað þess að ráðherra skipi skólanefnd 
eftir tilnefningum skuli hver aðili skipa fulltrúa sína beint og enn 
fremur að umboði fulltrúa skuli ekki ljúka fyrr en skipað hefur ver- 
ið á ný. Var þessum breytingum ætlað m.a. að tryggja að nefndin 


Digitized by v^ooQle 




293 


Digitized by v^ooQle 




væri ævinlega starfhæf. Auk þess voru hlutverk Skólaráðs aukin og 
nafni þess breytt í Framkvæmdaráð og nafni kennarafunda í 
Fræðslu- og rannsóknaráð. Sett voru ákvæði um almenna starfs- 
mannafundi, og um kjör kennarafulltrúa og starfsmannafulltrúa í 
Framkvæmdaráð. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið staðfesti breyt- 
ingarnar með bréfi 11. september 1995 og voru þær síðan birtar í 
Stjórnartíðindum. 

Meðal annarra breytinga á Reglugerð má nefna ný ákvæði um fé- 
lagsmálafræði og samvinnumál í námskrá. Sett voru ákvæði um 
óháða dómnefnd um rannsókna- og ráðgjafarverkefni kennara, og 
um heiðursfélaga og ráðgjafa skólans. Ákvæðum um heimild náms- 
manns til að fella námsverkefni niður úr mati var gerbreytt. Settar 
voru reglur um notkun tölvu í prófum. Inngönguskilyrðum Rekstr- 
arfræðadeildar var breytt, m.a. til að geta tekið tillit til starfsreynslu 
og til að heimila sérstök inntökupróf eftir atvikum. Allsherjarend- 
urskoðun fór fram á vinnumati starfsþátta kennara og á reikniregl- 
um starfshlutfalla og á starfsmati vegna þróunar- og nýsköpunar- 
verkefna. Skólanefnd gerði einnig sérstakar samþykktir um áætl- 
anagerð, framtíðarstefhu og nýtingu fasteigna. 

Allt starfsárið voru umræður og samráð vegna framkvæmdar og 
tilhögunar við Rekstrarfræðadeild II. og „baccalaureorum scientiar- 
um“ próf sem veitt yrði fyrsta sinni frá Samvinnuháskólanum vor- 
ið 1995, sem og varð eins og fýrr greinir. Var m.a. lögð áhersla á 
samráð við námsmenn í deildinni um umræður, tillögugerð og 
ákvarðanir. Á vormisseri var gengið frá skipulagi og tilhögun loka- 
verkefna, starfi og afskiptum umsjónarkennara af vinnslu lokaverk- 
efna; settar voru reglur um munnlega prófun vegna fjarnáms og 
vinnslu lokaverkefnis fjarri skólanum, leiðbeiningar umsjónar- 
kennara ræddar og mótaðar, svo og leiðbeiningablöð og matsblað 
og samskipti við prófdómanda. Runólfur Smári Steinþórsson lekt- 
or við Háskóla íslands og stundakennari við Háskólann á Akureyri 
var prófdómari lokaverkefna. 

Miklar umræður áttu sér stað á starfsárinu um rannsókna- og 
ráðgjafarverkefni kennara, störf kennara á því sviði og mat á þeim. 
Var leitað til sérfræðinga í tengslum við Rannsóknasvið Háskóla ís- 
lands sem óháðra ráðgjafa til að gefa umsögn um rannsókna- og 
ráðgjafarverkefni þau sem kennarar höfðu lagt fram til mats. Fjall- 
aði sérstök skýrsla Hellenar M. Gunnarsdóttur og Þóris Einarsson- 
ar prófessors um þessi efhi. Undir lok starfsársins urðu enn um- 
ræður um nýjar áréttingar og ákvæði m.a. um árlega óháða dóm- 


294 


Digitized by v^ooQle 



nefnd til þess að fjalla um þessi efni á hverju starfsári. Undirbún- 
ingur framgangsreglna var hafinn á starfsárinu, um akademíska 
starfstitla kennara við Samvinnuháskólann, titla dósents og prófess- 
ors auk lektora, og var Jóni Sigurðssyni lektor falið að undirbúa það 
mál. 

Sérstök umhverfisstefna Samvinnuháskólans var mótuð á starfs- 
árinu og samþykkt af skólanefnd 27. júní 1995. Sett var upp sérstök 
tenging við íslenska menntanetið hf. og tölvubúnaður endurnýjað- 
ur í sambandi við það. Sett var upp heimasíða á Veraldarvef Inter- 
netsins. 

Miklar framkvæmdir stóðu yfir við Nemendagarða. Fjórar nýjar 
íbúðir í sérstöku húsi bættust við í janúar 1995 og aðrar fjórar í júní 
1995, og þá þegar hófst undirbúningur næsta áfanga með átta íbúð- 
um, þar á meðal fjögurra herbergja íbúðum. Unnið var að lagfær- 
ingum á hitaveitu og fjallað um breytingar á samþykktum sameign- 
arfélagsins um hitaveituna. Gerð var áætlun til nokkurra ára um 
verklegar ffamkvæmdir og viðhaldsverkefni, forgangsröðun undir- 
búin og unnið að almennri þarfagreiningu til langs tíma. Fjallað var 
um barnaheimilis- og leikskólamál og ákveðið að fyrra rektorshús 
á Bifröst skyldi notað sem leikskóli og gefið nafnið Hraunborg í 
byrjun starfsárs 1995-1996 en sveitarfélagið, Borgarbyggð, tók 
reksturinn að sér. Enn fremur var rætt um mötuneytismál og um 
breytingar á aðstöðu reykingamanna. Rekstur sumarhótelsins var 
með óbreyttum hætti. 

Starfstímabili rektors lauk við lok starfsársins og voru snemma á 
starfsárinu mótaðar sérstakar reglur um tilhögun við ráðningu 
rektors á grundvelli fyrri samþykktar skólanefndar. Starfið var aug- 
lýst um haustið 1994 með tveggja mánaða umsóknarfresti. Um- 
sækjendur voru tveir: dr. ívar Jónsson hagfræðingur og Jónas Guð- 
mundsson hagfræðingur og aðstoðarrektor, en Vésteinn Benedikts- 
son rektor hafði þegar um vorið 1994 tilkynnt að hann hygðist ekki 
sækja um annað starfstímabil rektors. Fram fóru í nóvember sér- 
stakar skoðanakannanir meðal kennara, nemenda, og annarra 
starfsmanna. Skoðanakönnun meðal fyrri nemenda í Nemenda- 
sambandinu var í undirbúningi er dr. ívar Jónsson dró umsókn 
sína til baka. Skólanefnd tók ákvörðun um ráðningu Jónasar Guð- 
mundssonar sem rektors með öllum atkvæðum samhljóða 19. des- 
ember 1994. Á vormisserinu skiptu fráfarandi og komandi rektor 
með sér verkum þannig að nýráðinn rektor vann að undirbúningi, 
skipulags- og ráðningarmálum og stefnumótun en fráfarandi rekt- 


295 


Digitized by v^ooQle 



or að daglegum stjórnunarstörfum og ffágangsverkefnum. Rektora- 
skipti urðu síðan við lok starfsársins 31. júlí 1995. Vésteinn Bene- 
diktsson starfaði áfiram sem lektor og umsjónarmaður tölvubúnað- 
ar. Sigrún Jóhannesdóttir lektor varð aðstoðarrektor. 

Á vormisseri 1995 var upp tekin sú nýbreytni að samþættu viku- 
löngu hópverkefni var skipt þannig að námsmenn á síðara ári 
Rekstrarfræðadeildar unnu sitt verkefni í fyrirtækjum og stofnun- 
um í Portúgal og lögðu megináherslu á markaðsfræði og greiningu 
á samkeppnisstöðu. Lektorarnir Jóna Guðný Káradóttir og Gunnar 
Á. Bjarnason litu eftir starfinu í Portúgal. Námsmenn á fyrra ári og 
námsmenn Frumgreinadeildar unnu sína samþættingu á skólasetr- 
inu og gerðu drög að nýsköpun með atvinnuaukningu í þjónustu- 
störfum á tilteknum svæðum og stöðum landsins. 

Skólahátíð með brautskráningum fór fram 20. maí 1995. Á 
skólahátíðinni fluttu tveir ráðherrar ríkisstjórnarinnar ávörp: Björn 
Bjarnason menntamálaráðherra og Ingibjörg Pálmadóttir heil- 
brigðisráðherra. Auk þess ávarpaði formaður skólanefndar, Val- 
gerður Sverrisdóttir, viðstadda. Þingmenn Vesturlandskjördæmis 
voru meðal viðstaddra. Opið hús var 29. apríl. 

Helstu gjafir sem skólanum bárust á starfsárinu voru peninga- 
gjafir frá Sparisjóði Mýrasýslu og Búnaðarbankanum til kaupa á 
margmiðlunarbúnaði. Auk þess safnaðist nokkur fjárhæð til sund- 
laugar á skólasetrinu og var unnið að tillögum og teikningum þar 
að lútandi. 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 31. júlí 1995 var samtals um 
56,0 millj. kr. og eigið fé þar af 81,3%. Niðurstöðutala rekstrar- 
reiknings 1. ágúst 1994-31. júlí 1995 var 55,5 millj. kr. og varð 
rekstrarhagnaður um 290 þús. kr., en ráðstafanir höfðu verið gerð- 
ar til að vinna að nokkru upp rekstrarhalla sem varð á fýrra starfs- 
ári. Af tekjum nam ríkisframlag 68,6%, nemendagjöld 21,2% og 
aðrar tekjur 10,2%. Gjöld skiptust þannig að launakostnaður nam 
61,2%, fasteignaleiga 8,6%, afskriftir 6,5%, orka 4,8%, ferðakostn- 
aður 4,3%, framlög til nemenda 1,7%, kynning 1,3% og ýmsir aðr- 
ir liðir námu 11,6%. 

Afnotagjald safns og tækja nam kr. 49.500,00, sama bæði misseri, 
fyrir námsmenn í Rekstrarfræðadeild og Frumgreinadeild, en kr. 
54.500,00, sama bæði misseri, fyrir námsmenn í Rekstrarfræðadeild 
II. Lágmarksgjald fyrir heimavistaraðstöðu var hið sama bæði miss- 
eri, kr. 17.500,00. 

Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1995 var kr. 37.200.000. Hafði 


Digitized by v^ooQle 



þá fengist nokkur sérstök hækkun vegna stofnunar Rekstrarfræða- 
deildar II. og B.S.-gráðunnar. 

Á starfsárinu var sótt um endurskoðun samnings við Mennta- 
málaráðuneytið um uppgjör rekstrarkostnaðar og ríkisframlag, en 
ekki varð af frekari viðræðum um þau mál fyrir lok starfsársins. 


78. skólaár 1995-1996 

99 námsmenn hófu nám haustið 1995, 25 á síðara ári Rekstrar- 
ffæðadeildar og á fyrra ári 37, í Frumgreinadeild 17 og 20 hófu nám 
í Rekstrarfræðadeild II. Tveir námsmenn hófu nám um áramót, 
einn við Rekstrarffæðadeild II. og einn á fyrra ári Rekstrarfræða- 
deildar. 95 námsmenn stunduðu nám allt námsárið en sex hurfu frá 
námi af ýmsum ástæðum. 24% gildra umsókna um nám varð að 
hafna vegna skorts á aðstöðu. Meðal námsmanna voru 50 konur 
eða um helmingur. Meðalaldur að hausti í Rekstrarffæðadeild II. 
var 27,9 ár, í Rekstrarfræðadeild 27,7 ár og í Frumgreinadeild 32,2 
ár. Um helmingur námsmanna bjó á heimavist. Ibúðir Nemenda- 
garða í notkun voru 12 til áramóta og 14 eftir áramótin 1995-1996. 
Þá bjuggu nokkrir námsmenn með fjölskyldum sínum í sumarbú- 
stöðum í nágrenninu, í Borgarnesi og annars staðar í héraðinu. Um 
það bil helmingur námsmanna átti lögheimili á Suðvesturlandi. 
Sem fyrr voru allmörg börn á vegum námsmanna á Bifröst og í 
grunnskóla í nágrenninu. 

Á skólahátíð, 25. maí 1996, luku 10 námsmenn B.S.-prófi í 
rekstrarfræðum. 24 námsmenn luku Samvinnuháskólaprófi í 
rekstrarfræðum, þar af einn í ágúst 1996; 28 luku fyllilega fyrra 
námsári Rekstrarffæðadeildar, og 15 luku fyllilega námi Frum- 
greinadeildar. Frá upphafi háskólastarfs höfðu þá við lok þessa 
skólaárs sumarið 1996 samtals 221 lokið Samvinnuháskólaprófi í 
rekstrarfræðum og 23 B.S.-gráðu í rekstrarffæðum. Tíu aðrir höfðu 
stundað nám við Rekstrarfræðadeild II. frá upphafi starfsemi henn- 
ar, og í þeim hópi tveir að hluta með fjarnámssniði. 

Jónas Guðmundsson lektor og áður aðstoðarrektor tók við rekt- 
orsstarfi við upphaf skólaársins, en Sigrún Jóhannesdóttir lektor 
varð aðstoðarrektor. Fráfarandi rektor, Vésteinn Benediktsson, varð 
lektor og umsjónarmaður tölvubúnaðar. 

Nýir starfsmenn á árinu voru Kjartan Broddi Bragason 
cand.oecon. lektor, Svala Rún Sigurðardóttir M.S. lektor, Þorlákur 
Björnsson cand.merc. lektor, Bjarki Már Karlsson kerfisfræðingur 


297 


Digitized by CjOOQle 



tölvuumsjónarmaður, Sigrún Guðmundsdóttir H.A. aðjúnkt, og 
stundakennarar Anne Clyde Ph.D., Konráð Konráðsson cand. 
oecon. og Susan Martin MBA. 

Skólanefndarmenn voru þessir: Af hálfu ráðherra Óli Jón Gunn- 
arsson bæjarstjóri og Arnór Guðmundsson deildarsérfræðingur til 
vara; af hálfu Vinnumálasambandsins Geir Magnússon forstjóri og 
Valgerður Sverrisdóttir alþingismaður en til vara Sigurður Gils 
Björgvinsson hagfræðingur og Sigþrúður Guðmundsdóttir 
fræðslufulltrúi. Af hálfu skólaráðs Jón Sigurðsson lektor til 11. 
október 1995 og Runólfur Ágústsson lektor síðan en hann var áður 
varamaður og þá tók Eiríkur Grímsson B.S. rekstrarfræðingur við 
sem varamaður. Af hálfu Nemendasambandsins Kristján Jón Ey- 
steinsson tæknifræðingur og til vara Helga Arngrímsdóttir rekstrar- 
fræðingur og framkvæmdastjóri. Valgerður Sverrisdóttir var for- 
maður og Geir Magnússon varaformaður. 

Á starfsárinu voru haldin sex starfsfræðslunámskeið fyrir alls 107 
þátttakendur á fjórum stöðum í landinu. Efhisflokkar námskeiða 
voru fimm. Sigrún Jóhannesdóttir aðstoðarrektor og lektor var um- 
sjónarmaður starfsfræðslunnar á þessu starfsári. Við lok starfsársins 
höfðu þá samtals 12.554 þátttakendur á alls 711 einstökum nám- 
skeiðum þegið starfsffæðslu skólans frá upphafi skipulegrar starfs- 
fræðslu árið 1977. 

Mikið var unnið að þróunarverkefnum. 18. október 1995 var 
gengið ffá samningi við íslenska menntanetið um uppsetningu 
svæðismiðstöðvar menntanetsins á Vesturlandi og skyldi hún vera 
á Bifröst. Vegna rekstrarerfiðleika íslenska menntanetsins var mið- 
stöðin tekin niður sumarið 1996. Meðal annarra þróunarverkefna 
má nefna samstarf við evrópskar menntastofnanir á vegum Evr- 
ópusambandsins og sóttu rektor og aðstoðarrektor m.a. ráðstefnu 
til Feneyja í því skyni. Einnig átti Samvinnuháskólinn hlut að ráð- 
stefnu um símenntun á Vesturlandi. 

Nýjar framgangsreglur fyrir kennara við Samvinnuháskólann 
tóku gildi. 

Unnið var af miklum krafti við byggingar Nemendagarða. Voru 
byggðar samtals átta íbúðir, sex þriggja herbergja og tvær fjögurra 
herbergja. Einnig var gengið frá umhverfi Nemendagarðanna. 
Skrifstofuaðstöðu var breytt og hún aukin, m.a. vinnustofum kenn- 
ara. Leikfimissal var breytt í fyrirlestrasal, og aðstaða til líkamsrækt- 
ar gerð í kjallara Höfuðbóls, sem áður hét Utivist. 

Á þessu starfsári hófst vinna við sameiginlega úttekt Mennta- 


298 


Digitized by CjOOQle 





299 


Digitized by v^ooQle 










málaráðuneytisins á gæðum og stöðu viðskipta- og rekstrarfræða- 
menntunar á íslandi. Var sérstök sjálfsmatsskýrsla unnin af hálfu 
Samvinnuháskólans og sá nefnd um verkið sem skipuð var Sigrúnu 
Jóhannesdóttur aðstoðarrektor, Sigrúnu Guðmundsdóttur aðjúnkt, 
og Helga Bogasyni námsmanni. 

Skólahátíð með brautskráningum fór fram 25. maí 1996. Opið 
hús var 28. apríl, og þá ávarpaði Valgerður Sverrisdóttir formaður 
skólanefndar fulltrúa eldri árganga nemenda Samvinnuskólans og 
Samvinnuháskólans. 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 31. júlí 1996 var samtals um 
57,6 millj. kr. og eigið fé þar af 84,4%. Niðurstöðutala rekstrar- 
reiknings 1. ágúst 1995-31. júlí 1996 var heildartekjur 62,1 millj. kr. 
og varð rekstrarhagnaður um 2,0 millj. kr. Af tekjum nam ríkis- 
framlag 67,1%, nemendagjöld 16,3% og aðrar tekjur 16,6%. Gjöld 
skiptust þannig að launakostnaður nam 64,9%, fasteignaleiga 6,9%, 
afskriftir 6,1%, orka 3,9%, ferðakostnaður 5,2%, framlög til nem- 
enda 0,9%, kynning 0,8% og ýmsir aðrir liðir námu 11,3%. 

Afnotagjald safhs og tækja nam kr. 50.100,00, sama bæði misseri, 
fyrir námsmenn í Rekstrarfræðadeild og Frumgreinadeild, en kr. 
55.100,00, sama bæði misseri, fyrir námsmenn í Rekstrarfræðadeild 
II. Lágmarksgjald á mánuði fyrir heimavistaraðstöðu var hið sama 
bæði misseri, kr. 5.950,00. 

Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1996 var kr. 42.600.000. 


79. skólaár 1996-1997 

113 námsmenn hófu nám við skólann haustið 1996 og voru þeir 14 
fleiri en ári áður. 24 hófu nám við Rekstrarfræðadeild II., 40 á síð- 
ara ári Rekstrarfræðadeildar og 33 á fyrra ári, og í Frumgreinadeild 
16. Um áramótin bættist einn námsmaður við í Rekstrarfræðadeild 
II. og einn á fyrra ár Rekstrarfræðadeildar. Vegna aðstæðna var ekki 
unnt að veita fleirum en 59% fullgildra umsækjenda inngöngu. Sex 
námsmenn hurfu frá námi á starfsárinu. Meðal námsmanna voru 
55 konur eða 48,7%. Námsmenn bjuggu á heimavist, í Nemenda- 
görðum, í orlofsbústöðum og víðar í héraðinu og í Borgarnesi. All- 
margir þeirra höfðu fjölskyldur sínar með sér; nokkuð var sem 
endranær um að hjón eða sambýlisfólk væri saman í námi, og all- 
mörg börn námsmanna voru í leikskóla og í grunnskóla í nágrenn- 
inu. Helmingur námsmanna átti lögheimili utan höfuðborgarsvæð- 
isins. 


Digitized by v^ooQle 





^ r 


<m ®~ «éi ^ 


ÍT» 






œk»í <á3 ; 



Digitized by v^ooQle 


Á skólahátíð, 24. maí 1997, luku 10 námsmenn B.S.-prófi í 
rekstrarfræðum, þriðji hópurinn sem því marki nær frá Samvinnu- 
háskólanum. 37 námsmenn luku Samvinnuháskólaprófi í rekstrar- 
fræðum, þar af þrír í desember 1996; 29 luku fyllilega fyrra náms- 
ári Rekstrarfræðadeildar, og tólf luku fyllilega námi Frumgreina- 
deildar. Frá upphafi háskólastarfs höfðu þá við lok þessa skólaárs 
vorið 1996 samtals 258 lokið Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræð- 
um og 33 B.S.-gráðu í rekstrarfræðum. Tólf aðrir höfðu stundað 
nám við Rekstrarfræðadeild II., og í þeim hópi nokkrir að hluta 
með fjarnámssniði. 

Nýir starfsmenn á árinu voru Ásmundur Þórðarson M.A. að- 
júnkt, Bjarni Jónsson MBA lektor, og Vífill Karlsson cand.polit. að- 
júnkt. Nýir stundakennarar voru Jón Sigurðsson Ph.D., MBA, áður 
lektor og rektor, og Jóna Guðný Káradóttir áður lektor. Guðrún 
Sigurjónsdóttir kom til hlutastarfa á skrifstofu. 

Skólanefndarmenn voru þessir: Af hálfu ráðherra Óli Jón Gunn- 
arsson bæjarstjóri og Páll Ingólfsson fjármálastjóri til vara; af hálfu 
Vinnumálasambandsins Sigþrúður Guðmundsdóttir fræðslufull- 
trúi og Sigurður Gils Björgvinsson hagfræðingur og til vara Árni 
Ragnar Árnason alþingismaður og ísólfur Gylfi Pálmason alþingis- 
maður; af hálfu skólaráðs Runólfur Ágústsson lektor og til vara Ei- 
ríkur Grímsson B.S. rekstrarfræðingur og af hálfu Nemendasam- 
bandsins Kristján Jón Eysteinsson tæknifræðingur og til vara Helga 
Arngrímsdóttir rekstrarfræðingur og framkvæmdastjóri. Kristján 
Jón Eysteinsson var kjörinn formaður skólanefhdar og Sigþrúður 
Guðmundsdóttir varaformaður. 

Á starfsárinu voru haldin níu starfsfræðslunámskeið fyrir alls 
327 þátttakendur á fjórum stöðum í landinu. Efhisflokkar nám- 
skeiða voru sex. Við lok starfsársins höfðu samtals 12.881 þátttak- 
andi á alls 720 einstökum námskeiðum þegið starfsfræðslu skólans 
frá upphafi skipulegrar starfsfræðslu árið 1977. 

Meðal þróunarverkefna og breytinga á skólaárinu má nefha ný 
ákvæði í Reglugerð sem kveða á um frjálsa sókn námsmanna í fyrir- 
lestra, en áður var skyldusókn í fyrirlestra samkvæmt stundatöflu. 
Efnt var til samkeppni um nýtt merki skólans, og varð tillaga Guð- 
mundar Bogasonar hlutskörpust. Sérstök nefnd starfsmanna og 
námsmanna skilaði áliti um nöfh á húsum og hlutum húsa á skóla- 
setrinu. Gagnger endurnýjun átti sér stað á tölvubúnaði. Talsverðar 
umræður áttu sér sem áður stað um frumvarp að nýjum lögum um 
háskóla sem fram var lagt á Alþingi vorið 1997. 


Digitized by CjOOQle 



Gerðar voru nokkrar breytingar á ákvæðum Skipulagsskrár, m.a. 
um markmið. 

í apríl 1997 voru niðurstöður birtar úr úttekt Menntamálaráðu- 
neytisins á gæðum og stöðu viðskipta- og rekstrarfræðamenntunar 
í landinu. Vöktu lofsyrði um Samvinnuháskólann talsverða athygli, 
m.a. í skrifum í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins. 

Meðal annarra breytinga og framkvæmda má nefna byggingu 
átta íbúða í Nemendagörðum þar sem hver íbúð hefur sjö herbergi 
og sameiginlega bað-, salernis- og eldhúsaðstöðu hver um sig. 
Borgarbyggð hóf framkvæmdir við útilýsingu á Bifröst. Samið var 
við nýjan rekstraraðila, Fosshótel, um rekstur sumarhótelsins. 

Á skólaárinu færði Vátryggingafélag íslands hf. skólanum að gjöf 
þriðjung í fasteignum skólans á Bifröst, sem áður tilheyrðu Bif- 
rastareignum á vegum Sambands ísl. samvinnufélaga í sameign 
með Olíufélaginu hf. og Samvinnutryggingum gt. Með þessu var 
þeim áfanga náð að allar eignir á skólasetrinu eru orðnar eign 
stofhunarinnar sjálfrar að fullu og öllu. í tengslum við þessa veg- 
legu gjöf var gerður sérstakur samningur milli Samvinnuháskólans 
og Vátryggingafélags íslands hf. um fræðsluþjónustu og fundaað- 
stöðu. 

í júní 1997 var haldin sérstök hátíð við lok fimm ára fram- 
kvæmdaáætlunar Nemendagarða Samvinnuháskólans að viðstödd- 
um félagsmálaráðherra og fleirum. 

í maí og júní 1997 voru haldnir sérstakir símenntunardagar á 
Vesturlandi með þátttöku Samvinnuháskólans, og gert átak í sí- 
menntunarmálum. 

Skólahátíð með brautskráningum fór fram 24. maí 1997. Á 
skólahátíðinni voru nokkur ávörp flutt auk fastra liða. Þar á meðal 
ávarpaði formaður skólanefndar, Kristján J. Eysteinsson, viðstadda. 
Opið hús var með venjubundnum hætti 3. maí. 

Helstu gjafir sem skólanum bárust á starfsárinu voru bókasafn 
dr. Hannesar Jónssonar sendiherra sem hann afhenti á skólahátíð. 
Búnaðarbanki íslands færði skólanum gjöf til kaupa á tölvustýrð- 
um stjórnunarleik. Auk þess safnaðist sem fýrr nokkur fjárhæð til 
sundlaugar á skólasetrinu. 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 31. júlí 1997 var samtals um 
81,6 millj. kr. og eigið fé þar af 87,3%. Niðurstöðutala rekstrar- 
reiknings 1. ágúst 1996-31. júlí 1997 var heildartekjur 69,8 millj. kr. 
og varð rekstrarhagnaður um 1,7 millj. kr. Af tekjum nam ríkis- 
framlag 65,9%, nemendagjöld 21,0% og aðrar tekjur 13,0%. Gjöld 


303 


Digitized by v^ooQle 



skiptust þannig m.a. að launakostnaður nam 55,8%, húsnæðis- 
kostnaður 13,4%, afskriftir 5,2%, orka 3,1%, ferðakostnaður 6,4%, 
framlög til nemenda 1,6%, og kynning 0,7%. 

Afnotagjald safns og tækja nam kr. 62.625,00, sama bæði misseri, 
fyrir námsmenn í Rekstrarfræðadeild og Frumgreinadeild, en kr. 

68.875.00, sama bæði misseri, fyrir námsmenn í Rekstrarfræðadeild 
II. Lágmarksgjald á mánuði fyrir heimavistaraðstöðu var hið sama 
bæði misseri, kr. 6.130,00. 

Á fjárlögum fyrir 1997 var viðurkennd nokkur fjölgun náms- 
manna við Samvinnuháskólann, eftir margítrekaðar óskir stofnun- 
arinnar um árabil. Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1997 var kr. 

48.900.000. Enn fremur var stofnunin nú fyrsta sinni nefnd Sam- 
vinnuháskólinn í fjárlögum. 

Á skólaárinu stóðu enn sem fyrr yfir viðræður við Menntamála- 
ráðuneytið um endurskoðun samnings við ráðuneytið um uppgjör 
rekstrarkostnaðar og ríkisframlag. 


80. skólaár 1997-1998 

32 námsmenn hófu nám við Rekstrarfræðadeild II. haustið 1997. Á 
síðara ári Rekstrarffæðadeildar hófu 36 nám og á fyrra ári 36, en í 
Frumgreinadeild 17. Um áramótin bættust fimm námsmenn við í 
Rekstrarfræðadeild II., þar af þrír þýskir námsmenn og var þetta 
þáttur í nýjum fjölþjóðasamskiptum skólans. Um áramótin bættist 
einnig einn við í Frumgreinadeild. Vegna aðstæðna var einungis 
unnt að veita 79% gildra umsækjenda inngöngu. Meðal náms- 
manna voru 47% konur. Sem fyrr dreifðust námsmenn á heima- 
vistir, Nemendagarða, bústaði í nágrenni skólasetursins, svo og 
Borgarnes og nærsveitir. Rúmur helmingur námsmanna átti lög- 
heimili á Suðvesturlandi. Sem fyrr voru börn námsmanna við Sam- 
vinnuháskólann verulegur hluti barnafjöldans í leikskóla og grunn- 
skóla á svæðinu. 

Meðalaldur námsmanna haustið 1997 var 30 ára, í Rekstrar- 
fræðadeild II. 29,6 ár, í Rekstrarfræðadeild 28,7 ár, og í Frumgreina- 
deild 31,8 ár. 

Á skólahátíð, 23. maí 1998, luku 16 námsmenn B.S.-prófi í 
rekstrarfræðum. 31 lauk Samvinnuháskólaprófi í rekstrarfræðum. 
32 luku fyllilega fyrra námsári Rekstrarfræðadeildar, og 12 luku 
fyllilega námi Frumgreinadeildar. Frá upphafi háskólastarfs höfðu 
við lok þessa skólaárs vorið 1998 samtals 289 lokið Samvinnuhá- 


304 


Digitized by v^ooQle 




305 


Digitized by v^ooQle 


skólaprófi í rekstrarfræðum og 49 B.S.-gráðu í rekstrarfræðum. 16 
aðrir höfðu stundað nám við Rekstrarffæðadeild II. og í þeim hópi 
tveir að hluta með fjarnámssniði. 

Nýir starfsmenn á árinu voru stundakennararnir Anh-Dao Tran 
M.A., Anna Guðmundsdóttir M.A., Arnar Bjarnason Ph.D., Ásþór 
Ragnarsson sálfræðingur, Bjarni H. Ingólfsson cand. merc., Charles 
Fromme verkfræðingur, Einar Ólafsson MBA, Guðmundur Ólafs- 
son cand. oecon., Hermann Níelsson B.Ed., Ketill Magnússon M.A., 
og Svafa Grönfeldt M.A. Sveinn Ólafsson B.A. kom til starfa við 
umsjón Upplýsingamiðstöðvar, og Mikkel Kjærsgaard við tölvu- 
umsjón. Við upphaf starfsársins tók Þorlákur Björnsson lektor við 
starfi aðstoðarrektors af Sigrúnu Jóhannesdóttur, en hún starfaði 
áfram sem stundakennari. 

Skólanefndarmenn voru þessir: Af hálfu ráðherra Óli Jón Gunn- 
arsson bæjarstjóri og Páll Ingólfsson fjármálastjóri til vara; af hálfu 
Vinnumálasambandsins Sigþrúður Guðmundsdóttir fræðslufull- 
trúi og Sigurður Gils Björgvinsson hagfræðingur og til vara Árni 
Ragnar Árnason alþingismaður og Isólfur Gylfi Pálmason alþingis- 
maður; af hálfu skólaráðs Runólfur Ágústsson lektor og til vara 
Guðmundur Ólafsson formaður Skólafélagsins og af hálfu Nem- 
endasambandsins Kristján Jón Eysteinsson tæknifræðingur og til 
vara Helga Arngrímsdóttir rekstrarfræðingur og framkvæmda- 
stjóri. Kristján Jón Eysteinsson var áfram formaður skólanefndar 
og Sigþrúður Guðmundsdóttir varaformaður. Skólanefnd var aftur 
skipuð við lok starfsársins og urðu nokkrar breytingar á skipan 
hennar. 

í upphafi starfsársins var heiti Starfsfræðsludeildar breytt í Sí- 
menntunardeild. Á starfsárinu voru haldin 14 starfsffæðslunám- 
skeið fyrir alls 179 þátttakendur á sjö stöðum í landinu. Efnisflokk- 
ar námskeiða voru sjö. Við lok starfsársins höfðu þá alls 13.060 
þátttakendur á samtals 734 einstökum námskeiðum þegið starfs- 
fræðslu skólans frá upphafi skipulegrar starfsfræðslu árið 1977. 

Ný lög um háskóla, nr. 136 frá 23. desember 1997, tóku gildi 1. 
janúar 1998. Með þeim breytist staða Samvinnuháskólans, skýrist 
og styrkist á flesta lund. 

Mikið var unnið að ýmsum þróunarverkefnum á starfsárinu. I 
upphafi starfsársins, á fundi skólanefndar 27. ágúst 1997, var regl- 
um um einkunnastiga breytt á grundvelli niðurstöðu úttektar 
Menntamálaráðuneytisins á gæðum og stöðu rekstrarfræðamennt- 
unar í landinu. Þá var einnig fellt niður ákvæði um lokaúrbótapróf. 


306 


Digitized by CjOOQle 



Einingamat á námssviðum í Rekstr- 
arfræðadeild var breytt til samræmis 
við ákvæði nýju laganna um háskóla. 

Starfshlutföll við tölvuumsjón voru 
tvöfölduð og samstarf haft við 
Bændaskólann á Hvanneyri um 
mönnun í þau störf. 

Á vegum Fræðslu- og rannsókna- 
ráðs var unnið sérstaklega að endur- 
skoðun Námsvísis, að bæklingi um 
misserisverkefni og að undirbúningi 
fjarkennslu. 

Netstyrikerfi skólans var endur- 
nýjað á starfsárinu. 

Gerð var Skipulagsskrá fyrir Stofnun Jónasar Jónssonar frá 
Hriflu sem starfrækt skyldi á vegum skólans en með sérstakri 
stjórn. 

Samstarfssamningur við Viðskiptaskor Viðskipta- og hagfræði- 
deildar Háskóla íslands var gerður í desember 1997. Samningurinn 
gerir ráð fyrir víðtæku samstarfi og gagnkvæmri viðurkenningu. 

Unnið var að undirbúningi þess að breyta Nemendasambandi 
Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans í eiginleg hollvinasamtök 
stofnunarinnar. 

Verulegt átak var gert í kynningarmálum. Meðal annars gaf skól- 
inn snemmárs 1998 út veglegan myndskreyttan kynningarbækling. 
Námsmenn tóku þátt í kynningu í framhaldsskólum og í Háskóla 
íslands. Rektor átti fundi með námsmönnum frá liðnum árum á 
nokkrum stöðum og nýtt merki skólans var kynnt. Unnið var sér- 
staklega að undirbúningi þrefalds afmælis, áttræðisafmælis Sam- 
vinnuskólans, fertugsafmælis Nemendasambandsins og áratugaraf- 
mælis Samvinnuháskólans, sem minnst skyldi sameiginlega í ágúst 
1998. 

Unnið var að heildarskipulagi skólasetursins og Bifrastarlóðar- 
innar, og lágu tillögur arkítekts fyrir í maí 1998. 

Á starfsárinu hófust kennara- og nemendaskipti Samvinnuhá- 
skólans á vegum ERASMUS-menntasamstarfs Evrópusambandsins. 
Höfðu samningar verið gerðir við fjóra evrópska háskóla í þessu 
skyni. Þrír námsmenn fóru til náms á Englandi og í Hollandi. Þrír 
þýskir námsmenn stunduðu nám á Bifröst. Einn kennari fór til 
kennslu í Þýskalandi og þýskur kennari kenndi á móti á Bifföst. 



Sigurður Albert 
Ármannsson 
félagsmálakennari og 
umsjónarfulltrúi. 


307 


Digitized by v^ooQle 



Einnig var samstarf hafið við Fullbright-stofhunina bandarísku og 
starfaði bandarískur kennari á Bifröst á haustmisserinu. 

Stofnað var sérstakt félag við skólann, Starfsmannagarðar Sam- 
vinnuháskólans, til að byggja og reka íbúðarhúsnæði fyrir starfs- 
menn. Hlaut reglugerð Starfsmannagarða staðfestingu og var sótt 
um lán til framkvæmda. Fékkst vilyrði Byggingasjóðs verkamanna 
um lán til fjögurra íbúða. Herbergi að norðanverðu á neðsta gangi 
voru tekin til hópvinnuaðstöðu eftir miklar breytingar. 

Framkvæmdir héldu áfram frá fyrra ári við Nemendagarða. End- 
urnýjuð voru herbergi á miðgangi í vistarálmu. Framkvæmdir 
hófust við miklar breytingar á Höfuðbóli, þar sem áður voru íbúð- 
ir í íþróttahúsi, en þar skyldi framvegis verða aðsetur Upplýsinga- 
miðstöðvar Samvinnuháskólans, bókasafns og tövuvers. 

Sérstök hátíðardagskrá var haldin 2. maí undir heitinu „Skóla- 
starf í áttatíu ár w . 

Skólahátíð með brautskráningum fór fram laugardaginn 23. maí 
1998. Á skólahátíðinni voru flutt nokkur ávörp. Axel Gíslason for- 
stjóri Vátryggingafélags íslands hf. afhenti námsstyrk þeim náms- 
manni sem bestum árangri náði í Rekstrarfræðadeild. Auk þess 
ávarpaði formaður skólanefndar, Kristján J. Eysteinsson, viðstadda. 
Að athöfhinni lokinni gróðursettu nýbrautskráðir rekstrarfræðing- 
ar trjáplöntur í gróðurreit sunnan við skólahúsin. 

Skólanum bárust á starfsárinu tölvuskjávarpar að gjöf frá 
nokkrum fyrirtækjum. Nemendasambandið færði skólanum mál- 
verkasafn, ýmis tæki og húsgögn að gjöf. Gamlir námsmenn gáfú 
einnig myndir úr skólalífinu og gamla kynningarkvikmynd. Auk 
þessa safnaðist sem fyrr nokkur fjárhæð til sundlaugar á skólasetr- 
inu. 

Að starfsárinu loknu, 29. ágúst 1998, var haldin sérstök afmælis- 
hátíð á Bifföst. 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings 31. júlí 1998 var samtals um 
90,6 millj. kr. og eigið fé þar af 88,5%. Niðurstöðutala rekstrar- 
reiknings 1. ágúst 1997-31. júlí 1998 var heildartekjur 79,5 millj. kr. 
og varð rekstrarhagnaður um 1,4 millj. kr. Af tekjum nam ríkis- 
framlag 64,2%, nemendagjöld 19,7% og aðrar tekjur 16,2%. Gjöld 
skiptust þannig m.a. að launakostnaður nam 52,6%, húsnæðis- 
kostnaður 19,1%, afskriftir 6,2%, orkukostnaður 2,8%, ferðakostn- 
aður 1,8%, framlög til félagsmálasjóðs nemenda 1,8%, og kynning 
1,8%. 

Afnotagjald safns og tækja nam kr. 65.756,00, sama bæði misseri, 


308 


Digitized by v^ooQle 



fyrir námsmenn í Rekstrarfræðadeild og Frumgreinadeild, en kr. 
72.319,00, sama bæði misseri, fyrir námsmenn í Rekstrarfræðadeild 
II. Lágmarksgjald fyrir heimavistaraðstöðu var hið sama bæði miss- 
eri, kr. 11.000,00. 

Fjárveiting á fjárlögum fyrir árið 1998 var kr. 52.500.000. 


Stutt yfirlit um skipulagsbreytingar 1990-1998. 

Á tímabilinu frá sumri 1990 til sumars 1998 höfðu þessi atriði ver- 
ið endurskoðuð, breytt eða bætt við, í Skipulagsskrá fyrir Sam- 
vinnuháskólann: Markmið, skipun skólanefndar, heiti Fram- 
kvæmdaráðs og Fræðslu- og rannsóknaráðs, skipun og kjör þessara 
tveggja ráða, og um almenna starfsmannafimdi. 

Á sama tímabili höfðu þessi atriði verið endurskoðuð, breytt eða 
bætt við, í Reglugerð fyrir Samvinnuháskólann: Skipun dómnefnd- 
ar vegna kennararáðninga; lágmarksárangur á lokaprófum í Rekstr- 
arffæðadeild; auglýsingar starfa sem laus eru til umsóknar; fram- 
kvæmdaratriði, undanþágur og viðurlög vegna námsmannaverk- 
efha og prófa; mat og mælistikur vegna lokaverkefna í Rekstrar- 
ffæðadeild (sem frá 1994 voru nefnd misserisverkefni); innritun 
námsmanna; öryggismál og brunavarnir; Nemendagarðar; tilhögun 
vinnudagbóka, greinargerða og annarra atriða varðandi misseris- 
verkefni námsmanna í Rekstrarfræðadeild; skil greinargerða um 
misserisverkefni til fyrirtækja; skyldusókn námsmanna til viðveru 
við málsvarnir um misserisverkefni; tilhögun úrbótaprófa; ráðstöf- 
un Félagsmálasjóðs til Nemendagarða; umsjón og störf við fast- 
eignir og húsvörslu; fræðsla og skipulag Rekstrarfræðadeildar II.; 
heiti lokaverkefna og lokaprófa í Rekstrarffæðadeild verði misseris- 
verkefni og misserispróf. 

Enn ffemur hafði ákvæðum verið breytt um inntökuskilyrði 
Rekstrarfræðadeildar og Frumgreinadeildar, og ákvæðum um nið- 
urfellingu námsmannaverkefna úr mati. Sett höfðu verið ákvæði 
um almenna starfsmannafundi, um árlega óháða dómnefnd um 
rannsókna- og ráðgjafarverkefni kennara, og ákvæði um heiðursfé- 
laga og ráðgjafa skólans. Enn má nefna breytingu á Reglugerð um 
sókn námsmanna í fyrirlestra samkvæmt stundatöflu, en skyldu- 
sókn hafði verið felld niður og gefin ffjáls samkvæmt sérstökum 
ákvæðum. Þá höfðu ákvæði um sérstök lokaúrbótapróf verið felld 
niður. 


309 


Digitized by v^ooQle 



Um mörg ofantalinna atriða höfðu verið settar sérstakar starfs- 
reglur eða Áréttingar, ekki síst varðandi misserisverkefni; varðandi 
Rekstrarfræðadeild II., svo sem um tilhögun og vinnslu lokaverk- 
efna til B.S.-gráðu, matsblöð umsjónarkennara með lokaverkefni 
o.fl.; tilhögun ráðningar rektors; mat á rannsókna- og ráðgjafar- 
verkefni kennara. 

Vinnumat starfsþátta og reiknireglur starfshlutfalla kennara 
höfðu verið endurskoðaðar á þessu sama tímabili. 

Enn má geta þess að settar höfðu verið sérstakar framgangsregl- 
ur kennara við Samvinnuháskólann, þ.e. um tilhögun við ákvarð- 
anir um akademíska starfstitla, lektor, dósent og prófessor við Sam- 
vinnuháskólann. Sumarið 1997 var nafni Starfsfræðsludeildar 
breytt í Símenntunardeild. 1998 var stofnsett sérstök Stofnun 
lónasar Jónssonar frá Hriflu í tengslum við Samvinnuháskólann. Þá 
hafði verið sett sérstök skipulagsskrá um Starfsmannagarða Sam- 
vinnuháskólans. 

Loks má nefna að í Reglugerð höfðu verið gerðar breytingar á 
einkunnastiga á grundvelli niðurstaðna úr sameiginlegri úttekt á 
gæðum og stöðu viðskipta- og rekstrarfræðamenntunar á íslandi 
1997. 


310 


Digitized by v^ooQle 



IV. hluti 


Viðaukar, 

heimildir og manntöl 

Tildrög og stofnsaga Samvinnuskólans 
í fimdargerðum Sambandsins 

Ekki er úr vegi til fróðleiks að taka upp nokkrar setningar úr fund- 
argerðum stjórnar Sambands íslenskra samvinnufélaga og aðal- 
funda þess frá þeim tíma er Samvinnuskólinn var stofnsettur. Á 
fundi 12. ágúst 1918 er, strax á eftir samþykkt um heimild til fram- 
kvæmdastjóra að „kaupa lóðarblett á hentugum stað í Reykjavík u , 
þ.e.a.s. lóð fyrir það sem síðar varð Sambandshúsið og aðsetur 
Samvinnuskólans, sett svohljóðandi bókun: 

„11. Framkvæmdastjóri skýrði frá námskeiði því fyrir samvinnu- 
menn, sem haldið var í Reykjavík sl. vetur. Lagði hann eindregið til, 
að sams konar námskeið yrði haldið næsta vetur, og bar fram svo 
hljóðandi tillögu: 



Fyrsta hús skólans á 
Skólavörðustíg. 


311 


Digitized by kjOOQle 



Fundurinn felur Sambandsstjórninni, að annast um, að haldinn 
verði skóli (skóli) 112 í Reykjavík næsta vetur fyrir samvinnumenn, 
er standi yfir 4-5 mánuði. Heimilar hann Sambandsstjórninni allt 
að 2000 krónur til notkunar í þessu augnamiði, ásamt væntanlegu 
tillagi úr landssjóði. 

Eptir litlar umræður var tillagan samþykkt í einu hljóði. a 

Á fundi 29. júní 1919 er næst bókað um Samvinnuskólann: 

„12. Nefnd sú, er hafði skólamálið til meðferðar lagði ffam álit 
sitt og tillögur. 

Urðu allmiklar umræður um málið, og að lokum var tillaga 
nefhdarinnar samþykkt svo hljóðandi: 

Fundurinn ályktar: 

a. Að setja á stofn tveggja ára samvinnuskóla 113 á næsta hausti, 
er standi yfir í 6 mánuði árlega. 

b. Að skólanum séu útvegaðar nauðsynlegar bækur og kennslu- 
áhöld. 

c. Að hver nemandi greiði 50 kr. skólagjald yfir árið. 

d. Að sambandsstjórnin sæki um ríflegan styrk til alþingis 
handa skólanum, er verði ekki minni en styrkur sá, er þing- 
ið veitir Verslunarskólanum. 

f sambandi við þetta mál kom fram og var samþykkt svofeld við- 
aukatillaga: 

Fundurinn felur skólastjóra S.f.S. að útvega deildum sambands- 
ins til kaups helstu erlend tímarit um samvinnumál, einkum á 
norðurlandamálum, og önnur rit um félagsmál og atvinnumál. w 

Bókað er 2. júlí 1920: 

„6. Framkvæmdastjóri skýrði lítilsháttar frá starfi samvinnuskól- 
ans síðastl. ár. Jafnframt lýsti formaður allítarlega gangi samvinnu- 
skólamálsins á næst síðasta alþingi. Um málið urðu svo allmiklar 
umræður er snerust að annari menningarstarfsemi félagsins, svo 
sem: tímaritinu og fýrirlestrum um samvinnumál hér og þar um 
landið. Að lokum var samþykkt svo feld tillaga: 

Fundurinn telur mjög æskilegt, að fýrirlestrar um samvinnumál 
sé haldnir víða um land ef vel hæfur maður eða menn geta fengist 
til þess, og greiðist fé til þess úr menningarsjóði.“ 


112 Tvítekið svo í heimild. 

113 í þessum bókunum er orðið einatt án upphafsstafs. 


312 


Digitized by CjOOQle 




Sambandshúsið á fyrri 
árum. 

Frásögn Jónasar 

Frásögn Jónasar Jónssonar frá Hriflu af aðalfundi Sambandsins 
1919 er skemmtileg: „Á aðalfundi Sambandsins í Reykjavík 1919 
urðu allsnarpar deilur um það hvort rétt væri og heppilegt að Sam- 
bandið héldi uppi sérstökum skóla til að búa menn undir störf 
vegna samvinnufélaganna. Sótti sr. Arnór Árnason í Hvammi, sem 
var fulltrúi fyrir Sláturfélag Skagfirðinga, einna harðast fram gegn 
Samvinnuskólanum og taldi nóg í þeim efhum að hafa Verzlunar- 
skóla Islands þar sem kennd væru þau fræði sem menn þyrftu með 
við verslun hér á landi. Inpmar Eydal kvaddi sér þá hljóðs og vitn- 
aði í ummælin í kveri Helga Hálfdanarsonar um trú Múhameðs- 
manna. Lýsti Ingimar Eydal með glöggum og skýrum orðum þeirri 
skoðun hins lúterska kirkjuhöfðingja að Múhameðstrúin væri að 
vísu trú á einn Guð en annars blandin margs konar skaðlegri hjá- 
trú og villu. Taldi Ingimar Eydal líkt ástatt um lífsskoðanir kaup- 
mannasinna frá sjónarmiði samvinnumanna eins og kennisetning- 
ar Múhameðsmanna fyrir kristið fólk. Þótti Ingimar Eydal hafa 
mælst vel, og hafa samvinnumenn síðan talið rök hans í fullu gildi 
um þetta atriði. Wl14 


114 Jónas Jónsson (ártal vantar, 1943?). íslenzkir samvinnumenn. bls. 564-565. (Bundið 
með Odhe, Th. 1939. Samvinnan á íslandi. Rvík, SÍS. 


313 


Digitized by v^ooQle 


Aðdragandi flutnings stofnunarinnar að Bifröst í 
fundargerðum Sambandsins 

Varðandi uppbyggingu Sambandsins á Bifröst og flutning skólans 
þangað er nokkrar bókanir að finna: 

2. júlí 1953 er bókað: 

„Jónas Jónsson tók fyrstur til máls, lagði fram og reifaði eftirfar- 
andi tillögu, sem 20 fulltrúar höfðu undirskrifað: 

Aðalfundur Sambands íslenzkra samvinnufélaga, haldinn í Bif- 
röst 3. 115 júlí 1953, skorar á hin einstöku kaupfélög, sem eru í Sam- 
bandinu, að leggja fram fé til að reisa megi nægilega mörg svefnher- 
bergi handa Bifföst, og beri hvert herbergi heiti þess samvinnufé- 
lags, sem lagt hefur fram stofnkostnað þess og nauðsynlegan hús- 
búnað.“ 

3. júlí 1953 er síðan bókað: 

„3. Samvinnuskólinn: 

Forstjóri vakti máls á því hvort ekki væri rétt að flytja samvinnu- 
skólann héðan úr Rvík að Bifröst í Borgarfirði. Var stjórnin máli 
þessu mjög fylgjandi og samþykkti að stefna að því að flytja skól- 
ann. Jafnframt felur hún framkvæmdastjóra að gera athuganir á því 
hvaða kostnað það hefur í för með sér og hverjir möguleikar eru 
eða verða til að starfrækja skólann að Bifröst. u 

28. júní 1954 er bókað: 

„9. Fræðslumál: 

Forstjóri ræddi um fyrirkomulag fræðslustarfseminnar. Taldi að 
árlega ætti að veita ákveðna fjárhæð til starfseminnar, gera hana að 
sjálfstæðri deild undir stjórn sérstaks framkvæmdastjóra og auka 
starfslið í þeirri deild.“ 

Enn fremur er bókað á sama fundi: 

„11. Samvinnuskólinn. 

Forstjórinn ræddi um framtíð Samvinnuskólans og lagði fram 
teikningar af viðbótarhúsakynnum í Bifröst, sem ætluð eru til gist- 
ingar, en munu jafnframt geta orðið notuð fyrir skólann í framtíð- 
inni. Stjórnin samþykkti, að skólinn skyldi fluttur að Bifröst haust- 
ið 1955, svo framarlega sem húsnæði verði þá tilbúið. w 


1 15 Svo, þótt bókað sé deginum áður. 


314 


Digitized by v^ooQle 




30. júní 1954 er bókað í yfirliti um helstu byggingaframkvæmd- 
ir árið 1953: 

„Lagður grunnur að gistihússálmu við Biff öst í Borgarfirði. Á sú 
álma, sem unnið er að 1954, einnig að verða skólahús fyrir sam- 
vinnuskólann, sem stjórn SÍS hafði ákveðið að þangað skuli fluttur 
haustið 1955.“ 

22. júní 1955 er bókað: 

„Þá skyrði formaður frá því að skólastjóri Samvinnuskólans, 
Jónas Jónsson, hefði orðið 70 ára 1. maí s.l. og léti hann nú af störf- 
um sem skólastjóri, en það hefur hann verið frá árinu 1919, nema 
4 ár, sem hann var ráðherra, og fór hann viðurkenningarorðum um 
störf Jónasar og gat þess að Sambandsstjórnin hefði ákveðið hon- 
um full laun og fría íbúð til æfiloka. Samvinnuskólinn yrði fluttur 
í haust að Bifröst í Borgarfirði og hefði Sr. Guðmundur Sveinsson, 
prestur að Hvanneyri verið ráðinn skólastjóri. Væri nú að mestu 
lokið við smíði viðbótarbyggingar, sem gerði það kleift að færa 
skólann þangað. Gætu fundarmenn nú í fyrsta sinn allir fengið gist- 
ingu í hinum nýju húsakynnum, þótt enn væri ekki að fullu frá 
þeim gengið. w 

Bókað er síðar á fundinum: 

„Forstjórinn gat þess að með bættri aðstöðu fyrir Samvinnuskól- 
ann, sköpuðust auknir möguleikar til þess að reyna nýjar kennslu- 


Digitized by v^ooQle 


Frá Bifröst. 



aðferðir í verzlunarrekstri. 1 þessu sambandi bauð forstjórinn hinn 
nýja skólastjóra Samvinnuskólans sr. Guðmund Sveinsson velkom- 
inn í þjónustu Sambandsins. K 

Enn er bókað á þessum sama fundi: 

„14. Fræðslu og félagsmál: 

Jónas Jónsson tók næstur til máls og lýsti að nokkru leyti starfi 
sínu og viðhorfi til Sambandsins og samvinnufélaganna allt frá ár- 
inu 1913, að hann byrjaði að vinna að þessum málum, en hann tók 
við stjórn Samvinnuskólans, þegar hann var stofnaður árið 1919. 
Lýsti hann starfi sínum 116 við skólann og fór að nokkru leyti út í 
önnur mál, sum viðkomandi Sambandinu og skólanum, og önnur, 
sem ffekar mætti segja um að ætti heima á sviði stjórnmálanna. Var 
hann léttur í máli og skemmtilegur, og kom víða við, sérstaklega 
málefhi fyrri ára. 

Ræðu Jónasar var vel tekið af fundarmönnum. K 

Yfirlit um upphaf háskólastarfs á Bifröst 

Af skjölum skólans má gera yfirlit um feril umræðna og ákvarðana 
sem tengdust breytingu stofnunarinnar í fagháskóla, Samvinnuhá- 
skólann. Yfirlit það sem hér fylgir er að hluta unnið úr ritgerð höf- 
undar Keeping Abreast ofthe Times. A Report ofa Transformation of 
an Icelandic College in the Context of Educational Administration 
and of Instructional Methodology. 117 


1,6 Svo. 

117 Sjá heimildaskrá. 


316 


Digitized by kjOOQle 


Upphafið verður rakið til umræðna um stofnun Framhaldsdeild- 
ar í Reykjavík á árunum fyrir 1973. Sérstakt mikilvægi í þessu hef- 
ur ráðstefha Nemendasambands Samvinnuskólans sem haldin var 
6. og 7. mars 1976 í Reykjavík. 

Nokkrir staksteinar sýna atburðarásina. Þessir staksteinar ná 
ffam til hausts 1988 er ffæðsla á háskólastigi hófst. Þá voru enn 
ffam undan miklar umræður og ákvarðanir en leiðin hafði verið 
mörkuð. 

A. Kynning meðal forystu Sambandsins 

9.janúar 1985 Yfirlitsbréf skólastjóra til formanns skólanefhdar, til að 
kynna hugmyndir um fr amtíðarþróun skólans. 
30.janúar 1985 Kynningarbréf skólastjóra til forstjóra og stjórnarfor- 
manns Sambands ísl. samvinnufélaga. 

6. apríl 1986 Kynningarbréf skólastjóra til nokkurra forystumanna í 
samvinnuhreyfingunni. 

9. september 1987 Bréf til forstjóra Sambandsins um kennslu á háskólastigi. 


B. Bréfaskipti við Menntamálaráðuneytið og aðrar stofhanir 

6. apríl 1985 Almenn kynning málsins í bréfi til deildarstjóra Verk- 

menntadeildar Menntamálaráðuneytisins. 

10. júní 1985 Kynning málsins í bréfi til rektors Háskóla Islands. 

7. júlí 1985 Sams konar bréf til deildarforseta Viðskiptadeildar Há- 

skóla Islands. 

25. september 1985 Menntamálaráðuneytið lýsir með bréfi „skilningi u á hug- 
leiðingum skólastjóra. 

19. nóvember 1985 Nýtt yfirlit sent deildarstjóra Menntamálaráðuneytisins. Frá Bifröst í 

byggingu. 



317 


Digitized by v^ooQle 



Kvöldvaka. 


25. nóvember 1985 

26. nóvember 1985 
12. desember 1985 

12. apríl 1986 

26. ágúst 1987 

4. september 1987 
22. september 1987 

24. september 1987 
12. apríl 1988 
22. apríl 1988 

27. apríl 1988 


Enn á ný er yfirlit sent deildarstjóra með ýtarlegum 
gögnum og drögum að námslýsingu. 

Ráðuneytið heimilar fyrir sitt leyti breytingar á stöðu 
Samvinnuskólans innan ramma framhaldsskólastigsins. 
Bréf til menntamálaráðherra með ítrekun hugmynda um 
fræðslu á háskólastigi. 

Bréf til deildarstjóra ráðuneytisins. 

Með bréfi skipar ráðherra skólastjóra til setu í nýstofn- 
aðri Samstarfsnefnd um háskólastigið. 

Þakkarbréf skólastjóra. 

Ýtarlegt yfirlitsbréf til menntamálaráðherra. I bréfinu er 
beiðni um heimild til ffæðslu á háskólastigi formlega 
ítrekuð. 

Sams konar bréf til deildarstjóra Menntamálaráðuneytis- 
ins. 

Sams konar bréf til skrifstofustjóra ráðuneytisins, með 
frekari ítrekunum. 

Samstarfsnefnd um háskólastigið samþykkir tilmæli 
Samvinnuskólans. 

Menntamálaráðherra samþykkir fyrirhugaðar breytingar 
skólans, en ekki að taka þátt í kostnaði þeirra vegna. 


C. Nokkrir fundir skólanefndar 


14. júní 1984 

20. október 1984 
29. nóvember 1984 
14. júní 1985 
14. nóvember 1985 


Skólastjóri gerir tillögu um stofnun Skólaráðs með full- 
trúum kennara og nemenda. 

Skólastjóri leggur fram ffumvarp að nýri Reglugerð. 
Umræður um ffumvarpið. 

Skólastjóri gerir tillögu um umbreytingu skólans. 
Skólanefnd samþykkir umbreytinguna með ýtarlegri 
samþykkt. 


318 


Digitized by v^ooQle 



23. apríl 1986 
27. október 1986 

l.maí 1987 

4.júní 1987 
11. desember 1987 

10. október 1988 

26. nóvember 1988 


Umræður um tilhögun og framkvæmd. 

Umræður og kynning, meðal annars á fundi með nem- 
endum. 

Frekari umræður, meðal annars um fræðslu á háskóla- 
stigi. 

Umræður um nýja reglugerð. 

Skólanefnd samþykkir tillögur skólastjóra um fræðslu á 
háskólastigi, tilhögun og framkvæmd. 

Frekari umræður um tilhögun og ffamkvæmd, kostnað- 
arliði og staðfestingar ráðuneytisins. 

Fundur með nemendum og með starfsmönnum. 


D. Nokkrir kennarafundir 


2. febrúar 1985 


30. september 1985 
15. október 1985 

3. desember 1985 

4. febrúar 1986 

4.-5. júlí 1986 
26. ágúst 1986 
3. september 1986 


Málefnið er bókað fyrsta sinni í fundargerð, en síðar má 
segja að það hafi verið rætt á langflestum vikulegum 
fundum og hafi verið að jafnaði formlegt fundarefni á 
þriðja hverjum fundi um árabil. 

Almenn kynning málsins. 

Umræður. 

Umræður um framkvæmd, kjaramál og annað slíkt. 
Ýtarlegar umræður um inntökuskilyrði, námsefhi og 
annað þess háttar. 

Umræður og ákvarðanir um framkvæmdaratriði. 
Umræður og ákvarðanir áfram. 

Umræður og ákvarðanir áffam. 


Norrœn kennara- 
ráðstefna 1982. 



319 


Digitized by v^ooQle 


14. október 1986 
2. febrúar 1987 


15. maí 1987 
10.-12. ágúst 1987 
29. september 1987 
27. október 1987 

3. nóvember 1987 
24. nóvember 1987 

16. desember 1987 
27.janúar 1988 
16. febrúar 1988 

7. mars 1988 

29. apríl 1988 

3. maí 1988 
10.— 1 1. ágúst 1988 
16. ágúst 1988 
23. ágúst 1988 

30. ágúst 1988 


Rætt um reynslu fyrstu vikna ffamkvæmdar. 

Frumvarp að nýri Reglugerð kynnt og rætt um fræðslu á 
háskólastigi. Framhald umræðna á fundum á næstu vik- 
um. 

Yfirlitsumræður um fræðslu á háskólastigi. 

Frekari umræður um fræðslu á háskólastigi. 

Ný námslýsing kynnt og rædd. 

Skólastjóri kynnir hugmyndir um nýja kennsluffæði. 
Framkvæmdaráætlun kynnt og rædd. 

Umræður áfram. 

Ákvarðanir skólanefndar kynntar og ræddar. 

Umræður. 

Umræður. 

Framkvæmdaratriði skýrð og rædd nákvæmlega. 
Umræður um staðfestingu ráðherra og um framkvæmd- 
aratriði og tilhögun. 

Umræður áfram. 

Framkvæmdaratriði rædd og ákvörðuð. 

Umræður og ákvarðanir áfram. 

Umræður og ákvarðanir áfram. 

Umræður og ákvarðanir áffam. 


E. Feril-yfirlit 

1. Upplýsingaleit og samanburður við aðrar stofnanir hérlendis sem erlend- 
is vegna breyttra aðstæðna og þarfa. 

2. Skilgreiningar á aðstæðum, þörfum, vandamálum, hættum. 

3. Nánari útfærslur einstakra þátta, meðal annars vegna nauðsynlegs innra 
samhengis. 

4. Kynning til samstarfsmanna, samskiptaaðilja, til þeirra sem ráða 
ákvörðunum og yfirvalda. 

5. Frumákvarðanir um markmið og mælistikur. 

6. Ýtarlegar umræður með samstarfsmönnum. 

7. Smám saman myndast drög að frumvörpum og tillögum. 

8. Umræður í ákvörðunarstofnunum um frumvörp og tillögur. 

9. Grundvallarákvarðanir teknar. 

10. Leitað staðfestingar og heimilda yfirvalda. 

11. Umræður um ffekari útfærslur, tilhögun og ffamkvæmdaratriði. 

12. Mótaðar tillögur um nánari atriði, tilhögun og ffamkvæmd, áréttingar. 

13. Ákvarðanir um einstök atriði teknar. 

14. Framkvæmd hefst. 

15. Umræður og ákvarðanir um fyrstu reynslu, leiðréttingar og tilfærslur, 
áréttingar. 

16. Framkvæmd, með stöðugu endurmati, heldur áfram. 


320 


Digitized by v^ooQle 




Bifröst 1997. 
(Mynd: Jón K. 
Snorrason.) 


Ákvarðanaferill í undirbúningi nýrrar 
háskóladeildar með B.S.-gráðu 

Það varð fljótt ljóst við undirbúning umbreytingar Samvinnuskól- 
ans í Samvinnuháskólann að þess yrði óskað að staða fagháskólans 
nýja yrði rækilega skýrð og skilgreind andspænis alþjóðlegum lær- 
dómsgráðum, svo sem B.A.- eða B.S.-prófum, kandídatsprófum og 
öðrum slíkum. Jafnt átti þetta við um skilgreiningu skólastigs, inn- 
tökukrafna, námsefnis og námskrafna, en ekki síður varðaði þetta 
stöðu brautskráðra námsmanna, jafnt þeirra er halda vildu beint 
ffá skólanum til starfa í atvinnulífinu sem hinna er kysu að sækja til 
ffekara framhaldsnáms. 

Nokkurra kosta var völ. Effir fyrirmyndum norsku héraðshá- 
skólanna og ýmissa sérskóla og fagháskóla í Evrópu og vestan hafs 
var þess kostur að stefna að stuttri hagnýtri námsbraut, til dæmis 
tveggja vetra á háskólastigi, er umfram allt yrði miðuð við leið 
námsmanna beint til starfa, jafnvel þótt einhver þröskuldur yrði þá 
á leið hinna sem kysu frekara framhaldsnám. Þessi leið hafði verið 
valin af hálfu Tækniskóla íslands, Háskólans á Akureyri og Tölvu- 
háskóla Verzlunarskóla íslands. Af hálfu Menntamálaráðuneytisins 
var einnig lögð áhersla á að þessi leið yrði valin í Samvinnuháskól- 
anum, ef menn ætluðu sér á annað borð að stefna upp á háskóla- 
stigið. 

Annar kostur var sá að halda starfinu áfram og stefna að því að 
lengja námsbrautina til alþjóðlegrar prófgráðu, sem þá var metin 
að loknu þriggja vetra háskólanámi miðað við íslenska skólakerfið, 
hvort sem nánari ákvarðanir hnigju að engilsaxneskum gráðutitli, 


321 


Digitized by v^ooQle 


B.A.-gráðu, B.S.-gráðu eða B.B.A.-gráðu, eða skandinavískum titli, 
kandídatsgráðu. 

Það er utan við umræðuefni þessa rits að skýra og meta ákvarð- 
anaferil íslenskra stjórnvalda í þessu máli, en ljóst er að framan af 
lagði Menntamálaráðuneytið alla áherslu á mótun og þróun stuttra 
hagnýtra og verktengdra námsbrauta sem yrðu ekki lengri en tvö 
námsár á háskólastigi, stefndu námsmönnum umfram allt beint til 
starfa en gerðu takmarkað ráð fyrir frekara námi þeirra. Gerði 
ráðuneytið í þessu ráð fyrir námsgráðu er að mestu samsvaraði 
dönsku gráðunni „HA“ norsku gráðunni „hojskolekandidat" og 
bresku gráðunni „Higher National Diploma“ svo að samsvaranir 
séu nefndar. 

Þegar komið er fram til ársins 1993 virðist stefnubreyting hafa 
orðið. Þá virðist það viðhorf hafa orðið ofan á af hálfu stjórnvalda 
að miða frekar við þrjú námsár á háskólastigi og alþjóðlega sam- 
ræmingu með bakkaláreat- eða kandídats-gráðu. Þróun náms- 
brauta í Háskólanum á Akureyri og í Tækniskóla íslands var í sam- 
ræmi við þetta. Og viðbrögð stjórnvalda við málaleitunum Sam- 
vinnuháskólans reyndust einnig mjög í samræmi við ofar skráð 
yfirlit. Hér fer á eftir örstutt yfirlit helstu áfanganna í mótun hug- 
mynda og ákvörðunum um þá viðbót við Rekstrarfræðadeild Sam- 
vinnuháskólans sem hlaut nafnið Rekstrarfræðadeild II. en hafði í 
undirbúningnum yfirleitt vinnuheitið „ný framhaldsdeild“. 

1987 Um sumarið er fundur nýs formanns skólanefndar og skólastjóra um 
framtíð skólans. Skólastjóri leggur fram fýrstu hugmyndir um fram- 
haldsnám er veiti B.S.-gráðu og geti komið til ffamkvæmda 1994-1995. 

1988 Skólastjóri kynnir hugmyndina í afmælisriti Hermesar sem út var gefið 
á sjötíu ára afmæli skólans. 

1990 Um vorið og sumarið er unnið að þróunaráætlun Samvinnuháskólans 
til næstu fimm ára. Þar er gert ráð fyrir upphafi starfa við nýja Fram- 
haldsdeild haustið 1994. 

— Um haustið er þróunaráætlunin kynnt og rædd á fundi skólanefndar. 

1991 Vésteinn Benediktsson rektor gerir grein fýrir þróunaráætluninni í Ár- 
bók NSS XII. bindi og víkur meðal annars að hugmyndum um nýja 
Framhaldsdeild. 

— í nóvember og desember leggur Jón Sigurðsson fv. rektor fram yfirlit 
um tillögu að reglugerðarákvæðum og nánari útfærslum. 

1993 26. febrúar samþykkir skólanefhd að leita opinberrar heimildar. 

— 22. mars er Menntamálaráðuneytinu skrifað og þess formlega farið á 
leit að heimilað verði að bæta einu námsári við námsbraut skólans og 
brautskrá námsmenn með B.S.-gráðu. 


322 


Digitized by v^ooQle 



— 23. apríl sendir Menntamálaráðuneytið málið áfram til Samstarfs- 
nefhdar um háskólastigið er veita skyldi umsögn um það. 

— í maí og júní eru umræður á kennarafundum um endurskoðaða þró- 
unaráætlun og þá meðal annars safnað saman hugmyndum og ábend- 
ingum um nýja Framhaldsdeild. 

— f júlímánuði tekur Jón Sigurðsson fv. rektor að sér að leiða undirbún- 
ingsstarfíð og á viðræður á ný við fulltrúa Menntamálaráðuneytisins. 

— f ágúst, september og október er fjallað um málið á kennarafundum og 
milli fimda. Málið er rætt rækilega á fimm fiindum. 

— 27. september samþykkir kennarafundur tillögu um reglugerðar- 
ákvæði. 

— 5. október fjallar skólanefnd um tillöguna. 

— 20. október samþykkir skólanefnd reglugerðarákvæði um málið. 

— f september, október og nóvember er rætt áfram um málið á kennara- 
fimdum og á milli funda. Rækilega er fjallað um málið á níu fundum. 
Nú er fjallað um áréttingar og framkvæmd reglugerðarákvæða, um 
námsvísi og námslýsingu í einstökum atriðum, um leiðbeiningar og 
reglur um lokaverkefni námsmanna, um útfærslur, grunn stundatöflu, 
starfshlutföll og kostnaðaratriði. 

— 3. desember afgreiðir kennarafundur formlega heildartillögur um mál- 
ið, með útfærslum og nánari ákvæðum. Tekið er fram að um fyrstu af- 
greiðslu er að ræða en öll gögn málsins skal senda ráðgjöfum og skóla- 
nefndarmönnum til umsagnar. 

— f desember eru málsgögn send ráðgjöfum til umsagnar og athuga- 
semda. 

1994 í janúar er tekið á móti ábendingum og athugasemdum ráðgjafa sem 
flestar eru skriflegar en nokkur atriði flutt símleiðis. 

— f janúar og febrúar eru umræður á kennarafimdum og milli fimda um 
álit ráðgjafa og önnur atriði sem upp koma. Alls er fjallað rækilega um 
málið á sex fundum. Nú eru öll atriði þess tekin til rækilegrar endur- 
skoðunar 1 ljósi ábendinga og nánari íhugunar. 

— 21. febrúar afgreiðir kennarafundur á ný heildarsamþykkt um málið. 
Nú er gerð tillaga til skólanefndar um að heiti Framhaldsdeildarinnar 
verði Rekstrarfræðadeild II. og að gengið verði til fiillrar framkvæmdar 
haustið 1994. f heildarsamþykktinni eru breytingar á Reglugerð, Árétt- 
ingar um ákvæði Reglugerðar, eyðublað Námsáætlunar námsmanns, 
Námsvísir með röðun námssviða, Námslýsing einstakra námssviða, 
Reglur og leiðbeiningar um lokaverkefni námsmanna, Grunnur 
stundatöflu miðaður við námsstundir hvers námsmanns, Tilhögunar- 
atriði um skiptingu námsstunda, námshópa og fræðsluaðferða ásamt 
starfsmati í einstökum atriðum, og Kostnaðarmat vegna Rekstrar- 
ffæðadeildar II. með rækilegum útreikningum og mati starfshlutfalla. 

— Á fyrsta skeiði ársins eru viðræður margsinnis við fulltrúa Mennta- 
málaráðuneytisins um allt málið og við alþingismenn, einnig um fjár- 
veitingar og annað í þessu efni. 


323 


Digitized by v^ooQle 



— 3. mars gerir skólanefnd nýja samþykkt um málið, meðal annars um 
nýtt nafn á deildina samkvæmt nýrri samþykkt kennarafundar. Á þess- 
um fundi er fjallað almennt um öll málsgögn og samþykkt að stefna að 
fullri ffamkvæmd haustið 1994 en undirbúningur verði hafinn tafar- 
laust. 

— 20. apríl á Vésteinn Benediktsson rektor fund í Menntamálaráðuneyt- 
inu með skrifstofustjóra þess og deildarstjóra. Þar leggur hann einnig 
fram formlega ósk um akademískt gæðamat á starfsemi skólans. 

— 2. maí staðfestir Menntamálaráðuneytið samþykki sitt og viðurkenn- 
ingu, ásamt fyrirvara um kostnaðarauka og um að gæðamat verði gert 
innan þriggja ára. 

— I maí hefst formleg kynning málsins og móttaka umsókna. Bréf er sent 
brautskráðum rekstrarfræðingum til kynningar. Umræður hefjast á 
kennarafundum um undirbúning verkaskiptingar og kennsluáætlana. 

— Störf hefjast í ágúst er sumarleyfum lýkur og kennsla hefst um haustið 
29. ágúst 1994. 

1995 Á vormisseri 1995 var á kennarafundum sérstaklega fjallað um marg- 
vísleg framkvæmdaratriði varðandi lokaverkefni og tilhögun þeirra, svo 
og um leiðbeiningar og önnur störf umsjónarkennara við lokaverkefni. 

— f apríl og maí 1995 var fjallað um samskipti við prófdómara vegna 
lokaverkefna, svo og um endanlega hönnun prófskírteinis. 

— Síðsumars var haldinn sérstakur fimdur með prófdómara til saman- 
burðar og ályktana. 


Feril-yfirlit 

1. Frumdrög, fyrsta hugmyndasöfhun, upplýsingaöflun, umræður, kynning 
málsins. 

2. Yfirlit, útlínur, samskipti við stjórnvöld. 

3. Reglugerðarákvæði. 

4. Áréttingar, starfsreglur. 

5. Námsvísir, Námslýsing, Leiðbeiningar og reglur um lokaverkefni, eyðu- 
blað námsáætlunar. 

6. Grunnur stundatöflu, Tilhögunaratriði, Starfshlutföll og kostnaðarmat. 

7. Fengið álit, ábendingar og athugasemdir ráðgjafa. 

8. Umræður, endurskoðun. 

9. Framkvæmdaratriði, kostnaðaratriði. 

10. Endanlegar afgreiðslur, samskipti við stjórnvöld og ákvarðanir þeirra. 

11. Kynning. 

12. Gengið til framkvæmdar, móttaka námsumsókna, verkaskipting, undir- 
búningur kennsluáætlana og stundatöflu. 

13. Framkvæmd. 

14. Endurmat, breytingar og þróun. 


324 


Digitized by v^ooQle 



Fjárveitingar úr ríkissjóði 

Upplýsingar úr fjárlögum og ríkisreikningi sýna þróun ríkisfram- 
lags á umliðnum árum. Athuga ber að áætlun um sértekjur á fjár- 
lögum kemur til ffádráttar af fjárveitingunni. Mismunur fjárlaga og 
ríkisreiknings á hverju ári sýnir einkum áhrif verðbólgu sem bætt 
hafa verið, til dæmis í launagreiðslum, og hins vegar birtist sum 
árin í þessum mismun uppgjör kostnaðar frá fyrri tímabilum. f eft- 
irfarandi töflu eru ekki upplýsingar um sérstaka fjárveitingu sem 
skólinn naut um árabil til félagsmálanámskeiða. 

Fram eftir níunda áratugnum hélt framlag ríkissjóðs nokkuð í 
við almenna verðbólgu. Upphæðir á fjárlögum hvers árs fýlgdu al- 
mennum breytingum. Samanburður breytinga framfærsluvísitölu á 
árunum 1990-1991 við breytingar framlags á ríkisreikningi á sama 
tíma leiðir hins vegar í ljós að ríkisframlag til Samvinnuháskólans 
dróst á þessum tíma verulega aftur úr að raungildi, en ríkisreikn- 
ingur er gerður upp að jafnaði rúmu ári eftir á. Á sama tíma hafði 
skólinn misst af öllum fjárhagslegum stuðningi samvinnuhreyfmg- 
arinnar og gekkst undir víðtækar umbyltingar. 

Eftirfarandi töflur byggjast á upplýsingum úr Hagtíðindum , riti 
Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn, auk fjárlaga og ríkisreikn- 
ings. Upphæðir eru í þúsundum króna. 118 


Ár A B C D E F F/C 

Ríkisreikningur Sérskólar 119 Vísitala neysluverðs 

þús. kr. f.f. ári f/81 f.f. ári f.f. ári f/81 


1995 

39.700 

109,7 

1.323,3 


101,7 

1.422,8 

107,5 

1994 

36.200 

102,3 

1.206,7 

100,2 

101,5 

1.399,0 

115,9 

1993 

35.383 

101,0 

1.179,4 

104,0 

104,1 

1.378,3 

116,7 

1992 

35.034 

107,0 

1.167,8 

97,2 

103,8 

1.324,0 

113,4 

1991 

32.735 

104,9 

1.091,2 

110,3 

106,8 

1.275,5 

116,9 

1990 

31.200 

104,0 

1.040,0 

96,7 

114,8 

1.194,7 

114,9 

1989 

30.000 

120,6 

1.000,0 

122,2 

121,1 

1.040,4 

104,0 

1988 

24.882 

116,5 

829,4 

123,9 

125,4 

858,9 

103,6 

1987 

21.354 

134,2 

711,8 

139,0 

118,7 

684,8 

96,2 

1986 

15.911 

126,7 

530,4 

139,3 

121,3 

576,8 

108,8 

1985 

12.563 

120,8 

418,8 


132,5 

475,5 

113,5 

1984 

10.400 

125,2 

346,7 


129,1 

358,9 

103,5 

1983 

8.307 

175,1 

276,9 


184,2 

278,2 

100,5 

1982 

1981 

4.744 

3.000 

158,1 

158,1 


151,0 

151,0 

95,5 


325 


Digitized by v^ooQle 



Ár 

Fjárlög 
þús. kr. 

Sértekjur 
á fjárlögum 

Ríkis- 

reikningur 

% ársbreyting 
vísitölu neysluverðs 

1998 

54.300 

1.800 



1997 

50.700 

1.800 


1,8 

1996 

44.400 

1.800 


2,3 

1995 

39.200 

1.800 

39.700 

1,7 

1994 

36.200 

1.800 

36.200 

1,5 

1993 

35.700 

1.800 

35.383 

4,1 

1992 

33.200 

1.500 

35.034 

3,8 

1991 

32.270 

1.380 

32.735 

6,8 

1990 

30.203 

1.480 

31.200 

14,8 

1989 

25.983 

1.140 

30.000 

21,1 

1988 

22.141 

2.620 

24.882 

25,4 

1987 

16.802 

2.525 

21.354 

18,7 

1986 

14.147 

1.663 

15.911 

21,3 

1985 

10.329 

1.033 

12.563 

32,5 

1984 

8.228 

833 

10.400 

29,1 

1983 

5.218 

135 

8.307 

84,2 

1982 

3.368 

90 

4.744 

51,0 

1981 

2.427 

0 

3.000 

50,9 

1980 

149.771 

0 

211.347 

58,5 

1979 

101.399 



45,5 

1978 

58.945 



44,1 

1977 

44.259 



30,5 

1976 

12.671 



32,3 

1975 

8.854 



49,0 

1974 

5.200 



43,0 

1973 

4.000 



22,2 

1972 

2.600 



10,4 

1971 

1.710 



6,4 

1970 

1.710 



13,1 


Af upplýsingum úr fjárlögum frá fyrri árum má nefha: 1961 370.000 

1951 - 29.000 


118 F.f. ári: fyrra ár 100. F.'81: 100 árið 1981. 

119 Þ.e. stofnanir sem Samvinnuskólinn / Samvinnuháskólinn var flokkaður með í rík- 
isreikningi. 


Digitized by v^ooQle 



Heimildir um Samvinnuskólann og 
Samvinnuháskólann 

Frumheimildir um Samvinnuskólann og Samvinnuháskólann eru 
auðvitað margvíslegar. Meðal slíkra heimilda ber að nefna fundar- 
gerðir stjórnar Sambands íslenskra samvinnufélaga og nokkrar 
fundargerðir aðalfunda Sambandsins. Enn fremur ber að nefna 
fundargerðir kennarafimda sem til eru frá upphafi starfa á Bifröst 
árið 1955. Þá er að geta fundargerða skólanefndar allt frá stofnun 
hennar 1977 og fimdargerða skólaráðs á Bifröst frá upphafi þess 
1984 og deildarráðs Framhaldsdeildar í Reykjavík sem haldnar voru 
meðan það starfaði, á árunum 1984 til 1989. 

Fundargerðabækur skólans, bréfabækur og ýmis önnur frum- 
gögn eru til og varðveittar á Skjalasafni Samvinnuháskólans á Bif- 
röst, en það var skipulagt í sérstakri geymslu árið 1991. Voru þá 
ýmis gögn skólans einnig tekin af Skjalasafni Sambandsins og flutt 
upp að Bifröst. Skjalasafnið á Bifröst tekur að vonum ekki til skól- 
ans fram til 1955 og reyndar er talsvert af gögnum sem skólann 
varða fram á áttunda áratuginn varðveitt í skjalasafni Sambandsins 
í Reykjavík. Verður með öðrum orðum að telja að skjalasafnið á 
Bifröst geymi einkum heimildir um tímabilið frá miðjum áttunda 
áratugnum. Að auki er auðvitað mikið af skjalgögnum, einkum frá 
nýliðnum tíma, í vörslu á skrifstofum skólans. 

Skipulagsheimildir skólans eru frumheimildir í sérstökum flokki. 
Má þar nefna lög um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi sem 
tóku gildi 1. janúar 1977 en þar er meðal annars kveðið á um fjár- 
veitingar til skólans úr ríkissjóði og um heimild til skólans til að 
láta fræðslu sína og alla starfsemi þróast áfram eftir aðstæðum og 
kröfum á hverjum tíma. Þetta síðast nefnda ákvæði laganna var 
opinber og lagaleg forsenda þeirra umbyltinga sem orðið hafa á 
skipulagi og starfsháttum á undanförnum áratug. Þessum ákvæð- 
um var ekki breytt þegar sett voru lög um framhaldsskóla árið 
1988. í nýjum lögum um framhaldsskóla 1996 eru sérstök ákvæði 
um Samvinnuskólann felld niður en almenn heimild um rekstur 
ffamhaldsskóla á vegum annarra en ríkisins tekin upp í staðinn. I 
undirbúningi laganna var hins vegar fjallað um skólann og þróun 
hans og sérstöðu í greinargerð. Þegar hér er komið sögu hafa og 
verið sett lög um háskólastigið sem m.a. taka til Samvinnuháskól- 
ans með almennum heimildarákvæðum. 120 Auk ofarnefndra laga 


120 Samvinnuháskólinn fékk tækifæri til að gera athugasemdir við frumvörpin um 


327 


Digitized by v^ooQle 



ber að nefna fjárlög íslenska ríkisins fyrir hvert ár og ríkisreikning- 
inn. 

Skipulagsskrá fyrir Samvinnuháskólann liggur öðrum núverandi 
skipulagsheimildum til grundvallar en hana staðfesti dómsmála- 
ráðherra 31. janúar 1990 á grundvelli laga um sjóði og stofnanir 
sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. Skólanefnd sam- 
þykkti 16. mars 1990 Reglugerð fyrir Samvinnuháskólann á grund- 
velli skipulagsskrárinnar. Skipulagsskrá hefur verið breytt síðan, 
varðandi skipun skólanefndar og varðandi Framkvæmdaráð og 
Fræðslu- og rannsóknaráð, og allnokkrar breytingar hafa verið 
gerðar á einstökum atriðum Reglugerðar, auk þess að við hafa bæst 
heilir kaflar: Nemendagarðar og Rekstrarfræðadeild II. 

Með skipulagsskránni og nýrri reglugerð gerbreyttist öll staða og 
skipan stofnunarinnar. Á grundvelli þessara skjala voru Áréttingar 
og ýmsar aðrar starfsreglur síðan gerðar eða endurskoðaðar af 
hálfu rektors eða samþykktar á kennarafundum eftir atvikum. Öll 
eldri skipulagsskjöl voru endurskoðuð og endurnýjuð miðað við 
nýja stöðu skólans, og má meðal þeirra gagna sem nauðsynleg 
reyndust vegna sérstöðu skólans nefna þessi skjöl: Almenn ráðning- 
arkjör samstarfsmanna; „Samstarfssamningur a sem er ráðningar- 
samningur starfsmanna, „Starfslýsingar a ; „Samningur um afnot 
leiguhúsnæðis og afnotagjöld w sem er yfirlit um ráðstöfun alls 
starfsmannahúsnæðis á skólasetrinu; „Um rannsóknarverkefni a 
sem er yfirlit yfir starfsmat og fleira varðandi rannsóknarvinnu 
kennara, en þessar reglur voru endurskoðaðar snemmárs 1994 með 
„Áréttingu um rannsóknar- og ráðgjafarverkefni kennara við Sam- 
vinnuháskólann a ; „Reiknigrunnur stundatöflu w sem er yfirlit um 
starfsmat varðandi kennslustörf, verkaskiptingu og önnur störf 
kennara; „Um kjaramál kennara a sem er yfirlit yfir launamál og 
hliðsjón til samninga háskólakennara við aðra háskóla í landinu; 
„Reiknigrunnur vegna verkefnavinnu a sem er starfsmat vegna 
vinnu kennara við nemendaverkefni, yfirlestur, leiðréttingar og 
námsmat; „Samningur um launalaust leyfi a ; „Umgengnireglur í 
tölvustofu a ; og „Reglur um afnot bókasafns a . Þá hafa verið unnar 
sérstakar skriflegar reglur um ýmis framkvæmdaratriði, eins og svo 
nefnd „25 ára regla a varðandi inngöngu í Frumgreinadeild, og regl- 


framhaldsskólastigið og háskólastigið. Sjá lög nr. 80 um framhaldsskóla frá 11. júní 
1996, og lög nr. 136 um háskóla frá 23. desember 1997. 


328 


Digitized by v^ooQle 



ur varðandi tilhögun málsvarna um misserisverkefni í Rekstrar- 
ffæðadeild, reglur um fundarstjórn og fimdarsköp málsvarna, ýtar- 
legur bæklingur um gerð og frágang greinargerða um misserisverk- 
efhi, og sérstök eyðublöð fyrir kennara við námsmat um misseris- 
verkefni. Enn má nefna frá árinu 1994 áréttingu um Rekstrarfræða- 
deild II. ásamt sérstökum starfsreglum varðandi lokaverkefni 
námsmanna til B.S.-prófs úr deildinni, og loks sérstaka samþykkt 
skólanefndar 1994 um Reglur um ráðningu rektors. Ýmsum atrið- 
um í ofarskráðum skipulagsheimildum hefur verið breytt við end- 
urskoðun eftir því sem atvik hafa leitt þörf í ljós. 

Sérstöðu meðal skipulagsheimilda hafa samþykktir kennara- 
funda og skólanefndar um stefnumið og þróunarverkefni til dæm- 
is ffá 1989 og 1991 og enn fremur „Stefna Samvinnuháskólans á 
Bifröst“ ffá 1994. 

Óhjákvæmilegt var að reglugerð og áréttingar yrðu næsta miklir 
bálkar þar sem skólanum var ætlað að hafa öll helstu einkenni há- 
skólastofnana, gæta réttlætis, skilvirkni og ábyrgðar, fylgja þekktum 
og breytanlegum ópersónulegum starfsreglum og lúta lýðræðislega 
teknum ákvörðunum skólanefndar, skólaráðs, síðar Framkvæmda- 
ráðs, og kennarafundar, síðar Fræðslu- og rannsóknaráðs. Þetta var 
einnig nauðsynlegt til að treysta sérstöðu og sjálfstæði stofnunar- 
innar gagnvart yfirvöldum. 

Önnur vinnugögn sem hafa mikið upplýsingagildi um þróun 
skólans eru kennsluáætlanir þær sem hver kennari leggur fram um 
hvert námssvið í upphafi misseris og endurskoðaðar kennslulýsing- 
ar sem hver kennari gerir við lok misserisins. Gögn um samþætt 
vikulöng hópverkefni eru varðveitt. Auk þess eru loka- og misseris- 
próf, úrbótapróf og greinargerðir um misserisverkefni nemenda að 
sjálfsögðu mikilvægar heimildir, svo og upplýsingar í Nemendamati 
hvers misseris. Árlega eru Námsvísir skólans og Námslýsing einnig 
endurskoðuð til að tryggja þróun og gæðastjórnun í starfinu. Þessi 
gögn eru varðveitt í skólanum. 

Eldri skipulagsheimildir eru meðal annars Reglugerð um Sam- 
vinnuskólann frá árinu 1937 en hún var í gildi um a.m.k. áratugar 
skeið í skólanum í Reykjavík. Árið 1972 var gefinn út sérstakur 
bæklingur með reglum skólans, kennsluffæði og námsvísi, en síðan 
var affur sett ný formleg Reglugerð um Samvinnuskólann árið 1987 
sem var í gildi um fárra ára skeið. 

Lengi firaman af var árleg starfsskýrsla birt í Tímariti kaupfjelag- 
anna og síðar í Samvinnunni. Um nokkurt árabil var ekki birt eig- 


329 


Digitized by v^ooQle 



inleg ársskýrsla heldur fremur stuttir yfirlitsþættir og fréttaþættir. 
Starfsskýrslur voru síðan sérprentaðar frá og með skólaárinu 1945. 
Á tuttugu ára afimæli skólans birtust sérstakar yfirlitsgreinar í Sam- 
vinnunni eftir Guðlaug Rósinkranz yfirkennara. Afmælisriti á þrjá- 
tíu ára afimæli skólans, sem út kom 1951 og geymir upplýsingar 
fram til 1950, var meðal annars ætlað að veita upplýsingar sem þá 
þótti á skorta fram til þess tíma, en í því eru nokkrar merkar yfir- 
litsgreinar, kennara- og nemendatal. Starfsskýrslur voru ekki gerð- 
ar fyrir tvö síðustu starfsárin í Reykjavík, 1953-1955, fyrr en 1983. 
Starfsskýrslur hafa verið gerðar að mestu leyti jafnóðum fyrir hvert 
starfsár Bifrastarskólans, frá 1955. Lengi vel voru þær prentaðar og 
mjög vandaðar að útliti, en frá 1975 hefiir sá háttur verið á hafður 
að skýrslurnar hafa verið Qölfaldaðar í skólanum. Yfirleitt hefur það 
verið reglan að skólastjóri, og síðar rektor, hefur verið höfundur 
starfsskýrslu og einatt með nokkrum nánustu samstarfsmönnum. 
Þá má geta þess að nemendur stóðu fyrir myndarlegri afmælisút- 
gáfu skólablaðsins Vefarans 1968 með athygliverðum greinum, 
kennaratali og embættismannatali nemenda, en sambærileg afimæl- 
isútgáfa Vefarans kom einnig út 1978. Og Nemendasamband Sam- 
vinnuskólans hafði forgöngu um sérstaka afmælisútgáfu af tímarit- 
inu Hermesi 1988 vegna sjötíu ára afmælis skólans og þrjátíu ára af- 
mælis Nemendasambandsins. Enn má geta þess frábæra framtaks 
Nemendasambandsins sem birtist í Árbókum þess. 

Lengst af voru eignir Samvinnuskólans einfaldlega taldar til 
eigna Sambandsins og færðar með sama hætti til bókar. Frá 1981 
var hins vegar tekinn sá háttur upp að færa árlega nákvæma skrá 
yfir eignir og muni, listaverk, bækur, kennsluáhöld og félagstæki á 
Bifröst og einnig í Framhaldsdeild syðra. Var þessi eignaskrá síðan 
endurskoðuð ár frá ári. Meðal annarra heimilda má nefna bók- 
haldsgögn Sambands íslenskra samvinnufélaga en skólinn var, svo 
sem oftlega hefur komið fram, lengst af rekinn sem deild innan 
þess, að minnsta kosti fjárhagslega. í nokkrum árlegum starfsskýrsl- 
um eru nokkrar upplýsingar birtar um Qárhagsleg efni. Þá eru fjár- 
lög íslenska ríkisins og ríkisreikningur vitanlega heimild um fjár- 
veitingar ríkisins til skólans. 

Um langt árabil gaf skólinn árlega út Handbók Samvinnuskólans 
með hagnýtum upplýsingum fyrir nemendur. í Handbókum skól- 
ans eru afskaplega miklar upplýsingar um innviðu starfsins, námið, 
reglur, heimavist, mötuneyti og annað sem máli skiptir. í heimilda- 


330 


Digitized by v^ooQle 



tali eru nefndar þær útgáfiir Handbóka sem einkum hafa verið not- 
aðar við þessa ritsmíð. í stað Handbóka hefur Samvinnuháskólinn 
gefið út fjölfaldað kynningarhefti árlega með sambærilegu efni, 
„Rekstrarfræði - Kynning u og sams konar varðandi Frumgreina- 
deild og frá 1995 varðandi Rekstrarfræðadeild II. Upplýsingar af 
svipuðum toga veita síðan fjölmargar útgáfur nemendanna sjálfra 
sem árlega hafa gefið nokkur rit og blöð út, bæði skemmtirit til 
heimanotkunar og einnig viðameiri útgáfur blaða og tímarita sem 
meðal annars var ætlað að berast út fyrir veggi skólans, til kynning- 
ar, til fjáröflunar o.fl. Má nefna Vefarann sem var meðal annars ætl- 
að kynningar- og fjáröfhmarhhitverk, svo og Þefarann sem gegndi 
algerlega „innri heimilisþörfum cc , félagslífi, smásögum úr skólalíf- 
inu, skopi o.fl. eins og nafnið getur borið með sér. Á Bifröst hefur 
árlega verið gefið út blaðið Ecce Homo sem hefur að geyma skop- 
myndir af nemendum og kennurum, oftast gert með snilldarhönd- 
um og skopskyni Harðar Haraldssonar kennara og síðar lektors við 
Samvinnuháskólann. Loks má nefna fundargerðabækur Skólafé- 
lagsins, Kaupfélagsins, Mötuneytisins, Ferðaklúbbs og margvíslegra 
annarra samtaka nemendanna í áranna rás. 121 

Nemendasamband Samvinnuskólans hefur verið mjög athafna- 
samt á útgáfusviði. Hafa Árbækur þess vakið mikla og verðskuldaða 
athygli en í þeim er bæði fjöldi stuttra ritgerða um skólann og sögu 
hans en ekki síður skiptir máli að bækurnar birta nemendatal með 
margvíslegum upplýsingum, myndum o.s.frv. Þá hefur Nemenda- 
sambandið einnig gefið út mjög merkilegt menningarrit sem er 
tímaritið Hermes , sérstök afmælisrit o.fl. 

1 Tímariti kaupfélaganna og í Samvinnunni hefur birst fjöldi 
greina og ritgerða, fréttaþátta og yfirlitsþátta sem snerta skólann. Þá 
hefur, þegar á allt er litið, birst fjöldi blaða- og tímaritsgreina um 
skólann á öðrum vettvangi og er minnst af því tekið til athugunar í 
þessu riti. Skólastjórar, rektorar og aðrir starfsmenn skólans eða 
nemendur hafa skrifað talsvert af því efni. Ef til vill má segja að sér- 
stöðu hafi tvær prófritgerðir sem höfundur þessa rits skrifaði og 
fjallar önnur um framhaldsskólabyltinguna á íslandi sem auðvitað 
markaði Samvinnuskólanum aðstæður og hlutverk en hin beinlín- 


121 í þessu riti hafa fundargerðir Skólafélagsins ekki verið notaðar, fyrir utan þær sem 
birtar eru í Árbókum NSS. 


331 


Digitized by v^ooQle 



is um umbreytingu Samvinnuskólans í Samvinnuháskólann, og er 
talsvert stuðst við þær í þessu riti sem vonlegt er. 

Margir fyrri nemendur skólans hafa ritað endurminningar sínar 
og getið þar tímans sem þeir áttu í skólanum. Ekki hefur við gerð 
þessa rits verið gerð skipuleg heildstæð athugun á þessu efni. Sér- 
stöðu hafa rit sem snerta Jónas Jónsson frá Hriflu og skólastjóra- 
og kennarastarf hans, en einnig fjallar hann sjálfur víða beint og 
óbeint um skólann í ritsafni sínu, Komandi árum. Enn má nefna 
endurminningar Guðlaugs Rósinkranz, sr. Sveins Víkings o.fl. o.fl. 

í þessu ófullkomna yfirliti má loks nefna rit um sögu samvinnu- 
hreyfmgarinnar á íslandi en í þeim er að jafhaði kafli um fræðslu- 
málastörfm á vegum hennar. í því efni er einatt örðugt að greina á 
milli þess sem fjallar um skólann sjálfan í þrengri merkingu og hins 
sem snertir fræðslu- og félagsmál í víðara skilningi. Til gamans má 
og geta þess að meðal þeirra sem ort hafa kvæði sem tengjast Bif- 
röst eru skáldin Guðmundur Böðvarsson, Guðmundur Ingi Krist- 
jánsson, Halldór Helgason og séra Sigurður Einarsson frá Holti. 
Einnig ber að nefna „Bifrastarkveðju w í ljóðum sem flutt var 1. maí 
1993 frá árganginum 1963 og Jón Kristjánsson alþingismaður orti. 
Þá má alls ekki gleyma „Hreðavatnsvalsinum w vinsæla. 

í því heimildatali sem hér fer á eftir er reynt að halda sig við 
Samvinnuskólann og Samvinnuháskólann sem mest. Rétt er að ít- 
reka að annars vegar er reynt að takmarka val rita og greina við það 
sem snertir Samvinnuskólann og Samvinnuháskólann að minnsta 
kosti óbeint á einn eða annan hátt, en hins vegar er ekki tilraun 
gerð til þess að tína til allt það persónulega minningaefni o.þ.h. sem 
birst hefur og lýtur að einhverju leyti að skólanum á einhvern hátt 
og ekki hefur heldur verið leitað til ótengdra heimilda svo sem 
bóka, dagblaða eða tímarita annarra en þeirra sem beinlínis hafa 
tengst samvinnuhreyfingunni og skólanum. Hins vegar fljóta með 
einstaka heimildir sem segja má að tengist skólastarfinu sjálfu að- 
eins óbeint, en lúta þá frekar að einhverjum mjög skyldum þætti, 
einstaklingi sem máli skiptir, þróun fræðslustarfsemi samvinnu- 
manna, sögu Bifrastarsetursins o.s.frv. 

í þessu heimildatali er einnig reynt að veita nokkurt yfirlit um 
þær kennslubækur og námshefti sem samin hafa verið á vegum 
skólans til nota við kennsluna. Einnig er getið um þau rannsókna- 
verkefni sem kennarar hafa unnið að þann skamma tíma sem Sam- 
vinnuháskólinn hefur starfað en slík starfsemi er að sjálfsögðu þátt- 
ur í starfsemi hans. 


332 


Digitized by v^ooQle 



Skylt er að taka fram að ekki er gerð tilraun til að geta í þessu 
heimildatali um þær heimildir sem getur að finna á rafrænu formi 
í tölvukerfum. Um það verður að vísa til netfangs og veffangs Sam- 
vinnuháskólans. 


333 


Digitized by v^ooQle 



Digitized by 



Fundargerðir, hefti, skýrslur, 
lög, reglur o.þ.h. 

Alþingistíðindi , árleg útgáfa, Reykjavík. 

Áréttingar um ákvœði reglugerðar og ýmsar 
skólareglur y í gildi 31.12.1990. 1990. Bifröst, 
Svhs. 

Ársskýrsla Bókasafns Samvinnuháskólans 
1992-1993. 1993. Bifröst, Svs. 122 

Ársskýrsla 1987-1988. 1988. Bifröst, Svs. Bóka- 
safn. 

Ársskýrsla 1988-1989. 1989. Bifröst, Svs. Bóka- 
safn. 

Ársskýrsla 1989-1990. 1990. Bifröst, Svs. Bóka- 
safn. 

Ársskýrsla. Samband íslenskra samvinnufélaga. 
1948- . Reykjavík, SfS. 123 

Eignaskrá Samvinnuskólans á Bifröst. 1982- 
(árlega endurskoðað og aukið yfirlit yfir 
eignir, bókasafn, kennslutæki, listaverk, 
skólabúnað, og um eignir og muni Skólafé- 
lagsins og félaga nemenda). 

Fjárlög , árleg útgáfa, Reykjavík. 

Frá nemendum. Maí 1991. Bifröst, Skólafél. 
Svhs. 

Frumvarp tilfjárlaga , árleg útgáfa, Reykjavík. 

Fundargerðabœkur Sambands íslenskra sam- 
vinnufélaga (stjórnarfundir og árlegir aðal- 
fundir), varðveittar á skjalasafni Sambands- 
ins í Reykjavík. 

Fundargerðabœkur skólanefndar Samvinnu- 
skólans og Samvinnuháskólans, I.— II. varð- 
veittar á skjalasafni Samvinnuháskólans og 
III. á skrifstofu rektors á Bifröst. 


Fundargerðabœkur kennarafunda frá 1955, 
I.-VI. á skjalasafni Samvinnuháskólans, 
VII. á skrifstofu rektors á Bifröst. 
Fundargerðabœkur skólaráðs frá byrjun, I á 
skjalasafni Samvinnuháskólans, II. á skrif- 
stofu rektors. 

Fundargerðabœkur deildarráðs Framhalds- 
deildar frá byrjun til loka, I.— II. á skjalasafni 
Samvinnuháskólans. 

Fundargerðabœkur Skólafélagsins og annarra 
samtaka nemenda á Bifröst, klúbba og sér- 
stakra félaga, varðveittar í skólanum, á veg- 
um skólafélagsins og á skjalasafni. 
Fundargerðabók Stjórnarnefndar Bifrastar- 
eigna y varðveitt á skjalasafni Samvinnuhá- 
skólans. 

Haukur Snorrason (ritstj.). 1949. Samvinnu- 
skólinn 30 ára. Samvinnan 43. árg. 4.-5. 
hefti. Akureyri, SlS. 124 

Kynningarbœklingur fyrir nýnema. Skólafélag 
Samvinnuháskólans á Bifröst. Skólaárið 

1992- 1993. 1992. Bifröst, Skólafél. Svhs. 
Kynningarbœklingur fyrir nýnema. Skólafélag 

Samvinnuháskólans á Bifröst. Skólaárið 

1993- 1994. 1993. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Lög um framhaldsskóla, nr. 57 / 19. maí 1988 

(Stjórnartíðindi A-deild). 

Lög um framhaldsskóla, nr. 80 / 11. júní 1996 
(Stjórnartíðindi A-deild). 

Lög um háskóla , nr. 136 / 23. desember 1997 
(Stjórnartíðindi A-deild). 

Lög um sjóði og stofnanir sem starfa samkvœmt 
staðfestri skipulagsskrá , nr. 19 / 5. maí 1988 
(Stjórnartíðindi A-deild). 

Lög um viðskiptamenntun á framhaldsskóla- 
stigi y nr. 51 / 25. maí 1976 (Stjórnartíðindi 
A-deild). 

Nemendaskrár Samvinnuskólans og Sam- 


122 Eftir atvikum verða notaðar skammstafanir: Svs: Samvinnuskólinn, og Svhs: Samvinnuháskólinn. 

123 Árleg útgáfa í sérstökum heftum, en eldri ársskýrslna er getið með bókum (Heimildir C). Við þessa rit- 
smíð er stuðst við Ársskýrslur Sambandsins til og með 1993. 

124 Einstakar greinar í þessu hefti eru ekki taldar sérstaklega þar sem mest af efni þess er endurbirt í bókinni 
Þorkell Jóhannesson. (ritstj.) (ártal vantar, 1951). Samvinnuskólinn , þrjátíu ára minning , 1918-1948. Rvík. 


335 


Digitized by CiOOQle 



vinnuháskólans, varðveittar á Bifiröst, á 
skjalasafni og á skrifstofu. Gögn síðustu ára 
eru varðveitt á tölvutæku formi. 

Prófabœkur Samvinnuskólans í Reykjavík, á 
Bifröst og Framhaldsdeildar, varðveittar á 
Bifröst, á skjalasafni og á skrifstofu rektors. 
Gögn síðustu ára eru varðveitt á tölvutæku 
formi. 

Reglugerð fyrir Samvinnuskólann , 5. júní 1987. 

Reglugerð fyrir Samvinnuháskólann> 16. mars 
1990. 125 

Rekstrarfrœði. Kynning. Febrúar 1992. Bifröst, 
Svhs. 

Rekstrarfrœði. Kynning. Febrúar 1993. Bifröst, 
Svhs. 

Ríkisreikningur , árleg útgáfa, Reykjavík.. 

Sameignarfélagssamningur fyrir Hitaveitufélag 
Norðdœlinga. 15. maí 1992. Bifföst. 

Samstarfssamningur (Samvinnuháskólinn á 
Bifföst og Viðskiptaskor Viðskipta- og hag- 
fræðideildar Háskóla Islands). Nóvember 
1997. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. 1998. (mynd- 
skreyttur kynningarbæklingur) Bifröst, 
Svhs. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. Rekstrarfrœði. 1. 
útg. 1988. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. Rekstrarfrœði. 2. 
útg. 1989. Bifföst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. Rekstrarfrœði. 3. 
útg. 1989. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. Rekstrarfrœði. 
Janúar 1990. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. Rekstrarfrœði. 
Janúar 1991. Bifföst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. Starfsfrœðsla 
1993-1994. 1993. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. Starfsfrœðsla 
1996-1997. 1996. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn á Bifröst. Umhverfisstefna 


Samvinnuháskólans. (ártal vantar). Bifröst, 
Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Frumgreinadeild. Undir- 
búningsnám. Námsvísir 1994-1995. Febrúar 

1994. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Frumgreinadeild. Náms- 
vísir 1995-1996. Útg. febrúar 1995. Bifföst, 
Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Frumgreinadeild. Náms- 
vísir 1996-1997. Útg. febrúar 1996. Bifröst, 
Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Frumgreinadeild. Náms- 
vísir 1997-1998. 1997. Bifröst, Svhs. 
Samvinnuháskólinn. Frumgreinadeild. Náms- 
vísir 1998-1999. 1998. Bifröst, Svhs. 
Samvinnuháskólinn. Kynning. Febrúar 1994. 
Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Kynning. Útg. febrúar 

1995. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrœðadeild. 
Námsvísir 1994-1995. Febrúar 1994. Bif- 
röst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrœðadeild. 
Námsvísir 1995-1996. Útg. febrúar 1995. 
Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrpðadeild. 
Námsvísir 1996-1997. Febrúar L996. Bif- 
röst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrœðadeild. 

Námsvísir 1997-1998. 1997. Bifröst, Svhs. 
Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrœðadeild. 

Námsvísir 1998-1999. 1998. Bifföst, Svhs. 
Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrœðadeild II. 
Námsvísir 1995-1996. Útg. mars 1995. Bif- 
röst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrœðadeild II. 
Námsvísir 1996-1997. Útg. apríl 1996. Bif- 
röst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrœðadeild II. 
Námsvísir 1997-1998. 1997. Bifröst, Svhs. 


125 Á Reglugerð fyrir Samvinnuháskólann hafa nokkrum sinnum verið gerðar breytingar síðar. Þessi reglu- 
gerð er miklu ýtarlegari og lengri en fyrri reglugerðir, enda felur Skipulagsskrá fyrir Samvinnuháskólann í 
sér þau efnisatriði sem fyrri reglugerðir geymdu. Eftir að skipulagsskrá var sett voru margvísleg ákvæði úr 
fyrri handbókum sett í nýju reglugerðina. 


336 


Digitized by v^ooQle 



Samvinnuháskólinn. Rekstrarfrœðadeild II. 

Námsvísir 1998-1999. 1998. Bifröst, 

Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Sjálfsmatsskýrsla. Maí 

1996. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Sjálfsmatsskýrsla. Viðauk- 
ar. Maí 1996. Bifröst, Svhs. 
Samvinnuháskólinn. 72. ár. Starfsskýrsla 

1989- 1990. 1990. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. 73. ár. Starfsskýrsla 

1990- 1991. 1991. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. 74. ár. Starfsskýrsla 

1991- 1992. 1992. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. 75. ár. Starfsskýrsla 

1992- 1993. 1993. Bifföst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. 76. ár. Starfsskýrsla 

1993- 1994. 1994. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. 77. ár. Starfsskýrsla 

1994- 1995. 1996. Bifföst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. 78. ár. Starfsskýrsla 

1995- 1996. 1997. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. 79. ár. Starfsskýrsla 

1996- 1997. 1997. Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. 80. ár. Starfsskýrsla 

1997- 1998. 1998. Bifföst, Svhs. 
Samvinnuháskólinn. Skólakynning. Otg. febrú- 

ar 1996. Bifföst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Skólakynning. 1998. Bif- 
röst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Upplýsingamiðstöð. 1996. 
Bifröst, Svhs. 

Samvinnuháskólinn. Upplýsingar fyrir nýnema. 

Apríl 1992. Bifföst, Svhs. 

Samvinnuskólinn á Bifröst. Handbók nemenda. 
Rekstrarmenntadeild. Júlí 1986. Bifröst, 
Svs. 126 

Samvinnuskólinn á Bifröst. Handbók Rekstrar- 
menntadeildar. Ný gerð. Ágúst 1987. Bif- 
röst, Svs. 

Samvinnuskólinn á Bifröst. Handbók. Maí 
1988. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn á Bifröst. Námsvísir Rekstrar- 


menntadeildar. Ný gerð. Ágúst 1987. Bif- 
röst, Svs. 

Samvinnuskólinn á Bifröst. Sérskóli á háskóla- 
stigi. Handbók 1989-1990. 1989. Bifröst, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Handbók 1978. Júní 

1978. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Handbók 1979. Maí 

1979. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Handbók. Febrúar 

1982. Bifföst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Handbók. Mars 

1983. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Handbók. Febrúar 

1984. Bifföst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Handbók. Febrúar 

1985. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Bókasafn. Ársskýrsla 
1988-89. 1989. Bifröst, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Reglur og kennslu- 
fræði. 1972. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1955- 

1956. 1956. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1956- 

1957. 1957. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. 40 ára. Skólaárið 

1957-1958. 1958. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1958- 

1959. 1959. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1959- 

1960. 1960. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1960- 

1961. 1961. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1961- 

1962. 1962. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1962- 

1963. 1963. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1963- 

1964. 1964. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1964- 

1965. 1965. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1965- 

1966. 1966. Reykjavík, Svs. 


126 Eins og ffam hefur komið var Handbókin árlega gefm út um langt árabil. Hér eru aðeins þær útgáfur 
nefndar sem sérstaklega hafa verið notaðar við undirbúning þessa verks. 


337 


Digitized by v^ooQle 



Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1966- 

1967. 1967. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1967- 

1968. 1968. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1968- 

1969. 1969. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1969- 

1970. 1970. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1970- 

1971. 1971. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1971- 

1972. 1972. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1972- 

1973. 1973. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1973- 

1974. 1974. Reykjavík, Svs. 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1974- 

1975. 1975. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1975- 

1976. 1976. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1976- 

1977. 1977. Bifföst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1977- 

1978. 1978. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1978- 

1979. 1979. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1979- 

1980. 1980. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1981- 

1982. 1982. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1982- 

1983. 1983. Bifföst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1983- 

1984. 1984. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1984- 

1985. 1985. Bifföst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Skólaárið 1985- 

1986. 1986. Bifföst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Bifröst. Starfsfrœðsla. 1986. 

Bifröst, Svs. (lausblaðamappa). 
Samvinnuskólinn. Bifröst. Starfsfrœðsla. Janúar 
1989. Bifröst, Svs. (lausblaðamappa). 


Samvinnuskólinn. Námskeið. Veturinn '82- 
'83. 1982. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Námsvísir 1985. 1985. Bif- 
röst, Svs. 

Samvinnuskólinn , reglugerð. Reykjavík, 
1937. 127 

Samvinnuskólinn. Sérskóli á háskólastigi. 
Starfsskýrsla 1988-1989. 71. ár. 1989. Bif- 
röst, Svs. 

Samvinnuskólinn. 69. ár. Starfsskýrsla 1986- 

1987. 1987. Bifföst, Svs. 

Samvinnuskólinn. 70. ár. Starfsskýrsla 1987- 

1988. 1988. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Skólaárin 1953-1955. 1983. 

Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Starfsskýrsla 1980-1981. 

1982. Reykjavík, Svs. 

Samvinnuskólinn. Starfsskýrslur og aðrar heim- 
ildir. Ljósrit úr Tímariti kaupfélaganna og 
Samvinnunni. Aðdragandi -1918. 1983. Bif- 
röst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Starfsskýrslur og aðrar heim- 
ildir. Ljósrit úr Tímariti kaupfélaganna og 
Samvinnunni. 1918—1924. 1983. Bifröst, 

Svs. 

Samvinnuskólinn. Starfsskýrslur og aðrar heim- 
ildir. Ljósrit úr Samvinnunni. 1924-1929. 

1983. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Starfsskýrslur og aðrar heim- 
ildir. Ljósrit úr Samvinnunni. 1929-1932. 
1983. Bifröst, Svs. 

Samvinnuskólinn. Ýmsar heimildir. Ljósrit úr 
Samvinnunni. 1935-1946. 1983. Bifröst, 
Svs. 

Samvinnuskólinn. Ýmsar heimildir. Ljósrit úr 
Samvinnunni. 1946-1955. 1983. Bifröst, 
Svs. 

Símenntunardagar á Vesturlandi 20. maí -15. 
júní 1997. 1997. Samstarf um símenntun, 
Borganesi. 

Skipulagsskrá fyrir Samvinnuháskólann , nr. 73 
/ 31. janúar 1990 (Stjórnartíðindi B-deild). 


127 Prentuð í: Helgi Elíasson (ritstj.). 1944. Lög og reglur um skóla- og menningarmál á íslandi sem í gildi eru 
í marzlok 1944. Reykjavík, Fræðslumálastjórn (bls. 93-95). 


Digitized by v^ooQle 



Skipulagsskrá fyrir Stofnun Jónasar Jónssonar 
frá Hriflu, Ráðgjafar- og rannsóknastofnun 
við Samvinnuháskólann á Bifröst. 5. desem- 
ber 1997 (Skipulagsskráin var staðfest af 
Dómsmálaráðuneytinu á árinu 1998). 

Skjalasafn Sambands íslenskra samvinnufélaga. 
(Þar er að finna margvísleg skjöl og gögn 
frá liðnum árum varðandi Samvinnuskól- 
ann). 

Skólaskýrsla Samvinnuskólans fyrir árin 1945- 
'49. 1950. Reykjavík, Edda. 

Skólaskýrsla Samvinnuskólans fyrir árin 1949- 
1953. 1953. Reykjavík, Edda. 

Skýrsla stýrihóps. Úttekt á viðskipta- og rekstr- 
arfrœðimenntun í Háskóla íslands , Háskól- 
anum á Akureyri , Samvinnuháskólanum á 
Bifröst og Tœkniskóla Islands. Apríl 1997. 
Reykjavík, Menntamálaráðuneytið. 

Skýrsla ytri matshóps. Úttekt á viðskipta- og 
rekstrarfrœðimenntun í Háskóla íslands, 
Háskólanum á Akureyri, Samvinnuháskól- 
anum á Bifröst og Tœkniskóla Islands. Janú- 
ar 1997. Reykjavík, Menntamálaráðuneyt- 
ið. 

Skýrsla til skólanefndar um heimsóknir í 
bandaríska sérskóla og háskóla í febrúar 
1986. 1986. Bifröst, Svs. 

Skýrsla um starfsháttu og launakerfi Sam- 
vinnuskólans. 1983. Bifföst, Svs. 

Starfsfrœðsla Samvinnuháskólans. Handbók 
kennara. 1995. Bifföst, Svhs. 

Starfslýsingar Samvinnuháskólans. 1990. Bif- 
röst, Svhs. 

Starfslýsingar Samvinnuskólans. 1988. Bifröst, 
Svs. 

Starfsskýrsla 1991-1992. 74. ár. 1992. Bifröst, 
Svhs. 

Tillaga Samstarfsnefndar háskólastigsins um 
drög að lögum um háskóla. Lög um háskóla 
(ffumvarp). 19. desember 1994. Reykjavík 
(ljósrit). 

Um lokaverkefni. 1991. Bifröst, Svhs. 

Um lokaverkefni. September 1992. Bifföst, 
Svhs. 

Um lokaverkefni. Febrúar 1993. Bifröst, Svhs. 


Um lokaverkefni. September 1993. Bifröst, 
Svhs. 

Um misserisverkefni. 1994. Bifröst, Svhs. 

Um rannsóknarverkefni. 1991. Bifföst, Svhs. 

Um Samvinnuháskólann. Vor 1991. Bifröst, 
Svhs. 

Um Samvinnuháskólann. Upplýsingar fyrir ný- 
nema. Apríl 1995. Bifföst, Svhs. 

Upplýsingamiðstöð Samvinnuháskólans. Árs- 
skýrsla 1993-1994. 1994. Bifröst, Svhs. 

Upplýsingamiðstöð Samvinnuháskólans. Árs- 
skýrsla 1994-1995. 1995. Bifröst, Svhs. 

Upplýsingamiðstöð Samvinnuháskólans. Árs- 
skýrsla 1995-1996. 1996. Bifröst, Svhs. 

Upplýsingamiðstöð Samvinnuháskólans. Hand- 
bók starfsmanna. 3. útgáfa 1997. Bifföst, 
Svhs. 

Upplýsingamiðstöð Samvinnuháskólans. Ýmsar 
leiðbeiningar. 1997. Bifröst, Svhs. 

Upplýsingamiðstöð Samvinnuháskólans. Ýmsar 
leiðbeiningar. (ártal vantar). Bifröst, Svhs. 

Vertu velkomin á Bifröst. Maí 1995. Bifröst, 
Skólafél. Svhs. 


Tímarit og blöð 

Bifrastar Tíðindi , fréttablað á Bifföst. 1988- . 
Bifröst, Skólafél.Svhs. 

Bifröst, blað rekstrarfrœðanema , árlegt blað 
verðandi rekstrarfræðinga frá Samvinnuhá- 
skólanum, 1990-. (Blaðið er gefið út á veg- 
um Skólafélags Samvinnuháskólans, nánar 
tiltekið af Ferðasjóði útskriftarnema ár 
hvert.) Bifröst, Skólafél.Svhs. 

Ecce Homo, árlegt skopmyndablað Biffastar- 
nema, með myndum brautskráningarár- 
gangs og af kennurum. Bifröst, Skólafél. 
Svs./Svhs. 

Hermes, tímarit Nemendasambands Sam- 
vinnuskólans, 1960-1973. Ný útgáfa 1991-. 
Reykjavík, NSS. 

Hlynur , 1952, ný útgáfa 1955- . Reykjavík, 
Starfsmannafélag SlS, Félag kaupfélags- 
stjóra, Fræðsludeild SÍS/Landssamb. ísl. 


339 


Digitized by v^ooQle 



samvinnustarfsmanna, Nemendasamband 
Samvinnuskólans. 128 

Huginn , blað Samvinnuskólanema í Reykja- 
vík. Reykjavík, Skólafél. Svs. 

Jólablað Samvinnuskólansy auglýsinga- og 
kynningarblað nemenda á Bifröst, þ.e. 
Ferðasjóðs nemenda. Bifröst, Skólafél. Svs. 

Sambandsfréttir. 1971-1991. (Nafni var breytt 
1987 í: Samvinnufréttir , og aftur 1990 í: 
Samband). Reykjavík, SÍS. 

Samvinnan 1926-1986. Reykjavík/Akureyri, 
Samband ísl. samvinnufélaga. 

Svs-fréttir , vikulegt fréttablað nemenda á Bif- 
röst, 1980-1988. Bifröst, Skólafél. Svs. 

Tímarit fyrir kaupfjelög og samvinnufjelög 
1907-1908, SlS. 

Tímarit kaupfjelaga og samvinnujjelaga 
1909-1915, SÍS. 

Tímarit íslenskra samvinnufélaga 1916-1925. 
Akureyri, Reykjavík, SlS. 

Vefarinn , blað Samvinnuskólanema á Bifröst. 
1955-1989. Bifröst, Skólafél. Svs. 

Vefarinn y afmælisblað, Samvinnuskólinn 

1918-1968. 1969. Bifröst, Skólafél. Svs. 

Vefarinn , afmælisblað, Samvinnuskólinn 

1918-1978. 1978. Bifröst, Skólafél. Svs. 

Þefarinn , frétta- og sl^emmtiblað nemenda á 
Bifröst. BiffösTTSkólafél. Svs./Svhs. 

Bækur, hefti og kennslurit 

Ársskýrslur Sambands íslenzkra samvinnufé- 
laga 1902-1939. 1977. Endurprentun. 

Reykjavík, Pr. Edda hf. 

Ársskýrslur Sambands íslenzkra samvinnufé- 
laga 1940-1947. 1977. Endurprentun í off- 
set. Reykjavík, Pr. Edda hf. 

Ernir Snorrason. 1971. Hópaflfræði. Bifröst, 
Svs. (kennsluefni) 

Fox, G.Th. 1990. Cocoon or Butterfly? A study 


of schools that have transformed themselves 
to university level education. Reykjavík, 
Menntamálaráðuneytið. 

Gísli Guðmundsson. 1943. Samband íslenzkra 
samvinnufélaga 1902-1942. Reykjavík, 
Samb. ísl. samvinnufélaga. 

Guðjón Friðriksson. 1991. Með sverðið í 
annarri hendi og plóginn í hinni. Ævisaga 
Jónasar Jónssonar frá Hriflu I. Reykjavík, Ið- 
unn. 

Guðjón Friðriksson. 1992. Dómsmálaráðherr- 
ann. Ævisaga Jónasar Jónssonar frá Hriflu II. 
Reykjavík, Iðunn. 

Guðjón Friðriksson. 1993. Ljónið öskrar. Ævi- 
saga Jónasar Jónssonar frá Hriflu III. Reykja- 
vík, Iðunn. 

Guðlaugur Rósinkranz. 1943. Hagfrœði. Stutt 
kennslubók. Reykjavík, SlS. (kennsluefni) 
Guðlaugur Rósinkranz. 1977. Allt var það in- 
dœlt stríð. Æviminningar Guðlaugs Rósin- 
kranz þjóðleikhússtjóra. Reykjavík, Örn og 
Örlygur. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1978. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans 
IV. Reykjavík, NSS. 129 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1979. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans V. 
Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1980. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans 

VI. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1981. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans 

VII. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1982. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans 

VIII. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1983. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans 

IX. Reykjavík, NSS. 


128 Nokkrar breytingar hafa orðið á útgefendum í sögu Hlyns, en hér verður notuð um þá framan af skamm- 
stöfunin Stmf. SÍS. fyrir aðalútgefandann: Starfsmannafélag Sambandsins, og síðar: L.Í.S. fyrir: Landssam- 
band ísl. samvinnustarfsmanna, enda þótt aðrir hafi einnig átt hlut að máli. 

129 Skammstöfúnin NSS: Nemendasamband Samvinnuskólans / (nú einnig:) og Samvinnuháskólans; - sjá 
víðar. 


340 


Digitized by LjOOQle 



Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1984. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans X. 
Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1986. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans 

XI. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1991. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans 

XII. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1992. Ár- 
bók Nemendasambands Samvinnuskólans 

XIII. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1988. 
Hermes, 16. árgangur, afmœlisrit 1988. 
Reykjavík, NSS. 

Guðmundur Sveinsson (ártal vantar). Mann- 
leg samskipti. Samvinnusaga. Bifröst, Svs. 
(kennsluefni) 130 

Guðmundur Sveinsson (ártal vantar). Menn- 
ingarsaga I-VI. Bifröst, Svs. (kennslu- 
efni) 

Guðmundur Sveinsson (ártal vantar). Menn- 
ingarsaga. Slavar y Islam. Bifröst, Svs. 
(kennsluefni) 

Guðmundur Sveinsson (ártal vantar). Menn- 
ingarsaga. Persónusaga. Bifröst, Svs. 
(kennsluefni) 

Guðmundur Sveinsson. 1963 (?). Menningar- 
saga. Austur-Evrópa, Austurlönd. Bifröst, 
Svs. (kennsluefni) 

Guðmundur Sveinsson. 1964 (?). Menningar- 
saga. Vesturlönd. Bifröst, Svs. (kennslu- 
efni) 

Guðmundur Sveinsson. 1965 (?). Menningar- 
saga III. Persónusaga. Bifröst, Svs. (kennslu- 
efni) 

Guðmundur Sveinsson. 1967 (?). Menningar- 
saga. Vesturlönd. Bifröst, Svs. (kennslu- 
efni) 


Guðmundur Sveinsson (ártal vantar). Sam- 
vinnusaga. Bifröst, Svs. (kennsluefni) 
Guðmundur Sveinsson og Dagur Þorleifsson. 
(ártal vantar) Menningarsaga II. Frumgerð. 
Bifröst, Svs. (kennsluefni) 

Guðmundur Sveinsson og Dagur Þorleifsson. 
1962 (?). Sagnaheimar Vesturlanda. Bifröst, 
Svs. (kennsluefni) 

Guðmundur Sveinsson og Dagur Þorleifsson. 
1962 (?). Menningarsaga. Vesturlönd I. Bif- 
röst, Svs. (kennsluefni) 

Gylfi Gröndal (ritstj.). 1985. Á aldarafmœli 
Jónasar frá Hriflu. Erindi , greinar og viðtöl 
við samferðamenn. Reykjavík, SlS. 

Helgi Elíasson (ritstj.) 1944. Lög og reglur um 
skóla- og menningarmál á íslandi sem í gildi 
eru í marzlok 1944. Reykjavík, Fræðslu- 
málastjórn. 

Helgi G. Björnsson. 1989. Reikningshald. 
Greining á kostnaði , hagnaði og magni. Bif- 
röst, Svhs. (kennsluefni) 

Hellen M. Gunnarsdóttir og Þórir Einarsson. 
1994. Mat á rannsóknar- og ráðgjafarverk- 
efnum kennara við Samvinnuháskólann 
kennsluárið 1993-1994. Nóvember 1994. 
Reykjavík. 

Hrafn Magnússon. 1973. Verslunarreikningur. 

Bifföst, Svs. (kennsluefni) 

Hrafn Magnússon. 1974. Bókfœrsluverkefni, I. 

hefti. Bifröst, Svs. (kennsluefni) 

Hörður Haraldsson. 1964. Rekstrarhagfrœði. 

Bifröst, Svs. (kennsluefni) 131 
Hörður Haraldsson. 1972. Kennslubók í stcerð- 
frœði. Bifröst, Svs. (kennsluefni) 

Hörður Haraldsson. 1977. Þjóðhagfrœði. Bif- 
röst, Svs. (kennsluefni) 132 
Jón Sigurðsson (frá Ystafelli) 1965. Sigurður í 
Yztafelli og samtíðarmenn. Reykjavík, 
Menningarsjóður. 


130 Hér er birt ófullkomið yfírlit um kennslubækur sr. Guðmundar Sveinssonar í menningarsögu og er stuðst 
við það sem til er á bókasafni Samvinnuháskólans, en talsvert af því er gjöf þeirra hjóna, Guðlaugar og sr. 
Guðmundar, til skólans árið 1990. í því yfirliti sem hér birtist er að miklu leyti fylgt innbundnum bindum 
verksins, en það var upphaflega fjölfaldað í litlum kennsluheftum og er nokkuð af þeim einnig til á bóka- 
safninu. 


341 


Digitized by v^ooQle 



Jón Sigurðsson. 1982. Um samfélag íslendinga. 
Nokkrir leskaflar og umræðuefni. Bifröst, 
Svs. (kennsluefni) 133 

Jón Sigurðsson. 1986. Um kennslufrœði Rekstr- 
armenntadeildar. Bifröst, Svs. (fjölrit fyrir 
kennara) 

Jón Sigurðsson. 1986. Um fræðiritgerðir. Bif- 
röst, Svs. (kennsluefni) 

Jón Sigurðsson. 1988. Expansion and Diver- 
sification . An Outline of the Development of 
Secondary Education in Iceland 1966-1986 
(M.A.-ritgerð). San Rafael, Columbia Paci- 
fic University. 

Jón Sigurðsson. 1989. Keeping Abreast of the 
Times. A Report of a Transformation of an 
Icelandic College in the Context of Ed- 
ucational Administration and of Instruc- 
tional Methodology (Ph.D.-ritgerð). San 
Rafael, Columbia Pacific University. 

Jón Sigurðsson. 1991. íslensk samvinnumál 
1988-1991. Bifröst, Svhs. (kennsluefhi) 

Jónas Jónsson. 1934. Vordagar. Komandi ár. 
III. bindi. Reykjavík, Samb. ungra Fram- 
sóknarmanna. 134 

Jónas Jónsson. (ártal vantar, líklega 1943) ts- 
lenskir samvinnumenn. Reykjavík, SlS. 
(kennsluefni, innbundið með Odhe, Th. 
1939. Samvinnan á tslandi. Reykjavík, SÍS) 

Jónas Jónsson. 1955. Nýir vegir. Komandi ár. 
II. bindi. Akureyri, Komandi ár. 

Jónas Jónsson. 1958. Vínland hið góða. Kom- 
andi ár. VI. Akureyri, Komandi ár. 

Jónas Jónsson. 1968. Dásvefn og vaka. Kom- 
andi ár. VII. bindi. Reykjavík, Norðri. 


Jónas Kristjánsson (ritstj.) 1965. Jónas Jónsson 
frá Hriflu. Ævi hans og störf. Reykjavík, 
Sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu. 

Kennsluáætlanir og kennslulýsingar Samvinnu- 
háskólans. Bifröst, Svhs. (Á hverju misseri 
fyrir sig gerir hver kennari áætlun fyrir 
fram og lýsingu eftir á fyrir hvert námssvið 
og eru þær varðveittar á skjalasafni og skrif- 
stofum skólans). 

Kjartan Stefánsson. 1991. Staðið í ströngu. 
Æviminningar Erlendar Einarssonar. 
Reykjavík, Fróði. 

Pollins, H. 1984. The History of Ruskin College. 
Oxford, Ruskin College Library. 

Sigurður Hreiðar (ritstj.) 1972. Árbók Nem- 
endasambands Samvinnuskólans I. Reykja- 
vík, NSS. 

Sigurður Hreiðar (ritstj.) 1974. Árbók Nem- 
endasambands Samvinnuskólans II. Reykja- 
vík, NSS. 

Sigurður Hreiðar (ritstj.) 1977. Árbók Nem- 
endasambands Samvinnuskólans III. Reykja- 
vík, NSS. 

Sveinn Víkingur. (ártal vantar). Menningar- 
saga. Bifröst, Svs. (kennsluefni) 

Sveinn Víkingur. 1967. Myndir daganna III. 
Prestsárin. Akureyri, Kvöldvökuútgáfan. 

Þorkell Jóhannesson (ritstj.) (ártal vantar, 
1951). Samvinnuskólinn. 30 ára minning 
1918-1 948. Reykj avík, Bókaútgáfan 

Norðri. 135 

Þórir Páll Guðjónsson. 1977. Verslunarreikn- 
ingur. Dæmasafn. Reykjavík, Menntamála- 
ráðuneytið. (kennsluefni) 


131 Hagfræðibækur Harðar Haraldssonar hafa verið endurútgefnar nokkrum sinnum, t.d. 1976, 1977 og 
1983. 

132 Eins og Rekstrarhagfrœði Harðar var Þjóðhagfrœði hans nokkrum sinnum endurútgefin. 

133 Þetta hefti var síðan sendursamið og endurskoðað 1983, 1984 og 1985. 

134 I þessu og tveimur næst nefndum bindum í ritsafni Jónasar eru nokkrar ritgerðir og blaðagreinar sem 
lýsa vel viðhorfum hans til skóla- og menntamála. Þær skipta því máli enda þótt þær snerti Samvinnuskól- 
ann ekki sérstaklega út af fyrir sig. 

135 Greinar og töluvert af öðru efni bókarinnar birtist áður í afmælishefti Samvinnunnar sem helgað var skól- 
anum ( Samvinnan 43. árg. 4.-5. hefti. apríl- maí 1949). 


342 


Digitized by v^ooQle 



Nokkrar greinar, þættir, fréttir 
o.þ.h. sem máli skipta 

„Aðalfundur S.I.S. haldinn að Hreðavatni“. 
1951. Samvinnan XLV. árg. 6. hefti. Reykja- 
vík, SÍS. 

„Aðsókn langt umffam það sem hægt er að 
anna w . 1995. DV. 11.9., Reykjavík. 

„Af hverju er fullorðin kona í námi? u 1986. 
Hlynur 34. árg. 3. tbl. Reykjavík, LlS. 

„Afmæli Samvinnuskólans w . 1985. Hlynur 33. 
árg. 6. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Afmælisráðstefna Samvinnuskólans w 1978. 
Hlynur 26. árg. 4. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Afmælisrit Samvinnuskólans w . 1952. Sam- 
vinnan XLVI. árg. 1. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Afrnæli Samvinnuskólans w . 1949. Samvinnan 
43. árg. 3. hefti. Akureyri, SlS. 

„Afmælishátíð að Bifröst w . 1979. Hlynur 27. 
árg. 2. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Aldrei fleiri útskrifaðir frá Samvinnuháskól- 
anum w . 1997. Morgunblaðið , 13. júní, 

Reykjavík. 

„Alþjóðleg háskólagráða í fyrsta sinn w . 1995. 
DV. 9.6., Reykjavík. 

Andrea K. Jónsdóttir. 1995. „Bifröst aftur og 
aftur - og enn aftur ef færi gæfist w . Bifröst , 
6. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Andrés Kristjánsson. 1972. „Skólamaðurinn 
Jónas Jónsson w . Árbók NSS I. Reykjavík, 
NSS. 

Andrés Kristjánsson. 1988. „Hver voru þjóð- 
málaáhrif Jónasar frá Hriflu með boðun 
samfélagshugsjóna í Samvinnuskólanum? w 
HermeSy affnælisrit. Reykjavík, NSS. 

Arinbjörn Kúld, Árný E. Helgadóttir, Oddný 
A. Björnsdóttir og Unnur Ágústsdóttir. 
1998. „Nám til BS-gráðu í rekstrarfræðum 
við Samvinnuháskólann w . Bifröst , 9. árg. 
Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Arnaldur Bjarnason. 1980. „Samvinnuskólinn 
á Sikiley w . Hlynur 28. árg. 4. tbl. Reykjavík, 
LÍS. 


Atli Freyr Guðmundsson. 1969. „Frásögn úr 
Bifföst w . Hermes 10. árg. 1. tbl. Reykjavík, 
NSS. 

„Augljós hagur. Hlynur spjallar við Jón Sig- 
urðsson skólastjóra um breytingar á starf- 
semi Samvinnuskólans w . 1985. Hlynur 33. 
árg. 6. tbl. Reykjavík, LlS. 

Árni Reynisson. 1967. „Hugsjón í aktsjón w . 
Hermes 8. árg. 2. tbl. Reykjavík, NSS. 

„Árshátíð Nemendasambands Samvinnuskól- 
ans w . 1959. Samvinnan LIII. árg. 5.-6. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

Ásgeir Ásgeirsson. 1972. „Upphaf Samvinnu- 
skólans w . Árbók NSS I. Reykjavík, NSS. 

Áslaug Guðmundardóttir og Sigrún Þorleifs- 
dóttir. 1998. „Hollvinasamtök Samvinnuhá- 
skólans á Bifröst w . Bifröst , 9. árg. Bifröst, 
Skólafél.Svhs. 

„Átta nýjar nemendaíbúðir á Bifröst w . 1997. 
Morgunblaðið. 24.6., Reykjavík. 

„Átta til fjörutíu nemendur á kennara. Úttekt 
menntamálaráðuneytisins á skólum með 
nám í viðskipta- og rekstrarfræði á háskóla- 
stigi w . 1997. Morgunblaðið. 17.5. Reykja- 
vík. 

Baldur Óskarsson. 1971. „Fræðslustarf norsku 
samvinnufélaganna w . Hlynur 19. árg. 11. tbl. 
Reykjavík, Stmf. SlS. 

Baldvin Þ. Kristjánsson. 1949. „Vaar Gaard. 
Skóli og námsheimili sænska samvinnu- 
sambandsins w . Samvinnan 43. árg. 1. hefti. 
Akureyri, SÍS. 

Benedikt Gröndal. 1951. „Samvinnuheimilið 
Bifröst w . Samvinnan XLV. árg. 9. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

Benedikt Gröndal. 1951. „Tveir skólar sam- 
vinnumanna w . Samvinnan XLV. árg. 11. 
heffi. Reykjavík, SlS. 

Bergsveinn J. Ólafsson. 1995. „Misserisverk- 
efhi, mikilvæg sérstaða Samvinnuháskól- 
ans w . Bifrösty 6. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

„Bifröst - fræðsludeild w . 1960. Samvinnan 
LIV. árg. 8. heffi. Reykjavík, SÍS. 

„Bifröst gistihús og skóli w . 1955. Samvinnan 
XLIX. árg. 7. hefti. Reykjavík, SÍS. 


343 


Digitized by v^ooQle 



„Bifröst: Nýir nemendagarðar". 1997. DV. 7.5., 
Reykjavík. 

„Bifröst sumarheimili samvinnumanna K . 
1975. Hlynur 23. árg. 1. tbl. Reykjavík, 
LÍS. 

„Bifröstungar í Borgarnesi a . 1961. Hlynur 9. 
árg. 3. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 

Birgitta Sigurðardóttir. 1995. „Háskólinn 
hennar Birgittu á Bifröst a . Bifröst , 6. árg. 
Bifröst, Skólafél. Svhs. 

„Blaðamenn læra a . 1980. Hlynur 28. árg. 1. tbl. 
Reykjavík, LÍS. 

„Boðin vist á Samvinnuskólum í Svíþjóð og 
Noregi“. 1954. Samvinnan XLVIII. árg. 4. 
hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Bókmennta- og listkynning á vegum Sam- 
vinnuskólans að Bifröst a . 1958. Samvinnan 
LII. árg. 4. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Bókmennta- og listkynning Samvinnuskól- 
ans í Bifröst a . 1959. Samvinnan LIII. árg. 2. 
hefti. Reykjavík, SlS. 

„Bragarsmiðir að Bifröst a . 1958. Samvinnan 
LII. árg. 4. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Breytingar í Bifröst w . 1962. Hlynur 10. árg. 
10. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Breytingar í Bifröst a . 1974. Hlynur 22. árg. 7. 
tbl. Reykjavík, LlS. 

„Breytt skipan ffæðslumála a . 1973. Hlynur 21. 
árg. 4. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 

„Breytt skipan Samvinnuskólans a . 1951. Sam- 
vinnan XLV. árg. 2. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Breyttir kennsluhættir í Samvinnuskólanum. 
Rætt við Guðmund Sveinsson. a 1967. Hlyn- 
ur 15. árg. 2. tbl. Reykjavík, Stmf.SlS. 

„Bréfaskóli S.I.S. U 1940. Samvinnan 34. árg. 7. 
hefti. Reykjavík, SlS. 

„Bros og sumarblíða í Bifröst“ 1957. Hlynur 5. 
árg. 7. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 

Brynjar Stefánsson. 1995. „Rekstrarffæðin 
numin í Danaveldi a . Bifröst, 6. árg. Bifröst, 
Skólafél. Svhs. 

„Brýn þörf aukinnar ffæðslustarfsemi a . 1951. 
Samvinnan XLV. árg. 10. heffi. Reykjavík, 
SlS. 


„Brýnt að huga að verkaskiptingu. Mat lagt á 
viðskipta- og rekstrarfræðimenntun í 
menntastofnunum á háskólastigi a . 1997. 
Morgunblaðið. 12.4. Reykjavík. 

Dagur Þorleifsson. 1960. „Nokkur orð um 
nemendasambandið“. Hlynur 8. árg. 9. tbl. 
Reykjavík, Stmf.SlS. 

Dagur Þorleifsson. 1968. „Ungur og gamall í 
senn. Rætt við séra Svein Víking“. Hermes 9. 
árg. 1. tbl. Reykjavík, NSS. 

„Efla verður þekkingu og félagsþroska. Viðtal 
við Baldur Óskarsson a . 1969. Hlynur 17. 
árg. 7. tbl. Reykjavík, Stmf.SlS. 

Einar Þorláksson. 1993. „Fréttir frá Bifröst a . 

Hermes , 3. árg. 2. tbl. Reykjavík, NSS. 
Eiríkur Grímsson. 1995. „Samvinnuháskólinn, 
fiillþroska fagháskóli a . Bifröst y 6. árg. Bif- 
röst, Skólafél. Svhs. 

Elías Snæland Jónsson. 1988. „Samvinnuskól- 
inn er félagsmálaskóli. Jónas Jónsson frá 
Hriflu og stofnun Samvinnuskólans M . 
Hermes , afmælisrit. Reykjavík, NSS. 

„Ellefu nýir Samvinnuskólastúdentar a . 1983. 

Samvinnan 77. árg. 2. heffi. Reykjavík, SlS. 
„Embættismannatal 1955-1968“ 1969. Vefar- 
inn y afmælisblað. Bifföst, Skólafél. Svs. 
„Embættismannatal 1955-1978“ 1978. Vefar- 
inn y afmælisblað. Bifröst, Skólafél. Svs. 
„Endurskoðendanámskeið að Bifröst“. 1979. 

Hlynur 27. árg. 1. tbl. Reykjavík, LlS. 
„Enginn engill, en allir gufuhreinsaðir“. 1960. 

Hermes 1. árg. 1. tbl. Reykjavík, NSS. 

„Enn um sumarhúsið: Þetta er aðkallandi 
verkefni“. 1958. Hlynur 6. árg. 9. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SÍS. 

Erlendur Einarsson. 1969. „Menntun á vegum 
samvinnufélaga a . Hlynur 17. árg. 3. tbl. 
Reykjavík, Stmf. SÍS. 

Erlendur Einarsson. 1969. „Menntun á vegum 
samvinnufélaga a . Vefarinn , afmælisblað. 
Bifröst, Skólafél. Svs. 

Erna Bjarnadóttir, Magnús Þorsteinsson. 
1980. „Fjörugur vetur að Bifröst“. Hlynur 
28. árg. 1. tbl. Reykjavík, LlS. 


344 


Digitized by v^ooQle 



„Ertu í Nemendasambandinu?" 1958. Hlynur 
6. árg. 9. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 

Eysteinn Jónsson. 1978. „Öflugt samvinnu- 
starf kallar á mikla þjónustu hjá Samband- 
inu a . Samvinnan 72. árg. 5. hefti. Reykjavík, 
SÍS. 

Eysteinn Jónsson. 1980. „Hvers vegna Sam- 
vinnuskóli? a Árbók NSS VI. Reykjavík, NSS. 
„Félagsmálanámskeið Samvinnuskólans w . 
1986. Hlynur 34. árg. 4. tbl. Reykjavík, 
LÍS. 

„Fimmtán nýstúdentar frá Samvinnuskólan- 
um“. 1979. Samvinnan 73. árg. 4. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

„Fjölmenn samkoma á fögrum stað“. 1956. 
Samvinnan L. árg. 8.-9. hefti. Reykjavík, 
SlS. 

„Fosshótel reka hótel á Bifröst a . 1997. Morg- 
unblaðiðy 15.5., Reykjavík. 

„Framhaldsdeild Samvinnuskólans w . 1935. 

Samvinnan XXIX. 6. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Framhaldsdeild Samvinnuskólans a . 1973. 

Hlynur 21. árg. 7. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Framhaldsdeild Samvinnuskólans a . 1973. 

Hermes 14. árg. 2. tbl. Reykjavík, NSS. 
„Framhaldsdeild Samvinnuskólans a . 1984. 

Hlynur 32. árg. 4. tbl. Reykjavík, LÍS. 
„Framhaldsdeild Samvinnuskólans að taka til 
starfa a . 1973. Hlynur 21. árg. 9. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SÍS. 

„Framhaldsdeild Svs a . 1974. Hlynur 22. árg. 8. 
tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Framhaldsnám a . 1971. Hermes 12. árg. 2. tbl. 
Reykjavík, NSS. 

„Framhaldsnám a . 1971. Hermes 12. árg. 3. tbl. 
Reykjavík, NSS. 

„Framhaldsnám að Bifröst a . 1994. Hermes , 4. 

árg. 1. tbl. Reykjavík, NSS. 

„Framhaldsnám samvinnumanna a . 1962. 

Hlynur 10. árg. 11.-12. tbl. Reykjavík, Stmf. 
SlS. 

„Framhaldsnám samvinnumanna a . 1963. 

Hlynur 11 . árg. 5. tbl. Reykjavík, Stmf. 
SlS. 


„Framlög til viðskiptaháskóla eru mishá a . 
1997. Morgunblaðiðy 17.12., Reykjavík. 

„Framtíð Samvinnuskólans“. 1976. Hlynur 24. 
árg. 2. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Framtíðarverkefni samvinnuhreyfingarinn- 
ar a . 1980. Samvinnan 74. árg. 1. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

„Frá kaupfélögunum a . 1943. Samvinnan 37. 
árg. 7.-8. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Frá Samvinnuskólanum a . 1939. Samvinnan 
33. árg. 3. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Frá Samvinnuskólanum“. 1939. Samvinnan 
33. árg. 5. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Frá Samvinnuskólanum a . 1941. Samvinnan 
35. árg. 8. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Frá Samvinnuskólanum a . 1941. Samvinnan 
35. árg. 9. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Frá Samvinnuskólanum“. 1943. Samvinnan 
37. árg. 10. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Frá Samvinnuskólanum a . 1945. Samvinnan 
39. árg. 2. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Frá Samvinnuskólanum a . 1945. Samvinnan 
39. árg. 5. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Frá Samvinnuskólanum a . 1949. Samvinnan 
43. árg. 7.-8. hefti. Akureyri, SlS. 

„Frá Samvinnuskólanum a . 1959. Hlynur 7. 
árg. 6.-7. tbl. Reykjavík, Stmf.SÍS. 

„Frá samvinnustarfinu. Fyrirlestrar og kvik- 
myndasýning a . 1945. Samvinnan 39. árg. 6. 
hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Frá skólaslitum Samvinnuskólans a . 1961. 
Samvinnan LVII. 4.-5. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Fréttir og fleira a . 1955. Samvinnan XLIX. árg. 
8. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Fréttir og fleira a . 1956. Samvinnan L. árg. 
8.-9. hefti. Reykjavík, SÍS. 

Friðjón Stefánsson. 1944. „Meiri almenn 
fræðsla um samvinnumál a . Samvinnan 38. 
árg. 7. hefti. Reykjavík, SÍS. 

Friðjón Stefánsson. 1952. „íslenzkir sam- 
vinnumenn þurfa að eignast námsheimili a . 
Samvinnan XLVI. árg. 10.— 1 1. hefti. Reykja- 
vík, SlS. 

„Fræðslan og Samvinnuhreyfingin. GRJ a 


345 


Digitized by v^ooQle 



(Guðmundur R. Jóhannsson) „ræðir við 
Arnald Bjarnason u . 1980. Hlynur 28. árg. 3. 
tbl. Reykjavík, LlS. 

„Fræðslufimdur Samvinnuskólans hjá Kf. 
Borgfirðinga w . 1977. Hlynur 25. árg. 6. tbl. 
Reykjavík, LlS. 

„Fræðslumálunum skipt í tvo þætti u . 1960. 

Hlynur 8. árg. 8.tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Fræðslustarfsemi Sambandsins u . 1939. Sam- 
vinnan 33. árg. 7. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Frægasti nemandi Samvinnuskólans u . 1952. 
Samvinnan XLVI. árg. 2. hefti. Reykjavík, 
SlS. 

„Fullbright-kennari á Bifröst u . 1997. DV. 29.9., 
Reykjavík. 

„Fundur Samvinnuskólakennara u . 1982. 

Hlynur 30. árg. 5. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Fyrsti kennarinn yfirgefur Bifröst u . 1960. 

Hermes 1. árg. 1. tbl. Reykjavík, NSS. 
„Fyrstu sporin að Bifröst. Rætt við Guðmund 
Sveinsson fyrrum skólastjóra Samvinnu- 
skólans u . 1981. Hlynur 29. árg. 6. tbl. 
Reykjavík, LÍS. 

„Gast aus Island an der BFH. U 1998. Hofer 
Anzeiger , 6.-7. 1. Hof, Bayern, Þýskalandi. 
„Gengið á Baulu u 1961. Hlynur 9. árg. 1. tbl. 
Reykjavík, Stmf.SÍS. 

„Gerið landsmót samvinnumanna að Bifröst 
sem glæsilegast u . 1956. Samvinnan L. árg. 6. 
hefti. Reykjavík, SlS. 

Gissur Pétursson. 1978. „Hugleiðingar um 
Samvinnuskólann u . Hlynur 26. árg. 6. tbl. 
Reykjavík, LlS. 

Gísli Sigurðsson. 1956. „Samvinnuskólinn í 
Bifröst u . Samvinnan L. árg. 3. hefti. Reykja- 
vík, SlS. 

„Glæsileg gjöf til Samvinnuskólans u . 1984. 

Hlynur 32. árg. 1. tbl. Reykjavík, LÍS. 
„Góður árangur af námskeiðunum í Bifröst u . 
1956. Hlynur 4. árg. 6. tbl. Reykjavík, Stmf. 
SlS. 

Guðlaugur Rósinkranz. 1937. „Samvinnuskól- 
inn tuttugu ára u . Samvinnan XXXI. 5. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

Guðlaugur Rósinkranz. 1939. „Samvinnu- 


ffæðsla u . Samvinnan XXXIII. 2. hefti. 
Reykjavík, SlS. 

Guðlaugur Rósinkranz. 1942. „Menntun sam- 
vinnumanna u . Samvinnan 36. árg. 4. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

Guðlaugur Rósinkranz. 1942. „Gildi sam- 
vinnufræðslunnar u . Samvinnan 36. árg. 6. 
hefti. Reykjavík, SÍS. 

Guðlaugur Rósinkranz. 1942. „Störf sam- 
vinnuskólanemandanna u . Samvinnan 36. 
árg. 6. hefti. Reykjavík, SlS. 

Guðlaugur Rósinkranz. 1949. „Afmæliskveðj- 
ur u . Samvinnan 43. árg. 4.-5. hefti. Akur- 
eyri, SlS. 

Guðmundur Eyþórsson. 1995. „Að setjast á 
skólabekk eftir 20 ára kjötvinnslu u . Bifröst , 
6. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Guðmundur H. Hagalín. 1993. „Þankar um 
þáið og núið u . Hermes 3. árg. 2. tbl. Reykja- 
vík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1971. „Hörður u . 
Hermes 12. árg. 2. tbl. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1977. „Frá starf- 
semi NSS U . Árbók NSS III. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1981. „Upphaf 
útivistar u . Árbók NSS VII. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1983. „Missum 
ekki Bifröst u . Hlynur 31. árg. 2. tbl. Reykja- 
vík, LÍS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1984. „Er Sam- 
vinnuskólinn að drepa Sambandið? u Hlyn- 
ur 32. árg. 4. tbl. Reykjavík, LÍS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1985. „Samþætt- 
ing. Nýjung í kennslu með miklum ár- 
angri u . Hlynur 33. árg. 1. tbl. Reykjavík, LÍS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1988. „Fjöl- 
breytni félagsstarfs u . Hermes , afmælisrit. 
Reykjavík, NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1988. „Framtíð 
Samvinnuskólans. Rætt við Guðmund 
Sveinsson u . Hermes , afmælisrit. Reykjavík, 
NSS. 

Guðmundur R. Jóhannsson. 1992. „Fortíð 
tengist framtíð u Árbók NSS XIII. Reykjavík, 
NSS. 


346 


Digitized by v^ooQle 



Guðmundur Sveinsson. 1955. „Hugsjóna- 
stefna - athafhastefna u . Samvinnan XLIX. 
árg. 8. hefti. Reykjavík, SÍS. 

Guðmundur Sveinsson. 1960. „Fræðslumál w . 
Samvinnan LIV. árg. 8. hefti. Reykjavík, SlS. 

Guðmundur Sveinsson. 1961. „Bifröst, menn- 
ingarmiðstöð samvinnumanna w . Samvinn- 
an LVII. árg. 8. hefti. Reykjavík, SlS. 

Guðmundur Sveinsson. 1962. „Samvirke w . 
Samvinnan LVII. árg. 8. hefti. Reykjavík, 
SfS. 

Guðmundur Sveinsson. 1963. „Lýðmenntun í 
Evrópu w . Samvinnan LVII. árg. 12. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

Guðmundur Sveinsson. 1964. „Nóbelskynn- 
ing Samvinnuskólans Bifröst w . Hlynur 5. 
árg. 2. tbl. Reykjavík, NSS. 

Guðmundur Sveinsson. 1965. „Samvinnu- 
hreyfingin og verzlunarfræðslan w . Hlynur 
13. árg. 12. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

Guðmundur Sveinsson. 1968. „Bókasafn Bif- 
rastar w . Samvinnan 62. árg. 2. hefti. Reykja- 
vík, SfS. 

Guðmundur Sveinsson. 1969. „Framtíð og 
menntun w . Vefarinn , afmælisblað. Bifröst, 
Skólafél. Svs. 

Guðmundur Sveinsson. 1970. „Félags- og 
menningarmál samvinnusamtakanna w . 
Samvinnan 64. árg. 5. hefti. Reykjavík, SfS. 

Guðmundur Sveinsson. 1973. „Erindi flutt á 
stofnþingi Landssambands ísl. samvinnu- 
starfsmanna w . Hlynur 21. árg. 10. tbl. 
Reykjavík, Stmf. SÍS. 

Guðmundur Sveinsson. 1974. „Fullorðins- 
fræðsla - ævimenntun. Fyrri grein“. Sam- 
vinnan 68. árg. 1. hefti. Reykjavík, SfS. 

Guðmundur Sveinsson. 1974. „Fullorðins- 
fræðsla - ævimenntun. Seinni grein w . Sam- 
vinnan 68. árg. 2. hefti. Reykjavík, SfS. 

Guðmundur Sveinsson. 1978. „Upphaf skóla- 
starfs í Bifröst“. Árbók NSS IV. Reykjavík, 
NSS. 

Guðmundur Sveinsson. 1978. „Þetta voru 
tímamót í lífi mínu og sögu skólans“. Sam- 
vinnan 72. árg. 7.-8. hefti. Reykjavík, SÍS. 


Guðrún A. Elísdóttir. 1993. „Skóli fyrir alla“. 
Bifröst , 5. árg. 1994, afmælisrit. Bifröst, 
Skólafél. Svhs. 

Guðrún Gísladóttir. 1993. „Samvinnuháskól- 
inn er enginn venjulegur háskóli“. Bifröst , 5. 
árg. 1994, afmælisrit. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Gunnar Á. Bjarnason. 1993. „Skoðanakönnun 
á meðal útskrifaðra rekstrarfræðinga“. Bif- 
rösí, 4. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Gunnar Grímsson. 1959. „Nýjungar í skóla- 
málum“. Hlynur 7. árg. 2. tbl. Reykjavík, 
Stmf.SfS. 

Gunnar J. Straumland. 1979. „Harður vetur að 
Bifröst“. Hlynur 27. árg. 1. tbl. Reykjavík, 
LÍS. 

Gylfi Gíslason og Þorvaldur Þorláksson. 1996. 
„Líf og starf á Bifröst“. Bifröst , 7. árg. Bif- 
röst, Skólafél. Svhs. 

Gylfi Gröndal. 1993. „Nútímaskóli á grund- 
velli gamallar hugsjónar. Fáein brot úr sögu 
Samvinnuskólans“. Bifröst y 5. árg. 1994, af- 
mælisrit. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Gylfi Gröndal. 1993. „Öflugur og eftirsóttur 
nútímaskóli“. Hlynur 2. tbl. 41. árg. Reykja- 
vík, LfS. 

Halla Bjarnadóttir. 1993. „Samvinnuháskólinn 
á Bifröst“. Hermes , 3. árg. 1. tbl. Reykjavík, 
NSS. 

Hallgrímur Bergsson. 1993. „Fjölskylduvænn 
skóli sem metur starfsreynslu“. Bifröst , 5. 
árg. 1994, afmælisrit. Bifröst, Skólafél. 
Svhs. 

Hallur Magnússon. 1993. „Bítlahávaðinn batt 
enda á skólahljómsveitarferilinn. Hörður 
Haraldsson kennari og lektor á Bifföst í 36 
ár“. Bifröst , 5. árg. 1994, afmælisrit. Bifröst, 
Skólafél. Svhs. 

Hallur Magnússon. 1995. „Samvinnuháskól- 
inn, fagháskóli sniðinn að þörfum atvinnu- 
lífsins“. Bifrösty 6. árg. Bifröst, Skólafél. 
Svhs. 

Haukur Ingibergsson. 1977. „Krafan um sí- 
menntun verður æ háværari“. Samvinnan 
71. árg. 4.-5. hefti. Reykjavík, SÍS. 

Haukur Ingibergsson. 1977. „Stefnumótun í 


347 


Digitized by v^ooQle 



félags- og fræðslumálum“. Samvinnan 71. 
árg. 6. heíti. Reykjavík, SlS. 

Haukur Ingibergsson. 1978. „Orð af orði“. 
Samvinnan 72. árg. 3. heíti. Reykjavík, SlS. 

Haukur Ingibergsson. 1978. „Við viljum kom- 
ast út á meðal fólksins“. Samvinnan 72. árg. 
7.-8. hefti. Reykjavík, SÍS. 

Haukur Ingibergsson. 1980. „Starfsþjálfun er 
öllum nauðsynleg“. Samvinnan 74. árg. 2. 
heíti. Reykjavík, SlS. 

Haukur Ingibergsson. 1984. „Samvinnuskól- 
inn 1974-1981“ Árbók NSS X . Reykjavík, 
NSS. 

Haukur Snorrason. 1948. „Samvinnuskóla- 
hald í Bretlandi“. Samvinnan 42. árg. 9.-10. 
hefti. Akureyri, SÍS. 

Haukur Snorrason. 1949. „Samvinnufræðslan 
á vegamótum“. Samvinnan 43. árg. 4.-5. 
hefti. Akureyri, SÍS. 

Haukur Snorrason. 1950. „Sænski samvinnu- 
skólinn útskrifað 25.000 nemendur á 25 
árum“. Samvinnan 44. árg. 8. hefti. Akur- 
eyri, SÍS. 

„Haustið 1988: Bifröst á háskólastigi?“ 1987. 
Samvinnufrétthy október, 1. árg. 2. tbl. 
Reykjavík, SlS. 

„Háskólastig á Bifröst fimm ára. Nýtt hlutverk 
gamallar stofnunar“. 1994. Morgunblaðið , 
31.3., Reykjavík. 

„Helgarráðstefna NSS“. 1976. Hlynur 24. árg. 
1. tbl. Reykjavík, LÍS. 

Hilmar Guðmundsson og Lilja Bjarnadóttir. 
1993. „Kaupfélag Samvinnuháskólans“. Bif- 
rösty 4. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

„Hjónagarðar að Bifröst“. 1976. Hlynur 24. 
árg. 4. tbl. Reykjavík, LÍS. 

Hjörtur Hjartar. 1944. „Samvinnufræðsla“. 
Samvinnan 38. árg. 7. hefti. Reykjavík, 
SlS. 

„Hótel Bifröst hættir“. 1974. Hlynur 22. árg. 8. 
tbl. Reykjavík, LÍS. 

Hrafn Magnússon. 1963. „Um Samvinnuskól- 
ann“ Neisti 1963. Reykjavík, Æskulýðsfylk- 
ingin. 

Hrafn Magnússon. 1972. „Athyglisverð nýjung 


við gerð verklýsinga á skrifstofum“. Hlynur 
20. árg. 9. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Hraunkot á Bifröst“. 1993. Hermes , 3. árg. 1. 
tbl. Reykjavík, NSS. 

„Hugmynd að nýju merki fyrir Samvinnuhá- 
skólann“. 1997. Morgunblaðið . 5.7., Reykja- 
vík. 

„Húsmæðravika að Bifröst“. 1960. Samvinnan 
LIV. árg. 6.-7. hefti. Reykjavík, SlS. 
„Húsnæði óskast. Rætt við Níels Á. Lund fé- 
lagsmálakennara“. 1980. Hlynur 28. árg. 2. 
tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Hvað var skrifað um stofnun samvinnu- 
skóla?“ 1969. Vefarinn , afmælisblað. Bifröst, 
Skólafél. Svs. 

„Hvaða kostum þarf góður viðskiptaháskóli 
að vera búinn? Guðjón B. Ólafsson forstjóri 
SlS og Jónas Guðmundsson aðstoðarrektor 
Samvinnuháskólans“. 1992. Bifröst , 3. árg. 
Bifröst, Skólafél. Svhs. 

„Hvar eru þau nú?“ 1991. Bifröst , 2. árg. Febr- 
úar 1991. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

„Hver er maðurinn?“ 1980. Hlynur 28. árg. 1. 
tbl. Reykjavík, LlS. 

„Hver er maðurinn?“ 1982. Hlynur 30. árg. 2. 
tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Hörður“. 1982. Hlynur 30. árg. 3. tbl. Reykja- 
vík, LlS. 

Hörður Haraldsson. 1959. „Auglýsingaskrift“. 

Hlynur 7. árg. 1. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
Hörður Haraldsson. 1959. „Auglýsingaskrift“. 
Hlynur 7. árg. 3.-4. tbl. Reykjavík, Stmf. 
SÍS. 

Hörður Haraldsson. 1959. „Auglýsingaskrift“. 

Hlynur 7. árg. 5. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 
Hörður Haraldsson. 1959. „Auglýsingaskrift“. 
Hlynur 7. árg. 6.-7. tbl. Reykjavík, Stmf. 
SÍS. 

Hörður Haraldsson. 1960. „Auglýsingaskrift“. 

Hlynur 8. árg. 2. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 
Hörður Haraldsson. 1960. „Auglýsingaskrift“. 
Hlynur 8. árg. 4.-5. tbl. Reykjavík, Stmf. 
SlS. 

„Innan lands og utan“. 1938. Samvinnan 
XXXII. 4. hefti. Reykjavík, SlS. 


348 


Digitized by v^ooQle 



„Inntökupróf í Samvinnuskólann 1953“ 1953. 
Samvinnan XLVII. árg. 6.-7. heíti. Reykja- 
vík, SlS. 

Jarþrúður Jónasdóttir. 1990. „Nám og fjöl- 
skylda“. Bifröst , 1 . árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Jens Hólmgeirsson. 1972. „Hinn fyrsti vetur“. 
Árbók NSS I. Reykjavík, NSS. 

Jóhannes B. Ingason. 1991. „Málstofur, athygl- 
isverður þáttur í starfi Samvinnuháskól- 
ans“. Bifröst , 2. árg. Febrúar 1991. Bifröst, 
Skólafél. Svhs. 

Jóhannes Valdemarsson. 1993. „Mötuneyti 
Samvinnuháskólans“. Bifröst y 4. árg. Bifröst, 
Skólafél. Svhs. 

Jón Árnason. 1917. „Samvinnumál. Bækur - 
Skólar“. Tímarit íslenskra samvinnufjelaga. 
XI. ár. Reykjavík, SlS. 

Jón E. Sævarsson, Svanheiður Ingimundar- 
dóttir og Linda Rut Benediktsdóttir. 1998. 
„Samvinnuháskólinn - Alhliða viðskipta- 
háskóli“. Bifröst , 9. árg. Bifröst, Skólafél. 
Svhs. 

Jón Guðmundsson og Tryggvi Þórhallsson. 
1918. „Skýrsla um námskeið S.I.S. 1918“ 
Tímarit isL samvinnufjelaga. XII. ár. Reykja- 
vík, SÍS. 

Jón Sigurðsson. 1981. „Kostur fremur en galli 
að búa á afskekktum stað“. Samvinnan 75. 
árg. 4. hefti. Reykjavík, SÍS. 

Jón Sigurðsson. 1982. „Auðvitað er það lífs- 
hvötin -“ Samvinnan 76. árg. 3. hefti. 
Reykjavík, SlS. 

Jón Sigurðsson. 1983. „Hvað er orðið af visk- 
unni?“ Samvinnan 11. árg. 3. hefti. Reykja- 
vík, SÍS. 

Jón Sigurðsson. 1984. „Að sjá veröldina með 
nýjum augum“. Samvinnan 78. árg. 2. hefti. 
Reykjavlk, SlS. 

Jón Sigurðsson. 1984. „Ómerk eru ómagaorð- 
in“. Morgunblaðiðy 23. júní. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1984. „Þar er þröngt setinn 
bekkurinn“. Sýn 2. árg. 1. tbl. Reykjavík, SUF. 

Jón Sigurðsson. 1985. „Frjálst sjálfsnám hvers 
manns er undirstaða alls lærdóms“. Sam- 
vinnan 79. árg. 3. hefti. Reykjavík, SÍS. 


Jón Sigurðsson. 1985. „Leysti íslenska æsku af 
fjötri menntunarleysis“. Á aldarafmœli 
Jónasarfrá Hriflu. Reykjavík, SlS. 

Jón Sigurðsson. 1985. „Stefnt að margföldum 
árangri“. Samvinnan 19. árg. 5.-6. hefti. 
Reykjavík, SlS. 

Jón Sigurðsson. 1986. „Velgengni allra er verk- 
efni starfsfræðslunnar“. Samvinnan 80. árg. 
1.-2. hefti. Reykjavík, SÍS. 

Jón Sigurðsson. 1986. „Staða Samvinnuskól- 
ans“. Árbók NSS , Xl.bindi. Reykjavík, NSS. 

Jón Sigurðsson. 1986. „Sverrir má ekki bila“. 
Morgunblaðið , 14. nóv. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1986. „Er nemendum fram- 
haldsskólanna gróflega mismunað?“ Morg- 
unblaðiðy 12. des. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1987. „Ný hæð á traustum 
grunni“. Hlynur 35. árg. 1. tbl. Reykjavík, 
LÍS. 

Jón Sigurðsson. 1987. „Miklar breytingar í 
fræðslustarfseminni. 70. starfsár Samvinnu- 
skólans hafið“. Samvinnufréttir , október, 1. 
árg. 2. tbl. Reykjavík, SÍS. 

Jón Sigurðsson. 1988. „Fjarkennsla og þjálfim 
starfsmanna samvinnuhreyfingarinnar.“ 
Erindi á ráðstefnu á ráðstefnu Félagsmála- 
ráðuneytisins. Starfsmenntun í Atvinnulíf- 
inu. Reykjavík, Félagsmálaráðuneytið. 

Jón Sigurðsson. 1988. „Velgengni allra er verk- 
efni starfsfræðslunnar“. Samvinnan y mars. 
Reykjavík, SlS. 

Jón Sigurðsson. 1988. „Þjónusta við þjóðina“. 
Morgunblaðið y 9. september. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1988. „Ágrip um skólastjóra 
og yfirkennara Samvinnuskólans“. Hermes , 
afmælisrit. Reykjavík, NSS. 

Jón Sigurðsson. 1988. „Sjötugur Samvinnu- 
skóli og síungur þó“. Hermes , afmælisrit. 
Reykjavík, NSS. 

Jón Sigurðsson. 1989. „Um háskólastigið “. Er- 
indi á ráðstefnu Menntamálaráðuneytisins, 
Reykjavík, maí 1989. 

Jón Sigurðsson. 1989. „Þróun ævintýri líkust“. 
Tíminn, 12.-13. sept. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1990. „Fyrstu rekstrarfræð- 


349 


Digitized by v^ooQle 



ingarnir frá Bifröst“. Bifröst , 1. árg. Mars 
1990. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Jón Sigurðsson. 1990. „Háskóli á Bifröst“. Ný 
Menntamály 8. árg. 1. tbl. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1990. „Réttar upplýsingar um 
Samvinnuháskólann“. DV , 9. maí. Reykja- 
vík. 

Jón Sigurðsson. 1991. „Afmæliskveðja: Sr. 
Guðmundur Sveinsson, Bifföst“. Morgun- 
blaðið , 27. 4. 1991, Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1991. „I þágu atvinnulífsins“. 
Bifrösty 2. árg. Febrúar 1991. Bifföst, Skóla- 
fél. Svhs. 

Jón Sigurðsson. 1991. „Samvinnuskólinn 
verður Samvinnuháskólinn.“ Árbók Nem- 
endasambands Samvinnuskólans , XII. bindi. 
Reykjavík, NSS. 

Jón Sigurðsson. 1993. „Forystustofnun í þró- 
un háskólastigs fyrir atvinnulífið“. Bifröst , 
5. árg. 1994, afmælisrit. Bifröst, Skólafél. 
Svhs. 

Jón Sigurðsson. 1994. „Forystustofnun föst í 
sessi. B.S.-próf frá Bifröst 1995“ Tíminn , 
19.5. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1994. „Gæðastjórnun í 
fræðslustarfi. Reynslan ffá Bifföst“. Við- 
skiptablaðið , 2.-8. 11. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1994. „Samvinnuafmæli 
1844-1994“ Morgunblaðið , 1.11. Reykjavík. 

Jón Sigurðsson. 1996. „Stórt orð Hákot. Til 
umræðu um háskólamál“. - Skírnir , haust 
1996. Reykjavík, Hið ísl. bókmenntafélag. 

Jón Sigurðsson. 1996. „Gæðamat í háskóla- 
starfi. Umhugsunarefhi varðandi háskóla- 
mál“. - Uppeldi og menntun y tímarit Kenn- 
araháskóla Islands, haust 1996. Reykjavík, 
KHl. 

Jón Sigurðsson. 1997. „Sr. Guðmundur 
Sveinsson. Minning.“ Morgunblaðið , 26.2. 
Reykjavík. 

Jón Trausti Ólafsson. 1998. „Útdráttur úr út- 
tekt menntamálaráðuneytisins“. Bifröst y 9. 
árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

(Jóna) Guðný Káradóttir. 1993. „Kynning í 
Hermes - starfsfræðsla Samvinnuháskól- 


ans“. Hermes y 3. árg. 2. tbl. Reykjavík, 
NSS. 

Jóna Guðný Káradóttir. 1993. „Starfsfræðsla 
Samvinnuháskólans“. Bifröst y 4. árg. Bifföst, 
Skólafél. Svhs. 

(Jóna) Guðný Káradóttir. 1995. „Rannsóknir 
við Samvinnuháskólann“. Bifröst y 6. árg. 
Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Jónas Guðmundsson. 1992. „Nemendabústað- 
ir á Bifröst - auglýst eftir nafni“. Hermes y 2. 
árg. 2. tbl. Reykjavík, NSS. 

Jónas Guðmundsson. 1993. „Gagnkvæmt 
samband skóla og gamalla nemenda“. 
Hermes y 3. árg. 1. tbl. Reykjavík, NSS. 

Jónas Guðmundsson. 1995. „Markviss þróun 
Samvinnuháskólans mun halda áfram“. Bif- 
röst y 6. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Jónas Guðmundsson. 1996. „Skólaþorpið á 
Bifföst“. Bifröst y 7. árg. Bifröst, Skóla- 
fél.Svhs. 

Jónas Guðmundsson. 1997. „Samvinnuhá- 
skólinn í úttekt menntamálaráðuneytisins“. 
Morgunblaðið. 13.5. Reykjavík. 

Jónas Guðmundsson. 1997. „Úttekt á við- 
skipta- og rekstrarmenntun“. B ifröst y 8. árg. 
Bifröst, Skólafél.Svhs. 

Jónas Guðmundsson. 1998. „Samvinnuhá- 
skólinn á Bifföst. Hagnýt fræði, mikil verk- 
efnavinna og samstarf við fyrirtæki“. Apríl. 
VR-blaðið. Reykjavík, VR. 

Jónas Guðmundsson. 1998. „Valfrelsi nem- 
enda aukið með erlendu samstarfi“. Bifröst y 
9. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Jónas Jónsson. 1914. „Samvinnumenntun“. 
Tímarit kaupfjelaga og samvinnufjelaga. 
VIII. ár. Akureyri, SÍS. 

Jónas Jónsson. 1916. „Framtíð kaupfjelag- 
anna“. Tímarit kaupfjelaga og samvinnu- 
fjelaga. X. ár. Akureyri, SlS. 

Jónas Jónsson. 1917. „Samvinnuskóli“. Tíma- 
rit ísl. samvinnufjelaga. XI. ár. Reykjavík, 
SÍS. 

Jónas Jónsson. 1919. „Heima og erlendis“. 
Tímarit ísl. samvinnufjelaga. XIII. ár. 
Reykjavík, SÍS. 


350 


Digitized by v^ooQle 



Jónas Jónsson. 1919. „Samvinnunámskeiðið 
veturinn 1918 - 19“ Tímarit isL samvinnu- 
fjelaga. XIII. ár. Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1920. „Samvinnuskólinn 1919 

- 1920“ Tímarit ísl. samvinnufjel. XIV. ár. 
Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1920. „Samvinnuhreyfingin á 
Islandi“. Tímarit ísl. samvinnujjel. XIV. ár. 
Reykjavík, SÍS. 

Jónas Jónsson. 1921. „Samvinnuskólinn 1920 

- 1921“ Tímarit ísl. samvinnufjel. XV. ár. 3. 
hefti. Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1922.„Samvinnuskólinn. Ræða 
flutt á aðalfundi S.I.S. vorið 1922“ Tímarit 
ísL samvinnufjel. 16. ár. 1. hefti. Reykjavík, 
SÍS. 

Jónas Jónsson. 1922. „Samvinnuskólinn 1921 

- 1922“ Tímarit ísl. samvinnufjel. 16. ár. 1. 
hefti. Reykjavík, SÍS. 

Jónas Jónsson. 1923. „Samvinnuskólinn 1922 

- 1923“ Tímarit ísl. samvinnufjel. 17. ár. 
Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1923. „Heima og erlendis“. 
Tímarit isL samvinnufjel. 17. ár. Reykjavík, 
SÍS. 

Jónas Jónsson. 1925. „Samvinnuskólinn 1923 

- 1924“ Tímarit ísl. samvinnufjel. 18. ár. 
Reykjavík, SÍS. 

Jónas Jónsson. 1925. „Samvinnumötuneytið“. 
Tímarit ísl. samvinnufjel. 18. ár. Reykjavík, 
SlS. 

Jónas Jónsson. 1926. „Samvinnuskólinn 1924 

- 1925“ Samvinnan. XIX. ár. Reykjavík, 
SÍS. 

Jónas Jónsson. 1927. „Samvinnuskólinn 1925 

- 1926“ Samvinnan. XX. ár. Reykjavík, SÍS. 
Jónas Jónsson. 1928. „Samvinnuskólinn 1926 

- 1927“ Samvinnan. XXI. ár. Reykjavík, 
SlS. 

Jónas Jónsson. 1928. „Samvinnuskólinn 1927 

- 1928“ Samvinnan. XXI. ár. Reykjavík, SlS. 
Jónas Jónsson. 1933. „Skýrsla um Samvinnu- 

skólann í Reykjavík skólaárið 1931 - 1932“ 
Samvinnan. XXVI. ár. Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1946. „Dægurmál. - Húsnæði 


Samvinnuskólans“. Samvinnan XL. árg. 4. 
hefti. Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1946. „Dægurmál. - Sam- 
vinnuskólinn“. Samvinnan XL. árg. 5. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

Jónas Jónsson. 1946. „Fundur norrænna sam- 
vinnukennara“. Samvinnan XL. árg. 7.-8. 
hefti og 10. hefti. Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1946. „Tímarit kaupfélaganna 
- Samvinnan“. Samvinnan XL. árg. lO.hefti. 
Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1950. „Þrjátíu ára starf Sam- 
vinnuskólans“. Samvinnuskólinn , 30 ára 
minning 1918-1948. Reykjavík, Norðri. 

Jónas Jónsson. 1951. „Um inntökuskilyrði í 
Samvinnuskólann“. Samvinnan XLV. árg. 5. 
hefti. Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1957. „Heimsókn í Bifröst“. 
Samvinnan LI. árg. 6. hefti. Reykjavík, 
SlS. 

Jónas Jónsson. 1961. „Félagsfiræðibókasafn 
samvinnumanna í Bifröst“. Samvinnan 
LVII. árg. 4.-5. hefti. Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson. 1978. „Nábýlið bræddi saman 
alla, sem í húsinu voru“. Samvinnan 72. árg. 
7.-8. hefti. Reykjavík, SlS. 

Jónas Jónsson og Guðlaugur Rósinkranz. 
1931. „Skýrsla um Samvinnuskólann í 
Reykjavík skólaárið 1930 - 1931“ Samvinn- 
an. XXV. ár. Reykjavík, SÍS. 

„Jónas Jónsson kveður Samvinnuskólann“. 
1955. Samvinnan XLIX. árg. 6. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

Jónas Kristjánsson. 1995. „Frá Fremsta-Felli til 
Hrafnagaldurs Óðins.“ Skjöldur nr. 8. 
Reykjavík, Sleipnir hf. 

Jónas Pálsson. 1985. „Framlag hans þarfnast 
greiningar með fræðilegum aðferðum“. Á 
aldarafmœli Jónasar frá Hriflu. Reykjavík, 
SÍS. 

„Kaupfélag Samvinnuskólans“. 1956. Hlynur 
4. árg. 3. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Kennarar við Framhaldsdeild Samvinnuskól- 
ans“. 1973. Hlynur 21. árg. 10. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SlS. 


351 


Digitized by v^ooQle 



„Kennaratal 1949-1968“ 1969. Vefarinn , af- 
mælisblað. Bifröst, Skólafél. Svs. 

„Kennaratal 1918-1978“ 1978. Vefarinn , af- 
mælisblað. Bifröst, Skólafél. Svs. 

„Kennari við Samvinnuskólann“. 1960. Hlyn- 
ur 8. árg. 6.-7. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Kennari við Samvinnuskólann“. 1960. Sam- 
vinnan LIV. árg. 8. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Kennsla í samvinnufræðum við Háskóla Is- 
lands“. 1978. Samvinnan 72. árg. 5. hefti. 
Reykjavík, SlS. 

Kjartan R Kjartansson. 1978. „Samvinna gerir 
oss sterkari og sigursælli í lífinu“. Samvinn- 
an 72. árg. 7.-8. hefti. Reykjavík, SlS. 

Kristín Arnalds. 1997. „Sr. Guðmundur 
Sveinsson. Minning“. Morgunblaðið. 26.2. 
Reykjavík. 

Kristín Kjartansdóttir. 1997. „Nám og at- 
vinnulíf“. Bifröst , 8. árg. Bifröst, Skóla- 
fél.Svhs. 

„Kveðjuræður að Bifröst“. 1961. Hlynur 9. árg. 
6. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Kvenna -námskeið, -frami“. 1986. Hlynur 34. 
árg. 4. tbl. Reykjavík, LlS. 

„Landsmót samvinnumanna verður að Bif- 
röst“. 1956. Hlynur 4. árg. 5. tbl. Reykjavík, 
Stmf. SlS. 

„Leiðinlegur kennslutími ætti að varða við 
lög. Stiklað á stóru í 80 ára sögu Sam- 
vinnuskólans og Samvinnuháskólans“. 1998. 
Dagur , íslendingaþættir. 22. 8., Reykjavík. 

„Lestrartími, kvöldvaka, ball - og listkynn- 
ing“. 1959. Samvinnan LIII. árg. 5.-6. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

Magnús B. Jónsson. 1993. „Háskólastofnanir á 
landsbyggðinni“. Bifröst , 5. árg. 1994, af- 
mælisrit. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Magnús Magnússon. 1997. „Samvinnuháskól- 
inn - framúrskarandi menntastofnun“. Bif- 
rösU 8 . árg. Bifröst, Skólafél.Shvs. 

Magnús Stefánsson. 1990. „Námið á Bifröst“. 
Bifrösty 1. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

„Menntun á að auka samkennd og félags- 
þroska“. 1975. Samvinnan 69. árg. 5. hefti. 
Reykjavík, SlS. 


„Menntunarkröfur sífellt að aukast“. 1974. 
Samvinnan 68. árg. 5. hefti. Reykjavík, 
SÍS. 

„Metaðsókn að Samvinnuháskólanum“. 1996. 
DV. 26.8., Reykjavík. 

„Mikil aðsókn að Samvinnuskólanum“. 1955. 
Samvinnan XLIX. árg. 7. hefti. Reykjavík, 
SÍS. 

„Mikilvægt að samvinnuhreyfingin sinni 
neytendamálum“. 1983. Samvinnan 77. árg. 
4. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Minningarskjöldur um Hreðavatnshjónin“. 
1988. Samvinnufréttir , 2. árg. 1. tbl. Reykja- 
vík, SÍS. 

„Möguleikar til framhaldsnáms“. 1973. 

Hermes 14. árg. 2. tbl. Reykjavík, NSS. 
„Námið undirbúningur fyrir atvinnulífið. 
Áttatíu ár eru liðin frá stofnun Samvinnu- 
skólans og tíu ár frá því námið var fært á 
háskólastig“. 1998. (viðtal við Jónas Guð- 
mundsson rektor). Morgunblaðið , 29. 8., 
Reykjavík. 

„Námskeið að Bifröst“. 1957. Hlynur 5. árg. 4. 

tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Námskeiðahald að Bifföst“. 1979. Hlynur 27. 

árg. 2. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Námskeið fyrir samvinnustarfsmenn“. 1956. 

Hlynur 4. árg. 4. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Námskeið í fimm ár“. 1983. Hlynur 31. árg. 1. 
tbl. Reykjavík, LlS. 

„Námskeið í útgáfustörfum . . . og annað fyrir 
stjórnarmenn“. 1980. Samvinnan 74. árg. 2. 
hefti. Reykjavík, SlS. 

„Námskeiðin að Bifröst“. 1957. Hlynur 5. árg. 

7. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Námskeið Samvinnuskólans“. 1979. Hlynur 
27. árg. 1. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Námskeið Samvinnuskólans“. 1979. Hlynur 
27. árg. 3. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Námskeið Svs“. 1979. Hlynur 27. árg. 5. tbl. 
Reykjavík, LÍS. 

„Nemendamót að Bifröst“. 1960. Hlynur 8. 

árg. 8. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 
„Nemendasamband?“ 1958. Hlynur 6. árg. 6. 
tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 


Digitized by v^ooQle 



„Nemendasamband?“ 1958. Samvinnan LII. 
árg. 7. hefti. Reykjavík, SfS. 

„Nemendasamband Samvinnuskólans. Rætt 
við Atla Frey“. 1978. Hlynur 26. árg. 1. tbl. 
Reykjavík, LÍS. 

„Nemendasamband Samvinnuskólans. 20 ára 
annáll NSS“. 1978. Hlynur 26. árg. 6. tbl. 
Reykjavík, LÍS. 

„Nemum fjölgar á Bifröst. Aðsóknin 50% um- 
ffam það sem hægt er að verða við“. 1995. 
Morgunblaðið. 19.9., Reykjavík. 

Níels Á. Lund. 1978. „Félagsmálaffæðsla að 
Bifröst“. Vefarinn , afmælisblað. Bifröst, 
Skólafél. Svs. 

Níels Á. Lund. 1981. „Félagsmálastarfsemi að 
Bifröst“. Árbók NSS VII. Reykjavík, NSS. 

„Norðurárdalur: Nýir nemendagarðar á Bif- 
röst“. 1995. Borgftrðingur , 10. maí. Borgar- 
nesi. 

„NSS heimsækir Bifföst“. 1975. Hlynur 23. 
árg. 1. tbl. Reykjavík, LfS. 

„Ný námskeið í Bifröst“. 1959. Samvinnan 
LIII. árg. 3. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Nýir kennarar“. 1935. Samvinnan XXIX. 5. 
hefti. Reykjavík, SfS. 

„Nýir Samvinnuskólastúdentar“. 1980. Sam- 
vinnan 74. árg. 3. hefti. Reykjavík, SfS. 

„Nýir Samvinnuskólastúdentar“. 1981. Sam- 
vinnan 75. árg. 3. hefti. Reykjavík, SfS. 

„Nýir vindar. Spjallað við Samvinnuskóla- 
menn í Kaupmannahöfn“. 1975. Hlynur 23. 
árg. 3. tbl. Reykjavík, LfS. 

„Nýr áfangi á Bifföst“. 1974. Hlynur 22. árg. 7. 
tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Nýr kennari“. 1973. Hlynur 21. árg. 11. tbl. 
Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Nýr kennari við Samvinnuskólann". 1968. 
Hlynur 16. árg. 10. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Nýtt hús að Bifföst“. 1961. Samvinnan LVII. 
árg. 2. hefti. Reykjavík, SfS. 

Olga Ágústsdóttir. 1959. „Sænski Samvinnu- 
skólinn“. Hlynur 1 . árg. 5. tbl. Reykjavík, 
Stmf. SfS. 

„Opið hús hjá Samvinnuháskólanum á Bif- 
röst.“ 1998. Morgunblaðið. 1.5., Reykjavík. 


„Orlofsdvöl að Bifröst fyrir samvinnumenn“. 
1975. Samvinnan 69. árg. 3. hefti. Reykjavík, 
SfS. 

„Orlofshús samvinnustarfsmanna við Hreða- 
vatn“. 1972. Hlynur 20. árg. 11. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SfS. 

„Óhaltir gengu þeir út“. 1962. Hermes 3. árg. 1. 
tbl. Reykjavík, NSS. 

Ólafiir Arason. 1993. „Bankaþjónusta í Sam- 
vinnuháskólanum á Bifröst“. Bifröst , 4. árg. 
Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Ólafur Arnfjörð. 1978. „Samvinnuskólinn Bif- 
röst“. Vefarinn , afmælisblað. Bifröst, Skóla- 
fél. Svs. 

Ólafur Jóhannesson. 1945. „Fræðslustarfsemi 
samvinnumanna“. Samvinnan 39. árg. 2. 
hefti. Reykjavík, SÍS. 

Óli Jón Gunnarsson. 1993. „Háskóli í dreif- 
býli“. Bifröst, 4. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 
Páll H. Jónsson. 1935. „Æskan og samvinnan“. 

Samvinnan XXVIII. ár. Reykjavík, SfS. 

Páll H. Jónsson. 1961. „Það er svo fallegt í Bif- 
röst“. Samvinnan LVII. árg. 11. hefti. 
Reykjavík, SfS. 

Páll H. Jónsson. 1966. „Verzlunarkennsla“. 

Hlynur 14. árg. 7. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 
Ragnheiður B. Guðmundsdóttir. 1990. „Skóla- 
félag Samvinnuháskólans“. Bifröst , 1. árg. 
Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Rakel J. Guðmundsdóttir. 1997. „Pabbi er að 
hugsa um að fara í skóla“. Bifrösty 8. árg. 
Bifröst, Skólafél. Svhs. 

„Ráðstefna um símenntun á Bifröst“. 1996. 

Morgunblaðið. 29. 5., Reykjavík. 

„Ráðstefna um verslunarfræðslu“. 1969. Hlyn- 
ur 17. árg. 10. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Reykjavíkurbréf". 1997. Morgunblaðið. 18. 5. 
Reykjavík. 

„Reykjavíkurför Samvinnuskólanema“. 1960. 

Hlynur 8. árg. 1. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
Reynir Ingibjartsson. 1970. „Hér á Bifröst hef- 
ur mér aldrei leiðzt. Rætt við Hrafn Magn- 
ússon kennara“. Hermes 11. árg. 1. tbl. 
Reykjavík, NSS. 

Reynir Ingibjartsson. 1970. „Gluggað í gömul 


353 


Digitized by v^ooQle 



blöð“ Hermes 11. árg. 1. tbl. Reykjavík, 
NSS. 

Reynir Ingibjartsson. 1973. „Landssamband 
samvinnustarfsmanna a . Samvinnan 67. árg. 
1. hefti. Reykjavík, SÍS. 

Runólfur Sigurðsson. 1958. „Brezki sam- 
vinnuskólinn w . Hlynur 6. árg. ll.-12.tbl. 
Reykjavík, Stmf. SÍS. 

Rúnar B. Jóhannsson, Guðmundur R. Jó- 
hannsson. 1972. „Viðtal við sr. Guðmund 
Sveinsson skólastjóra“. Hermes 13. árg. 2. 
tbl. Reykjavík, NSS. 

„Samstarf Háskólans og Samvinnuháskólans: 
Styrkir starf skólanna“. 1997. DV. 29.9., 
Reykjavík. 

„Samtal við nýjan Samvinnuskólakennara“. 
1956. Hlynur 4. árg. 9. tbl. Reykjavík, Stmf. 
SlS. 

„Samvinnufræðslan á vegamótum“. 1949. 
Samvinnan 43. árg. 4.-5. hefti. Akureyri, 
SÍS. 

„Samvinnuháskólinn á Bifröst er orðinn 
sjálfseignarstofnun cc . 1990. Samvinnufréttir , 
3. árg. 3.tbl. Reykjavík, SÍS. 

„Samvinnuháskólinn á Bifröst: Kærkomin 
viðurkenning“. 1997. DV. 30.4., Reykjavík. 

„Samvinnuháskólinn á Bifröst: Nemendur yfir 
120 í fyrsta sinn w . 1997. DV. 29.9., Reykja- 
vík. 

„Samvinnuháskólinn 136 á Bifröst slitið: Fyrstu 
rekstrarfræðingar með BS-gráðu útskrifað- 
ir w . Morgunblaðið , 30. maí 1995. Reykjavík. 

„Samvinnuháskólinn á Bifröst: Útskrifar sína 
fyrstu nemendur með BS-gráðu w . 1995. 
Borgfirðingur , 24. maí. Borgarnes. 

„Samvinnuháskólinn á Bifföst útskrifar: I 
fyrsta sinn BS próf‘. 1995. Tíminn y 25. maí. 
Reykjavík. 

„Samvinnuháskólinn er . . .“. 1991. BifrösU 2. 
árg. Febrúar 1991. Bifföst. 

„Samvinnuháskólinn er . . .“. 1992. Bifröst , 3. 
árg. Bifföst. 


„Samvinnuháskólinn í úttekt menntamála- 
ráðuneytisins w . 1997. Morgunblaðið , 13.5., 
Reykjavík. 

„Samvinnuháskólinn: Kennt á ensku w . 1998. 
DV. 9.3., Reykjavík. 

„Samvinnuháskólinn mótar nýja stefnu: Vilj- 
um veita framúrskarandi fræðslu í rekstrar- 
ffæðum w . 1994. Morgunblaðið , 25. 6., 
Reykjavík. 

„Samvinnuháskólinn og Háskóli Islands gera 
samning w . 1997. Morgunblaðið , 13.12., 

Reykjavík. 

„Samvinnunámskeið w . 1950. Samvinnan 44. 
árg. 12. hefti. Akureyri, SlS. 

„Samvinnuskólanemar í Florida w . 1977. Hlyn- 
ur 25. árg. 6. tbl. Reykjavík, LlS. 

„Samvinnuskólanemendur '54-'55 heimsækja 
Bifröst w . 1956. Hlynur 4. árg. 5. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SlS. 

„Samvinnuskólanemendur inn í H.I.? W 1970. 
Hlynur 18. árg. 11. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 

„Samvinnuskólanemendur í heimsókn á Ak- 
ureyri w . 1958. Hlynur 6. árg. 11.-12. tbl. 
Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Samvinnuskólanemendur minnast þrjátíu 
ára afmælis skóla síns w . 1949. Samvinnan 
43. árg. 4 - 5. hefti. Akureyri, SlS. 

„Samvinnuskólanum að Bifröst og ffamhalds- 
deildinni í Reykjavík slitið w . 1983. Hlynur 
31. árg. 3. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Samvinnuskólanum að Bifröst slitið w . 1984. 
Hlynur 32. árg. 4. tbl. Reykjavík, LlS. 

„Samvinnuskólanum breytt: Rekstrarfræði á 
háskólastigi w . 1988. Samvinnufréttir , 2. árg. 
1. tbl. Reykjavík, SlS. 

„Samvinnuskólanum gerbreytt w . 1986. Hlynur 
34. árg. 4. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Samvinnuskólanum slitið w . 1985. Hlynur 33. 
árg. 3. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Samvinnuskólanum slitið í 35. sinn w . 1954. 
Samvinnan XLVIII. árg. 4. hefti. Reykjavík, 
SÍS. 


136 Svo, þ.e. ekki í þágufalli í blaðinu. 


354 


Digitized by v^ooQle 



„Samvinnuskólaslit. 30. árgangurinn útskrif- 
ast M . 1949. Samvinnan 43. árg. 4 - 5. hefti. 
Akureyri, SlS. 

„Samvinnuskólinn M . 1935. Samvinnan XXIX. 

I. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Samvinnuskólinn a . 1936. Samvinnan XXX. 4. 
hefti. Reykjavík, SlS. 

„Samvinnuskólinn“. 1937. Samvinnan XXXI. 
8. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Samvinnuskólinn w . 1938. Samvinnan XXXII. 
8. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Samvinnuskólinn w . 1941. Samvinnan 35. ár. 
4. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Samvinnuskólinn w . 1942. Samvinnan 36. árg. 
8. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Samvinnuskólinn w . 1943. Samvinnan 37. árg. 

7.-8. hefti. Reykjavík, SlS. 
„Samvinnuskólinn w . 1945. Samvinnan 39. árg. 
7. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Samvinnuskólinn w . 1958. Samvinnan LII. árg. 
6. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Samvinnuskólinn w . 1962. Samvinnan LVIII. 

árg. 7. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Samvinnuskólinn á Akureyri w . 1963. Hlynur 

II. árg. 1.-2. tbl. Reykjavík, Stmf.SlS. 
„Samvinnuskólinn brautskráir fyrstu nem- 

endurna frá Bifröst w . 1957. Samvinnan LI. 
árg. 5. hefti. Reykjavík, SlS. 
„Samvinnuskólinn brautskráir nýja sam- 
vinnustarfsmenn w . 1958. Hlynur 6. árg. 5. 
tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 

„Samvinnuskólinn 50 ára w . 1968. Hlynur 16. 

árg. 10. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Samvinnuskólinn 40 ára w . 1958. Samvinnan 
LII. árg. 5. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Samvinnuskólinn. Fjölbreytt líf að Bifröst w . 
1985. Hlynur 33. árg. 2. tbl. Reykjavík, 
LÍS. 

„Samvinnuskólinn í borginni w . 1966. Hlynur 
14. árg. 1. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Samvinnuskólinn í nútíð og framtíð. Um- 
ræðufundur haldinn að Hamragörðum í 
maí 1972 w . 1972. Hermes 13. árg. 2. tbl. 
Reykjavík, NSS. 

„Samvinnuskólinn: Meiri aðsókn en búist var 


við w . 1988. Samvinnufréttir , 2. árg. 3. tbl. 
Reykjavík, SÍS. 

„Samvinnuskólinn nú á dögum w . 1978. Sam- 
vinnan 72. árg. 7.-8. hefti. Reykjavík, SlS. 
„Samvinnuskólinn og „Samvinnan ww 1935. 

Samvinnan XXIX. 2. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Samvinnuskólinn og Samvinnan w . 1942. 

Samvinnan 36. árg. 7. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Samvinnuskólinn og Samvinnan w . 1943. 

Samvinnan 37. árg. 8. hefti. Reykjavík, SlS. 
„Samvinnuskólinn 60 ára w . 1978. Hlynur 26. 

árg. 4. tbl. Reykjavík, LÍS. 
„Samvinnuskólinn. Skólaslit að Bifröst w 1959. 
Samvinnan LIII. árg. 5.-6. hefti. Reykjavík, 
SlS. 

„Samvinnuskólinn tvítugur w . 1937. Samvinn- 
an XXXI. 5. hefti. Reykjavík, SlS. 
„Samvinnuskólinn. Útskrifaðir nemendur w . 
1942. Samvinnan 36. árg. 6. hefti. Reykjavík, 
SI'S. 

„Samþætting í Samvinnuháskólanum. Fram- 
þróun í Borgarbyggð w . 1998. Morgunblaðið. 
6.5., Reykjavík. 

„Sautján nýir Samvinnuskólastúdentar w . 1978. 

Samvinnan 72. árg. 4. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Setning Samvinnuskólans w . 1971. Hlynur 19. 

árg. 10. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 

„Setning Samvinnuskólans á Bifröst: „Þjón- 
usta við þjóðina w sagði Jón Sigurðsson 
skólastjóri um hlutverk skólans w . 1988. 
Samvinnufréttir y 2. árg. 4. tbl. Reykjavík, 
SlS. 

„63 nemendur útskrifaðir úr Samvinnuskól- 
anum w . 1953. Samvinnan XLVII. árg. 5. 
hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Séra Guðmundur Sveinsson skólastjóri Sam- 
vinnuskólans w . 1955. Samvinnan XLIX. árg. 
6. hefti. Reykjavík, SlS. 

Sigurður Albert Ármannsson. 1993. „Nem- 
endagarðar Samvinnuháskólans w . Bifröst , 4. 
árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Sigrún Guðmundsdóttir og Þorlákur Björns- 
son. 1997. „Uppi á Bifröst má allt það besta 
fá. w Bifröst , 7. árg. Bifföst, Skólafél.Svhs. 
Sigrún Jóhannesdóttir. 1997. „Tímarnir breyt- 


355 


Digitized by v^ooQle 



ast og menntunin með“. Vesturlandspóstur- 
inn> janúar. Borgarnesi. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1972. „Kennar- 
ar fyrsta árið“. Árbók NSS I. Reykjavík, 
NSS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1972. „Skóla- 
stjórar frá upphafi“. Árbók NSS I. Reykjavík, 
NSS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu“. Hlynur 21. árg. 1. tbl. Reykjavík, 
Stmf. SÍS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu“. Hlynur 21. árg. 2. tbl. Reykjavík, 
Stmf. SÍS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu“. Hlynur 21. árg. 3. tbl. Reykjavík, 
Stmf. SlS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu IV“. Hlynur 21. árg. 4. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SÍS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu V“. Hlynur 21. árg. 5. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SÍS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu VI“. Hlynur 21. árg. 6. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SlS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu VII“. Hlynur 21. árg. 9. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SlS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu VIII“. Hlynur 21. árg. 10. tbl. 
Reykjavík, Stmf. SlS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu IX“. Hlynur 21. árg. 11. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SlS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1973. „Punktar 
um sölu X“. Hlynur 21. árg. 12. tbl. Reykja- 
vík, Stmf. SlS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1988. „Ég gerði 
mér far um að líta stórt á hlutina. Dagstund 
með Guðlaugu Einarsdóttur“. Hermes , af- 
mælisrit. Reykjavík, NSS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1988. „Guð- 
faðir skólans að Bifröst. Þórður Pálmason 
neitar ekki þessari staðhæfingu, en vill deila 


heiðrinum“. Hermes , afmælisrit. Reykjavík, 
NSS. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson. 1988. „Sam- 
vinnuskólinn gaf mér trúna á að samvinnu- 
stefnan væri þjóðfélaginu til góðs. Stutt 
spjall við Sigurvin Einarsson“. Hermes , af- 
mælisrit. Reykjavík, NSS. 

Sigurður Jónsson. 1912. „Fyrirlestraferð“. 
Tímarit kaupfjelaga og samvinnufjelaga. VI. 
ár. Akureyri, SlS. 

Sigurður Jónsson. 1913. „Fyrirlestraferðalag“. 
Tímarit kaupfjelaga og samvinnufjelaga. 

VII. ár. Akureyri, SÍS. 

Sigurður Jónsson. 1914. „Fyrirlestraferðalag“. 
Tímarit kaupfjelaga og samvinnufjelaga. 

VIII. ár. Akureyri, SÍS. 

Sigurður Jónsson. 1915. „Námskeið fyrir starfs- 
menn samvinnufjelaga“. Tímarit kaupfjelaga 
og samvinnufjelaga. IX. árg. Akureyri, SlS. 
Sigurður Jónsson. 1916. „Námskeið S.I.S. 
1916“ Tímarit ísl. samvinnufjelaga. X. árg. 
Akureyri, SÍS. 

Sigurður Kristinsson. 1949. „Afmæliskveðjur“. 

Samvinnan 43. árg. 4.-5. hefti. Akureyri, SÍS. 
Sigurður Kristinsson. 1955. „Skólastjórinn og 
ritstjórinn“. Samvinnan XLIX. árg. 4.-5. 
hefti. Reykjavík, SÍS. 

Sigurður H. Sigurðsson. 1959. „Nemendasam- 
band Samvinnuskólans“. Hlynur 7. árg. 10., 
11.-12. tbls. Reykjavík, Stmf. SlS. 

„Skáld að Bifröst“. 1960. Samvinnan LIV. árg. 
9. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Skemmtiferð Nemendasambands Samvinnu- 
skólans“. 1959. Hlynur 7. árg. 6.-7. tbl. 
Reykjavík, Stmf. SlS. 

„Skoðanakannanir að BifrÖst“. 1977. Hlynur 
25. árg. 5. tbl. Reykjavík, LlS. 

„Skólablað Samvinnuskólans, Huginn“. 1944. 

Samvinnan 38. árg. 2. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Skólasetning Samvinnuskólans“. 1969. Hlyn- 
ur 17. árg. 10. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 
„Skólaslit að Bifröst“. 1960. Samvinnan LIV. 

árg. 6.-7. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Skólaslit að Bifröst“. 1964. Hlynur 12. árg. 5. 
tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 


356 


Digitized by v^ooQle 



„Skólaslit að Bifröst“. 1964. Samvinnan LVIII. 
árg. 6. hefti. Reykjavík, SlS. 

„Skólaslit að Bifföst“. 1975. Hlynur 23. árg. 2. 
tbl. Reykjavik, LÍS. 

„Skólaslit að Bifröst“. 1977. Hlynur 25. árg. 3. 
tbl. Reykjavík, LlS. 

„Skólaslit að Bifröst“. 1978. Hlynur 26. árg. 3. 
tbl. Reykjavík, LlS. 

„Skólaslit í Bifröst“. 1965. Hlynur 12. árg. 7.-8. 
tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Skólaslit í Bifröst“. 1976. Samvinnan 70. árg. 
3. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“. 1969. Hlynur 17. 
árg. 7. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“. 1970. Hlynur 18. 
árg. 5. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“. 1971. Hlynur 19. 
árg. 5. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“. 1972. Hlynur 20. 
árg. 5. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“ 1973. Hlynur 21. 
árg. 5. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“. 1974. Hlynur 22. 
árg. 5. tbl. Reykjavík, LfS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“ 1976. Hlynur 24. 
árg. 3. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“. 1979. Hlynur 27. 
árg. 3. tbl. Reykjavík, LfS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans 1980“ 1980. 

Hlynur 28. árg. 2. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans 1981“ 1981. 

Hlynur 29. árg. 3. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“. 1982. Hlynur 30. 
árg. 3. tbl. Reykjavík, LfS. 

„Skólaslit Samvinnuskólans“. 1986. Hlynur 34. 
árg. 4. tbl. Reykjavík, LfS. 

„Skólaspjöld afhent“. 1984. Hlynur 32. árg. 5. 
tbl. Reykjavík, LfS. 

„Skólaþorp að rísa á Bifröst“. 1996. Morgun- 
blaðið. 19.4., Reykjavík. 

„Skólinn áffam á Bifröst“. 1988. Samvinnu- 
frétthy 2. árg. 1. tbl. Reykjavík, SÍS. 

„Skroppið til Biffastar“. 1959. Hlynur 7. árg. 
3.-4. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

Snorri Þorsteinsson. 1969. „Bifröst í Norður- 


árdal“. Vefarinn , afmælisblað. Bifröst, Skóla- 
fél. Svs. 

Snorri Þorsteinsson. 1979. „Fyrstu starfsár 
Samvinnuskólans - drættir úr sögu“. Árbók 
NSS V. Reykjavík, NSS. 

Snorri Þorsteinsson. 1988. „Fyrstu nítján árin 
að Bifröst í Norðurárdal.“ Hermes , afmælis- 
rit. Reykjavík, NSS. 

Snorri Þorsteinsson. 1997. „Sr. Guðmundur 
Sveinsson. Minning“. Morgunblaðið. 26.2. 
Reykjavík. 

„Staldrað við á kennarastofu. Rætt við Snorra 
Þorsteinsson yfirkennara“. 1969. Hermes 10. 
árg. 1. tbl. Reykjavík, NSS. 

„Starfað í hópum“ 1978. Samvinnan 72. árg. 
7.-8. heffi. Reykjavík, SfS. 

„Starfsnám samvinnuhreyfingarinnar“. 1975. 
Hlynur 23. árg. 3. tbl. Reykjavík, LÍS. 

Stefanía Kristinsdóttir. 1995. „Samvinnuhá- 
skólinn á Bifröst - strangur verkefnaskóli“. 
Bifrösty 6. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

„Stofnað hefur verið Nemendasamband Sam- 
vinnuskólans“. 1958. Hlynur 6. árg. 9. tbl. 
Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Stúdentar í annað sinn“. 1976. Samvinnan 
70. árg. 4. heffi. Reykjavík, SÍS. 

„Stúdentar útskrifast frá Bifröst. Háskólanám 
í rekstrarfræðum í haust“. 1988. Hlynur 36. 
árg. Sumar. Reykjavík, LÍS. 

„Sumarhús FSSA“. 1969. Hlynur 17. árg. 10. 
tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

Svava Theodórsdóttir. 1985. „Fréttir frá Bif- 
röst“. HermeSy 1. tbl. Reykjavík, NSS. 

Svavar Lárusson. 1986. „Starf í 10 ár“. Árbók 
NSS XI. Reykjavík, NSS. 

Svavar Lárusson. 1988. „Framhaldsdeild Sam- 
vinnuskólans í Reykjavík“. Hermes^ afmæl- 
isrit. Reykjavík, NSS. 

„Svipast um í Samvinnuskólanum“. 1961. 
Samvinnan LVII. árg. 2. heffi. Reykjavík, 
SfS. 

„Svipmyndir frá Bifröst“. 1961. Hlynur 9. árg. 
7. tbl. Reykjavík, Stmf. SfS. 

„Svipmyndir frá Bifröst“. 1977. Samvinnan 71. 
árg. 4.-5. heffi. Reykjavík, SfS. 


357 


Digitized by v^ooQle 



„Svipmyndir frá samvinnumóti“. 1956. Hlyn- 
ur 4. árg. 8. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Svs í borginni“. 1963. Hlynur 11. árg. 10.-12. 

tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Sölumannanámskeið“. 1983. Hlynur 31. árg. 

2. tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Til starfa hjá samvinnufélögunum“. 1963. 

Hlynur 11. árg. 5. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 
„Tímamótanámskeið að Bifröst. Rætt við Þóri 
Pál Guðjónsson“. 1981. Hlynur 29. árg. 4. 
tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Tíu ára afmæli skólafélagsins í Bifröst“. 1966. 

Hlynur 7. árg. 2. tbl. Reykjavík, NSS. 

„Tveir Bifröstungar við framhaldsnám“. 1962. 
Hlynur 10. árg. 2.-3.tbl. Reykjavík, Stmf. 
SlS. 

„Tveir nemendur Samvinnuskólans styrktir til 
framhaldsnáms erlendis“. 1951. Samvinnan 
XLV. árg. 11. hefti. Reykjavík, SÍS. 

„Tveir nýir Bifrastarkennarar“. 1965. Hlynur 
13. árg. 10. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 
„Umfangsmikil starfsfræðsla“ 1983. Samvinn- 
an 77. árg. 1. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Umhverfisverðlaun Skessuhorns 1998“. 1998. 

Skessuhorn , 23. 7. Skessuhorn, Borgarnesi. 
„Úr Samvinnuskólanum í Verslunarháskólann 
í Kaupmannahöfn“. 1975. Hlynur 23. árg. 2. 
tbl. Reykjavík, LlS. 

„Úttekt menntamálaráðuneytisins á skólum 
með nám í viðskipta- og rekstrarfræði á Is- 
landi“. 1997. Morgunblaðið , 17.5., Reykja- 
vík. 

„Verzlunarnámskeið Samvinnuskólans“. 1959. 

Hlynur 7. árg. 2. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Verzlunarnámskeið Samvinnuskólans“. 1961. 

Samvinnan LVII. árg. 2. hefti. Reykjavík, SÍS. 
„Verslunarstjóranámskeið á Akureyri“. 1974. 

Hlynur 22. árg. 7. tbl. Reykjavík, LlS. 
Vésteinn Benediktsson. 1991. „Samvinnuhá- 
skólinn og framtíðin“. BifrösU 2. árg. febrú- 
ar 1991. Bifföst, Skólafél. Svhs. 

Vésteinn Benediktsson. 1991. „Samvinnuskól- 
inn í nálægri framtíð“. Árbók NSS XII . 
Reykjavík, NSS. 

Vésteinn Benediktsson. 1992. „Rekstrarfræða- 


nám Samvinnuháskólans og önnur við- 
skiptamenntun“. BifrösU 3. árg. Bifröst, 
Skólafél. Svhs. 

Vésteinn Bendiktsson. 1992. „Samvinnuhá- 
skólinn, ný stofnun á gömlum grunni“. 
Hlynur 40. árg. jólablað. Reykjavík, LÍS. 
Vésteinn Benediktsson. 1993. „Samvinnuhá- 
skólinn á tímamótum“. Bifröst , 5. árg. 1994, 
afmælisrit. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Vésteinn Benediktsson. 1993. „Þróun Sam- 
vinnuháskólans“. Bifröst , 4. árg. Bifröst, 
Skólafél. Svhs. 

Vésteinn Benediktsson. 1994. Viðtal. Magni , 
jólablað, des. 1994. Akranesi, Kjördæmis- 
samb. Framsóknarm. á Vesturlandi. 

„Við þurfiim félagslega vakningu. Rætt við 
Hauk Ingibergsson skólastjóra“. 1978. 
Hlynur 26. árg. 4. tbl. Reykjavík, LÍS. 
„Viðskipta- og félagsmálaskóli frá upphafi. 
Jónas frá Hriflu mótaði skólann mikið“. 
1998 (viðtal við Jón Sigurðsson). Morgun- 
blaðið y 29.8.1998, Reykjavík. 
„Viðskiptaffæðingar og samvinnufélögin. Við- 
tal við próf. Guðlaug Þorvaldsson“. 1970. 
Hlynur 18. árg. 2. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 
„Viðtal við Hauk Ingibergsson skólastjóra“. 
1978. Vefarinn y afmælisblað. Bifröst, Skóla- 
fél. Svs. 

„Viðtal við Hörð Haraldsson yfirkennara“. 
1978. Vefarinn , afmælisblað. Bifföst, Skóla- 
fél. Svs. 

„Viðtöl við nemendur úr fyrsta og öðrum ár- 
gangi Rekstrarfræðadeildar“. 1992. Bifröst , 

3. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Vilhjálmur Árnason. 1948. „Samvinnumenn 

ræða ffæðslu- og félagsmál“. Samvinnan 42. 
árg. 5. hefti. Akureyri, SlS. 

Vilhjálmur Einarsson. 1981. „Félagslíf í Bifröst 
1960-1965“ Árbók NSS VII. Reykjavík, NSS. 
„Það er gott að vita - “. 1961. Hlynur 9. árg. 6. 

tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Það er gott að vita - “. 1962. Hlynur 10. árg. 

4. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

„Það er gott að vita -“. 1963. Hlynur 11. árg. 
6.-9. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 


358 


Digitized by v^ooQle 



„Þjóðfélag skapað a . 1986. Hlynur 34. árg. 3. 
tbl. Reykjavík, LlS. 

Þorkell Guðbrandsson. 1979. „Atgervisskortur 
í samvinnuhreyfingunni?" Hlynur 27. árg. 

3. tbl. Reykjavík, LÍS. 

Þorkell Jóhannesson. 1929. „Skýrsla um Sam- 
vinnuskólann í Reykjavík skólaárið 1928 - 
1929“ Samvinnan. XXIII. ár. Reykjavík, SlS. 
Þorkell Jóhannesson. 1930. „Skýrsla um Sam- 
vinnuskólann í Reykjavík skólaárið 1929 - 
1930“ Samvinnan. XXIV. ár. Reykjavík, SÍS. 
Þorkell Jóhannesson. 1949. „Afmæliskveðjur a . 
Samvinnan 43. árg. 4.-5. hefti. Akureyri, 
SlS. 

Þorvaldur Þorláksson. 1996. „Samvinnuhá- 
skólinn - háskóli atvinnulífsins a . 1996. Bif- 
röst , 7. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Þóra Sólveig Jónsdóttir. 1993. „Samvinnuhá- 
skólinn og tengsl við atvinnulífið a . BifrösU 

4. árg. Bifröst, Skólafél. Svhs. 

Þórarinn Þórarinsson. 1950. „Yfirlit um sögu 
Samvinnuskólans a . Samvinnuskólinn , 30 

ára minning 1918-1948. Reykjavík, Norðri. 
Þórir Aðalsteinsson. 1992. „Nýr háskóli á Bif- 
röst - öðruvísi félagslíf en forðum a . Bifröst , 
3. árg. Bifföst, Skólafél. Svhs. 

Þórir Aðalsteinsson. 1992. „Nýr háskóli á Bif- 
röst og gamlar hefðir þar a . Árbók NSS XIII. 
Reykjavík, NSS. 

Þórir Páll Guðjónsson. 1978. „Bætum tengslin 
við fólk okkar og fýrirtæki a . Samvinnan 72. 
árg. 7.-8. heíti. Reykjavík, SlS. 

Þórir Páll Guðjónsson. 1981. „Námskeið Sam- 
vinnuskólans a . Hlynur 29. árg. 3. tbl. 
Reykjavík, LÍS. 

Þórveig Árnadóttir. 1978. „Samstarfsnefnd 
framhaldsskólanna í Borgarfirði“. Vefarinn y 
afmælisblað. Bifröst, Skólafél. Svs. 

„Þriðja nemendamótið að Bifröst a . 1961. 

Hlynur 9. árg. 8. tbl. Reykjavík, Stmf. SlS. 
„32 með háskólagráðu frá Bifröst a . 1996. 

Morgunblaðið. 6.6., Reykjavík. 

„öflugur og eftirsóttur nútímaskóli a . 1993. 

Hlynur 41. árg. 2. tbl. Reykjavík, LÍS. 
„öldungadeild á döfinni. Rætt við Svavar Lár- 


usson yfirkennara a . 1982. Hlynur 30. árg. 3. 
tbl. Reykjavík, LÍS. 

„Öldungadeild við Samvinnuskólann a . 1982. 

Hlynur 30. árg. 6. tbl. Reykjavík, LÍS. 
Örlygur Hálfdanarson. 1958. „Reisum sumar- 
hús samvinnustarfsmanna a . Hlynur 6. árg. 
6. tbl. Reykjavík, Stmf. SÍS. 

(með mynd af skólaspjaldi en án fyrirsagnar). 
1952. Samvinnan XLVI. árg. 4.-5. hefti. 
Reykjavík, SlS. 

(án fýrirsagnar). 1955. Samvinnan XLIX. árg. 

4 - 5. hefti. Reykjavík, SlS. 

(án fyrirsagnar) 1956. Samvinnan L. 4. hefti. 
Reykjavík, SÍS. 

(án fyrirsagnar) 1975. Hlynur 23. árg. 2. tbl. 
Reykjavík, LlS. 

Munnlegar heimildir 

Hér verða nefndir nokkrir þeir einstaklingar 
sem leitað var til um upplýsingar við undir- 
búnings þessa rits. Fyrst ber að nefna sam- 
starfsmenn höfundar við stofnunina frá 1981, 
ekki síst Hörð Haraldsson og Þóri Pál Guð- 
jónsson, enn fremur hjónin Guðlaugu Einars- 
dóttur og séra Guðmund Sveinsson, og Snorra 
Þorsteinsson, sem m.a. heimsótti skólann 17. 
október 1984 og flutti erindi um fýrstu Bif- 
rastarárin, svo og auðvitað persónulegar 
minningar höfundarins. 

Aðrir helstu heimildarmenn í viðtölum: 
Árni Benediktsson - Ásgeir Jóhannesson - 
Bergljót Guttormsdóttir - Birgir Thorlacius - 
Björn Guðmundsson - Björn Stefánsson - 
Garðar Þórhallsson - Gísli Sigurðsson - Gott- 
skálk Þorsteinn Eggertsson - Guðmundur R. 
Jóhannssson - Guðmundur Tryggvason - 
Gunnar Sveinsson - Helgi Sæmundsson - Ingi 
Ingimundarson - Ingólfur Guðnason - 
Ingólfur Ólafsson - Jónas Guðmundsson - 
Jónas Pálsson - Kristján J. Eysteinsson - 
Magnús Thejll - Ólafur Ólafsson - Sigfús 
Kristjánsson - Sigurkarl Torfason - Þorsteinn 
Hannesson - Þorvarður Elíasson - Þórhallur 
Björnsson - Örlygur Hálfdanarson. 


359 


Digitized by v^ooQle 



Rannsókna- og ráðgjafarverkefhi 
kennara Samvinnuháskólans 

Frá upphafi Samvinnuháskólans, 1989-1990, 
hefur verið birt stutt ágrip um ritstörf, rann- 
sóknaverkefni og ráðgjafarstörf kennara í ár- 
legri starfsskýrslu skólans. Hafa ber í huga að 
framan af voru einnig tekin með verkefni sem 
lutu að efnisöflun og vinnslu eiginlegs 
kennsluefnis. Á árunum 1993-1995 voru 
miklar umræður um tilhögun og mat á rann- 
sókna- og ráðgjafarverkefnum kennara við 
Samvinnuháskólann. Settar voru nýjar við- 
miðunarreglur og matsreglur og m.a. ákveðið 
að leita skuli árlega til óháðra sérfræðinga um 
álitsgerð. Fram til þess höfðu kennarafundir 
afgreitt slík mál, en fyrsta skýrsla óháðra 
matsmanna var gerð um verkefni starfsársins 
1993-1994. Hér fer á eftir stuttur útdráttur 
sem nær til vors 1998. 

Aðalsteinn J. Magnússon lektor, 1992-1993: 
Greinar: „Leiðarvísir um gerð viðskipta- 
áætlana“, „Peningamál u , „Ríkisfjármár, 
„Breyttar markaðsaðstæður w . - Erindi: 
„Breyttar markaðsaðstæður - breyttur 
hugsunarháttur“. 

Aðalsteinn J. Magnússon lektor, 1993-1994: 
Greinar: „Mismunandi fyrirkomulag form- 
legra tengsla vinnuafls og verkalýðsfélaga“, 
„Hvernig getur ríkisvaldið aðstoðað við 
fjármögnun náms gengum bankakerfið og 
hvernig hagvöxtur byggir á menntunar- 
stigi a , „Val á Seðlabankastjóra“. - Fjórar 
greinar um viðskiptaáætlanir og gerð 
þeirra. - Ritgerð í tengslum við Seðlabanka 
Islands: „Valkostir fjárfesta og áhrif laga- 
breytinga á innlendar fjármálastofnanir, 
skattlagningu og peningastjórnun“. - Ráð- 
gjafarstörf. 

Aðalsteinn J. Magnússon lektor, 1994-1995: 
Greinar: „Hagfræðileg rök gegn inngöngu 
Islands í ESB“. - Skýrsla fyrir Seðlabanka Is- 
lands: „Valkostir fjárfesta og áhrif laga- 


breytinga á innlendar fjármálastofnanir, 
skattlagningu og peningastjórnun“. - Er- 
indi: „Fátækt, atvinnuleysi og lýðræði“; 

„Fríverslunarsamningur Norður-Ameríku“. 

- Ráðgjafarverkefni og stjórnarseta í hug- 
búnaðarfyrirtæki. 

Ásmundur Þórðarson lektor, 1996-1997: 
Grein um áfallastjórnun. 

Ásmundur Þórðarson lektor, 1997-1998: 
Grein um mikilvægi starfsmannatengsla í 
kynningarmálum. - Ráðgjöf og fyrirlestur 
um almannatengsl fyrir fyrirtæki og sam- 
tök. 

Bjarni Jónsson lektor, 1996-1997: Grein: „Er 
menntun framtíðarauður Islands?“ - Und- 
irbúningur og efnisöflun fýrir grein um 
tengsl fyrirtækjabrags og viðskiptakostnað- 
ar. 

Bjarni Jónsson lektor, 1997-1998: Starf í 
matsnefnd um „íslensku gæðaverðlaunin“. 

- Þróun líkans um tengsl samskiptakostn- 
aðar, samskipta og fyrirtækjabrags og áhrif 
þeirra á rekstur fýrirtækja. - Ráðgjafarstörf 
í tengslum við ráðgjafarstofu. 

Edda Símonardóttir lektor, 1989-1990 og 
1990-1991: Efnisöflun fyrir kennsluefni 
með samanburði á norrænum vinnurétti. 

Edda Símonardóttir lektor, 1990-1991: 
Gagnasöfhun og samantekt um neytenda- 
mál. 

Einar S. Valdemarsson lektor, 1991-1992: 

Undirbúningur kennsluefnis með verkefn- 
um og úrlausnum í kostnaðarbókhaldi. 

Einar S. Valdemarsson lektor, 1992-1993: 

Ráðgjafarverkefni um skattamál einstak- 

linga með eigin rekstur og við fyrirtæki í 
ferðaþjónustu varðandi bókhaldskerfi. 

Einar S. Valdemarsson lektor, 1993-1994: 

Undirbúningur kennsluefhis um tölvubók- 
hald og afstemmningar. - Fagleg ráðgjöf við 
þýðingu bókarinnar „The Only Thing That 
Matters“ eftir Karl Albrecht. - Stjórnarseta í 
fýrirtæki og sérfræðiráðgjöf þar. 

Einar S. Valdemarsson lektor, 1994-1995: 

Unnið að „Kennslubók um tölvubókhald“. 


360 


Digitized by v^ooQle 



- Ráðgjafarverkefhi og stjórnarseta í fyrir- 
tæki. 

Guðjón Auðunsson lektor, 1989-1990: Gagna- 
söfnun og þýðingar varðandi nettengingu 
fyrirtækja og stofhana. - Fyrirlestur: 
„Stjórnun fyrirtækja w . - Grein: „Breytt 
rekstrarumhverfi fyrirtækja kallar á breytta 
hegðun varðandi staðsetningu á mörkuð- 
um w . 

Guðjón Auðunsson lektor, 1990-1991: Grein- 
ar: „Fyrirtækjanet w , „Hlutverk almanna- 
tengsla við stjórnun nútímafyrirtækja w . - 
Ráðgjöf fyrir markaðssvið Landsbanka Is- 
lands varðandi starfsfræðslu. 

Guðjón Auðunsson lektor og Jónas Guð- 
mundsson lektor, 1990-1991: Grein: 

„Nokkrar spurningar um Evrópumálin w . 

Gunnar Á. Bjarnason lektor, 1991-1992 og 
1992-1993: Könnun á starfsgengi braut- 
skráðra rekstrarfræðinga ffá Samvinnuhá- 
skólanum, úrvinnsla úr könnuninni og nið- 
urstöður. 

Gunnar Á. Bjarnason lektor, 1993-1994: Drög 
að kennslubók í tölfræði. - Ráðgjöf vegna 
tölvubúnaðar fyrir Vírnet hf. - Vinna við 
sérhæfðan gagnagrunn fyrir skráningar á 
vegum Veiðifélags Langár. 

Gunnar Á. Bjarnason lektor, 1994-1995: 
Hönnun skráningarkerfis fyrir Ungmenna- 
félag Stafholtstungna; sérhæfður gagna- 
grunnur fyrir skráningu veiðidagbókar 
Veiðifélags Langár. - Sérverkefni við heima- 
síðu Samvinnuháskólans á Veraldarvef 
Internetsins; ráðgjafarverkefni vegna tölvu- 
kerfis skólans. 

Hjördís Bergsdóttir lektor, 1989-1990: Efnis- 
öflun fyrir kennsluefni um ffammistöðu- 
mat. 

Hjördís Bergsdóttir lektor, 1990-1991: Heim- 
ildasöfnun fyrir kennsluefni um þjónustu 
og stöðu þjónustustarfa á fslandi. 

Hörður Haraldsson lektor, 1989-1990 og 
1990-1991: Myndefni, aðstöðumyndir, töfl- 
ur. 

Hörður Haraldsson lektor, 1991-1992: End- 


urskoðun námsefnis í þjóðhagfræði fyrir 
Frumgreinadeild. 

Jón Magnússon lektor, 1989-1990 og 1990- 
1991: Heimildasöfnun vegna kennsluefnis 
um ráðstöfun afkastagetu, línulega bestun 
og skipulagslíkön. 

Jón Sigurðsson rektor, 1989-1990: Bók: Keep- 
ing abreast ofthe Times. A Report ofa Trans- 
formation ofan lcelandic College in the Con- 
text of Educational Administration and of 
Instructional Methodology. - Ritgerð: „Há- 
skóli á Bifföst w . Blaðagreinar: „Engu sam- 
vinnufélagi þarf að breyta í hlutafélag w , 
„Fyrstu rekstrarfræðingarnir frá Bifföst w . - 
Gagnasöfnun og fjölþjóðlegur samanburð- 
ur á réttarformum í samvinnurekstri. 

Jón Sigurðsson rektor, 1990-1991: Greinar 
um samvinnumál: „Samvinnustarf í hluta- 
félögum w , „Áfram - ekki affur á bak w , „Sam- 
vinna í fullu gildi w , „Samvinna á mikla 
framtíð fyrir sér w , „Raunhæfur og hentugur 
kostur á ný w . - Aðrar greinar: „Samvinnu- 
skólinn verður Samvinnuháskólinn w , „I 
þágu atvinnulífsins w . - Ráðgjafar- og nefnd- 
arstörf á vegum Sambands ísl. samvinnufé- 
laga og varðandi löggjöf um samvinnufé- 
lög, og greinar varðandi þau viðfangsefni: 
„Minnisatriði varðandi búvörusamband w , 
„Athugasemdir um nýtt frumvarp til laga 
um samvinnufélög w . - Heffi með blaða- 
greinum um samvinnumál ásamt sjö dæm- 
um um mismunandi samþykktir fýrir ólík 
samvinnufélög. - Endurskoðun á útgáfu 
„Handbókar í félagsstörfum w (útg. Heims- 
kringla, R.). 

Jón Sigurðsson lektor, 1991-1992 og 1992- 
1993: í orlofi. 

Jón Sigurðsson lektor, 1993-1994: Greinar: 
„Nauðsyn innflutnings á búvörum w , „Er 
samvinnustefnan dauð? w , „Forystustofnun í 
þróun háskólastigs fyrir atvinnulífið w , „Fé- 
lagsfrumkvæði um nýsköpun w , „Forystu- 
stofnun föst í sessi w , „Auðlindaskattur með 
kvótakerfi w . - Ráðgjafarstörf við stofnun 
samtaka handverkafólks, og um vöru- og 


361 


Digitized by v^ooQle 



þjónustuþróun í sveitum. - Vinna við sögu 
Samvinnuskólans og Samvinnuháskólans, 
einkum heimildakönnun og fræðileg 
grunnvinnsla. 

Jón Sigurðsson lektor, 1994-1995: Greinar: 
„Söguskoðun Viðreisnarinnar u , „Gæða- 
stjórnun í fræðslustarfi“, „Samvinnuafmæli 
1844-1994“, „Síðasta alþýðulýðveldið“. - 
Erindi, einnig birt á prenti: „Framtíð land- 
búnaðarins frá sjónarmiði neytandans“. - 
Greinargerðir og ráðgjafarverkefni: „Varð- 
andi ffamtíð Sambandsins“, „Varðandi 
samtök fýrirtækja“. - Vinna við ritverk um 
sögu Samvinnuskólans og Samvinnuhá- 
skólans frá upphafi til 1995. 

Jón Sigurðsson lektor, 1995-1996: „Stórt orð 
Hákot“, grein í Uppeldi og menntun , tímariti 
Kennaraháskóla Islands. - „Co-operatives, 
mutuals, and non-profit organizations, in 
Iceland“, skýrsla fýrir Þjóðhagsstofnun og 
Evrópusambandið. - Greinar: „Kvóti ásamt 
veiðigjaldi“, „Félagshyggja á nýrri öld“ 
(tvær greinar). - Erindi á ráðstefnu: „Horf- 
ur í atvinnumálum í Borgarbyggð“. - Vinna 
við ritverk um sögu Samvinnuskólans og 
Samvinnuháskólans (framhald fyrra verk- 
efnis). 

Jóna Guðný Káradóttir lektor, 1991-1992: Að- 
ferðafræðilegt verkefni um val aðferða og 
úrvinnslu lausna. - Ráðgjöf um starfslýs- 
ingar og ffamkvæmd þeirra fyrir Kaupfélag 
Borgfirðinga. 

Jóna Guðný Káradóttir lektor, 1992-1993: 
Ráðgjöf og leiðsögn um starfslýsingar fyrir 
Kaupfélag Borgfirðinga. - Þýðingaverkefhi 
á vegum Samvinnuháskólans. - Tvær grein- 
ar um starfsfræðslu Samvinnuháskólans- 
Erindi: „Aðferðir við markaðssetningu“. 

Jóna Guðný Káradóttir lektor og Sigurður Al- 
bert Ármannsson aðjúnkt, 1992-1993: 
Kennsluefni fyrir stjórnendur fyrirtækja 
um stjórnun og samskipti á vinnustað. 

Jóna Guðný Káradóttir lektor 1993-1994: 
Vinna við sérstakt ráðgjafarverkefhi, 
„Markaðskönnun meðal milliliða“ í sam- 


starfi við Hagþjónustu landbúnaðarins, 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins og 
Landssamband kúabænda. - Erindi: „Á 
hverju byggist árangur fyrirtækja?“ 

Jóna Guðný Káradóttir lektor og Aðalsteinn J. 
Magnússon lektor, 1993-1994: Ráðgjöf við 
gerð viðskiptaáætlunar um nýsköpunar- 
hugmynd. 

Jóna Guðný Káradóttir lektor, 1994-1995: 
Markaðsráðgjöf fyrir Kaupfélag Borgfirð- 
inga, svo og fyrir fyrirtæki á sviði ráðning- 
arþjónustu í Reykjavík. - Ráðgjöf vegna 
námskeiða við garðyrkju. - Greinar: „Hlut- 
verk siðfræði og siðferðilegra reikningsskila 
í stjórnun fyrirtækja“, „Markaðssetning 
starfskrafta“, „Rannsóknir við Samvinnuhá- 
skólann“. - Viðhorfskönnun á vegum Sam- 
vinnuháskólans. 

Jónas Guðmundsson lektor/ 1989-1990: 
Heimildasöfnun fyrir ritgerð um fram- 
leiðslusamvinnufélög. - Greinar: „Er „hrað- 
virkur“ hlutabréfamarkaður þjóðhagslega 
hagkvæmur?“, „Er atvinnulýðræði úr 
tísku? w 

Jónas Guðmundsson lektor/aðstoðarrektor, 
1990-1991: Drög að ritgerð um tilraunir 
með efnahagslegt lýðræði. - Erindi: „Nýjar 
aðstæður í byggðaþróun á Vesturlandi“ .- 
Greinargerð fyrir Vátryggingafélag Islands: 
„Endurskoðun á tölvuvinnslu“. - Grein: 
„Hver eru markmið einkavæðingar?“ 

Jónas Guðmundsson aðstoðarrektor, 1991- 
1992: Ritgerð: „Who is for (and against) 
Economic Democracy in Iceland? A histor- 
ical and ideological analysis“. 

Jónas Guðmundsson aðstoðarrektor, 1992- 
1993: Ritgerð: „Cooperation and Industrial 
Democracy in Iceland“. 

Jónas Guðmundsson aðstoðarrektor, 1993- 
1994: Greinar: „Einkavæðing skapar tæki- 
færi“, „Endurhögun fyrirtækja“. - Ráðgjaf- 
arverkefni varðandi stefnumótun UMFÍ, 
ráðgjöf varðandi útivistarsvæði í Borgar- 
firði, og varðandi Fréttaþjónustu Borgar- 
fjarðar. - Erindi: „Obstacles to Industrial 


Digitized by v^ooQle 



Democracy in IcelancT flutt á ráðstefnu í 
Portoroz. 

Jónas Guðmundsson aðstoðarrektor, 1994- 
1995: Greinar: „Afstaða íslenskrar verka- 
lýðshreyfingar til atvinnulýðræðis u , „Um 
endurskipulagningu háskólastigsins“. - 
Ráðgjafarverkefni um stefhumótun UMFl. 

Jónas Guðmundsson aðstoðarrektor og Run- 
ólfur Ágústsson lektor, 1994-1995: Rann- 
sókn á erlendum aðferðum til að tryggja 
starfsmönnum áhrif á rekstur og stjórnun 
fyrirtækja. 

Jónas Guðmundsson rektor, 1995-1996: 
Grein: „Hinn félagslegi sáttmáli Evrópu- 
sambandsins M . - Ráðgjafarverkefni fyrir 
UMFl: „Stefnumótun UMFf“. 

Jónas Guðmundsson rektor og Runólfur 
Ágústsson lektor, 1995-1996: Rannsókn á 
erlendum aðferðum til að tryggja starfs- 
mönnum áhrif á rekstur og stjórnun fyrir- 
tækja (framhald verkefnis). 

Jónas Guðmundsson rektor, 1996-1997: 
Greinar: „Verkaskipting á háskólastigi“, 
„Úttekt á viðskipta- og rekstrarmenntun“. - 
Erindi um sjálfsmat háskóla á Menntaþingi. 
- Formennska fyrir umsjónarhópi vegna 
úttektar á kennaramenntun. - Framhald 
fyrri verkefna fyrir UMFf. 

Jónas Guðmundsson rektor og Runólfur 
Ágústsson lektor, 1996-1997: Rannsókn á 
erlendum aðferðum til að tryggja starfs- 
mönnum áhrif á rekstur og stjórnun fyrir- 
tækja (ffamhald verkefhis). 

Jónas Guðmundsson rektor, 1997-1998: 
Greinar: „Vanþróuð samskipti sveitarfé- 
laga u , „Valfrelsi nemenda aukið með erlend- 
um samskiptum w , „Nærsýni fjölmiðla“ 
„Hvað á að kosta í Hvalfjarðargöngin?“ - 
Erindi: Staða atvinnulífs og búsetu í Borg- 
arfirði. - Formennska í stýrihópi vegna út- 
tektar á kennaramenntun á fslandi á veg- 
um Menntamálaráðuneytisins. - For- 
mennska í stýrihópi um stefnumótun í 
Borgarbyggð. 

Kjartan Broddi Bragason lektor, 1995-1996: 


Upplýsingaöflun varðandi verkefni um 
laun og launamyndun. 

Linda H. Arnardóttir aðjúnkt, 1989-1990: 
Kennsluefni um tölvuöryggi. 

Linda H. Arnardóttir aðjúnkt, 1990-1991: 
Verkefni við tölvuvæðingu bókasafns Sam- 
vinnuháskólans. 

Runólfur Ágústsson lektor, 1992-1993: Efnis- 
öflun og undirbúningur lögfræðilegrar 
handbókar fyrir heimili og skóla. 

Runólfur Ágústsson lektor, 1993-1994: Grein- 
ar: „Mýrasýsla - Mýrasveit“, „Verkalýðsfé- 
lög, frelsi eða helsi?“, „Framtíð kvótakerfis“. 
- Unnið áfram að lögfræðilegri handbók. - 
Lögfræðilegt álit um eignarhald á afréttum 
Borghreppinga. - Sérfræðivinna við gerð 
tölvutækrar þinglýsingadagbókar og að 
innheimtu- og sektakerfi. 

Runólfur Ágústsson lektor, 1994-1995: Grein- 
ar: „Mér er efst í huga um héraðsmálefni“, 
„Sentimetrarök“, „Atvinnulíf í Borgarfirði“, 
„Réttarstaða skuldara í frjálsri samkeppni“, 
„Réttláta skatta“. - Unnið að handbók 
og kennslubók í lögfræði ásamt Bryndísi 
Hlöðversdóttur lögffæðingi. - Álitsgerð 
um eignarhald á afréttum Borghrepp- 
inga. 

Runólfur Ágústsson lektor, 1995-1996: Grein- 
ar: „Landsbyggðarfjandsamlegt landbúnað- 
arkerfi“, „Heimili í skuldanauð“ - Nefndar- 
störf á vegum Alþingis um erlenda fjárfest- 
ingu. 

Runólfur Ágústsson lektor, 1996-1997: Grein- 
ar: „Eðli refsinga“, „Hugleiðingar um al- 
mannarétt“. - Störf í þingkjörinni nefnd 
um erlenda fjárfestingu. - Ráðgjafarstörf 
um stofnun nokkurra fyrirtækja. 

Runólfur Ágústsson lektor, 1997-1998: Grein- 
ar: Eignarhald starfsmanna á áhrif á stjórn- 
un fyrirtækja; um dauðarefsingar; einka- 
væðing Landsímans. - Störf í þingkjörinni 
nefnd um erlenda fjárfestingu á Islandi. - 
Vinna við „Lögfræðivefinn“, alhliða upplýs- 
ingalind um lögfræðimálefni. 

Sigrún Guðmundsdóttir aðjúnkt, 1995-1996: 


Digitized by v^ooQle 



Ráðgjöf við slit sameignarfélags og breyt- 
ingu þess með stofnun einkahlutafélags. 

Sigrún Guðmundsdóttir aðjúnkt, 1996-1997: 
Rannsókn á mörkum rekstrarkostnaðar og 
einkaútgjalda skv. skattalögum í Danmörku 
og á íslandi. 

Sigrún Guðmundsdóttir aðjúnkt, 1997-1998: 
Samanburðarrannsókn á skattasniðgöngu í 
Danmörku og á Islandi. - Ráðgjafarstörf 
fyrir fyrirtæki. 

Sigrún Jóhannesdóttir aðjúnkt, 1989-1990: 
Ritgerð: „Kvinnokursen - „Kvennaframi u . 

Sigrún Jóhannesdóttir aðjúnkt, 1990-1991: 
Ritgerðir: „Tölvunotkun á bókasöfnum, ný 
tækni, ný viðhorf“, „Sveigjanleiki Dewey- 
kerfisins: flokkun á tölvuefni - Verkefni 
varðandi upplýsinga- og gagnaleit fyrir 
skólann. 

Sigrún Jóhannesdóttir aðjúnkt, 1991-1992 og 
1992-1993: í orlofi. 

Sigrún Jóhannesdóttir lektor, 1993-1994: Er- 
indi: „Raffænt nám - menntunarleið 21. 
aldarinnar? w , „Um kennslutækni w . - Vinna 
að leiðbeiningum um notkun íslenska 
menntanetsins, Internet og gagnabanka. 

Sigrún Jóhannesdóttir lektor, 1994-1995: 
Unnið að kynningu skólans á Veraldarvefn- 
um. - Unnið að umhverfisstefnu Sam- 
vinnuháskólans. - Ritgerð: „Upplýsinga- 
tækni í þágu viðskipta u , „Hugtakasafn yfir 
nýyrði í upplýsingatækni w . - Þýðing og 
staðfæring á stjórnunar- og kynningarefni 
fyrir samtökin Delta Kappa Gamma. 

Sigrún Jóhannesdóttir lektor/aðstoðarrektor, 
1995-1996: Drög að kennsluhefti um 
kennsluffæði og námstækni fyrir fullorðna. 
- „Hugtakasafn yfir nýyrði í upplýsinga- 
tækni w (framhald fyrra verkefnis). - Erindi: 
„Upplýsingatækni í háskóla í sveit w . - Grein 
um kennsluffæði í fullorðinsfræðslu. - 
Kynningarbæklingur, stefnumótun, stjórn- 
arstörf og ráðgjafarverkefni fyrir samtök 
kvenna í ffæðslustörfum. 

Sigrún Jóhannesdóttir aðstoðarrektor, 1996- 
1997: Ritgerðir: „Kooperationen i Island, 


Samvinnuskólinn och Samvinnuháskólinn 
- Arbetsmarknadsutbildning med filosof- 
iska rötter w , „Kvalifikationer och arbets- 
marknadsutbildning, en analyse av kvali- 
fikationskrav w , „Vuxenutbildning till demo- 
krati w . Efnisöflun fyrir kennslufræði og 
námstækni (framhald fyrra verkefnis). - 
Grein: „Tímarnir breytast og menntunin 
með w . - Erindi: „Úttekt á skólastarfi w . - 
Þýðing og staðfærsla efnis um stjórnun og 
eflingu félaga. 

Sigurður Albert Ármannsson aðjúnkt, 1989- 
1990, 1990-1991 og 1991-1992: Endur- 
skoðun námsefnis í félagsmálafræði í sam- 
vinnu við Námsgagnastofnun og Mennta- 
málaráðuneytið, og þýðingar og undirbún- 
ingur kennsluleiðbeininga um sama efni. 

Sigurður Albert Ármannsson aðjúnkt, 1992- 
1993: Kennsluefni á vegum Námsgagna- 
stofnunar. - Ráðgjöf fyrir Félagsmálaskóla 
UMFÍ. - Undirbúningur handrits að 
myndbandi fyrir félagsmálafræðslu. 

Sigurður Albert Ármannsson aðjúnkt, 1993- 
1994: Greinar: „Kynning á viðfangsefnum 
og starfsemi Félagsmálaskóla UMFÍ W . - 
Vinna við nýja útgáfu „VERTU MEÐ W fyrir 
Námsgagnastofnun. - Vinna við myndband 
um félagsmálakennslu. - Erindi: „Markviss 
notkun funda í stjórnun og rekstri w . - Ráð- 
gjöf varðandi útivistarsvæði í Borgarfirði, 
ráðgjöf við Félagsmálaskóla UMFÍ og vinna 
við námsefni á vegum hans. 

Svala Rún Sigurðardóttir lektor, 1995-1996: 
Grein: „Athygli er lykilorðið í aukinni fram- 
leiðni starfsmanna w . 

Sveinn Eldon lektor, 1994-1995: Unnið að 
undirbúningi rigerðar um „The Concept of 
Property w . 

Sveinn Eldon lektor, 1995-1996: Ritgerðir í 
vinnslu: „The Concept of Property w , og 
grein um fiskveiðistjórnun við strendur 
Bandaríkja Norður-Ameríku. 

Sveinn Ólafsson umsjónarmaður Upplýsinga- 
miðstöðvar, 1997-1998: Heimildaskrá unn- 
in fyrir Sjóminjasafn Islands. - Grein: „In- 


364 


Digitized by v^ooQle 



formation policy and legislation in 
Iceland u . - Ráðgjöf fyrir Netdeild Morgun- 
blaðsins. 

Vésteinn Benediktsson aðstoðarrektor, 

1989- 1990: Fjárhagslegar athuganir og ráð- 
gjöf fyrir fiskvinnslufyrirtæki. 

Vésteinn Benediktsson aðstoðarrektor/rektor, 

1990- 1991: Samanburður á rekstrarárangri 
samvinnufyrirtækja og annarra fyrirtækja í 
dreifbýli- Greinar: „Samvinnuháskólinn í 
nálægri ffamtíð u , „Samvinnuháskólinn og 
ffamtíðin u - Efnisöflun fyrir verkefni um 
breyttar forsendur fyrir fjármögnun og rek- 
stri samvinnufélaga. 

Vésteinn Benediktsson rektor, 1991-1992: 
Grein: „Rekstrarffæðanám Samvinnuhá- 
skólans og önnur viðskiptamenntun u .- Er- 
indi um kennslu í vörustjórnun. - Athug- 
anir á nýjum lögum um samvinnufélög. 

Vésteinn Benediktsson rektor, 1992-1993: 
Greinar: „Þróun Samvinnuháskólans u , 

„Samvinnuháskólinn, ný stofhun á göml- 
um grunni u 

Vésteinn Benediktsson rektor, 1993-1994: 
Grein: „Þróun Samvinnuháskólans“. - Er- 
indi: „Um Samvinnuháskólann u , „Sam- 
vinnuháskólinn á tímamótum u . - Sérfræði- 
vinna við nemendakerfi fyrir Samvinnuhá- 
skólann. 

Vésteinn Benediktsson rektor, 1994-1995: 
Sérverkefhi á tölvusviði á vegum Sam- 
vinnuháskólans. 

Vésteinn Benediktsson lektor, 1995-1996: 
Framhald fyrra verkefnis á tölvusviði. 

Vífill Karlsson aðjúnkt / lektor, 1997-1998: 
Grein: Veggjald um Hvalfjarðargöng. - 
Vinna við orðasafn um hagræn viðfangs- 
efhi í kennslu og ritstjórn orðasafna fyrir 
önnur námssvið. - Drög að kennsluefni um 
hagfræði - Þátttaka í samnorrænni rann- 
sókn á vinnumarkaðnum. - Undirbúning- 
ur rannsóknar um ffamleiðni menntunar. 

Þorlákur Björnsson lektor, 1995-1996: Heim- 
ildasöfnun vegna námsefnis um áætlana- 
gerð. 


Þorlákur Björnsson lektor, 1996-1997: Undir- 
búningur námsefhis um áætlanagerð um 
fjármagnssstreymi. 

Þorlákur Björnsson aðstoðarrektor, 1997- 
1998: Kennsluefni um gerð rekstrar- og 
fjárstreymisáætlana. 


Nokkrar helstu heimildir aðrar sem 
notaðar hafa verið 

Acherman, H.A. 1988. Quality Assessment by 
Peer Review. A new area for university co- 
operation. Bergen, Association for Institu- 
tional Research. 

Arnór Sigurjónsson. 1944. íslenzk samvinnufé- 
lög hundrað ára. Reykjavík, Snælandsútgáf- 
an. 

Att studera i Norden. 1992. (Nord 1992: 27). 
Kobenhavn, Nordisk Rád. 

Bank, J. 1992. The Essence of Total Quality 
Management. N.Y., London, Prentice 
Hall. 

Barnett, R. 1992. Improving Higher Education. 
Total Quality Care. Buckingham, SRHE and 
Open University Press. 

Benedikt Gröndal (ártal vantar). íslenzkt sam- 
vinnustarf. Reykjavík, Norðri. 

Brynjólfur Bjarnason o.fl. (ritstj.) 1986. Við- 
skipta- og hagfrœðingatal. Reykjavík, AB. 

Burdin, J.L. (ritstj.). 1989. School Leadership. A 
Contemporary Reader. Newbury Park, Sage 
Publications. 

Borsen. 1995, 1. september. Kobenhavn. 

Cantor, L.M., Roberts, I.F. 1983. Further ed- 
ucation today. A critical review. 2nd fully 
rev. Ed. London, Routledge & Kegan Paul. 

Clark, B.R. (ritstj.) 1988. The School and the 
University. An International Perspective. 
Berkeley, University of California Press. 

Dahrendorf, R. 1995. LSE: A History of The 
London School of Economics and Political 
Science. Oxford, Oxford University Press. 

Dalin, P. 1984. Skoleutvikling. Oslo, Uni- 
versitetsforlaget. 


365 


Digitized by v^ooQle 



Donaldson, J. o.fl. (ártal vantar) European 
Pilot Projects for Evaluating Quality in 
Higher Education. Guidelines for Participat- 
ing Institutions. Gefið út á vegum stjórnar 
Evrópusambandsins (Sbr. aðra skýrslu með 
sama titli). 

Drucker, P.f. 1993. Managing for the Future: 
The 1990s and Beyond. New York, Truman 
Talley. 

Drummond, H. 1993. Gœðastjórnun. Leið til 
betri árangurs (þýð. Daði Friðriksson). 
Reykjavík, Framtíðarsýn. 

Ebbs, W. 1986. How To Earn A University De- 
gree Without Ever Leaving Home. London, 
Chartsearch. 

European Pilot Projects for Evaluating Quality 
in Higher Education. Guidelines for Part- 
icipating Institutions. November 1994. Gef- 
ið út á vegum stjórnar Evrópusambandsins. 
(Sjá einnig Donaldson, J.) 

European Pilot Projects for Evaluating Quality 
in Higher Education. Civil Engineering Pro- 
gramme at the Icelandic College for Engi- 
neering and Technology. Peer Review Report. 
June 1995. Reykjavík, Menntamálaráðu- 
neytið. 

European Pilot Projects for Evaluating Quality 
in Higher Education. The Library and 
Information Science Programme at the 
Faculty of Social Science , University of Ice- 
land. Report of the External Review Team. 
June 1995. Reykjavík, Menntamálaráðu- 
neytið. 

Evans, J.R., Lindsay, W.M. 1993. The Mana- 
gement and Control of Quality. 2nd Ed. 
St.Paul, West Publishing. 

Evrópskt tilraunaverkefni um mat á háskóla- 
menntun. Landsskýrsla (Skýrsla Lands- 
nefndar). Sept. 1995. Reykjavík, Mennta- 
málaráðuneytið. 

Eysteinn Sigurðsson. 1978. Samvinnuhreyfing- 
in á íslandi. Akureyri, POB og SÍS. 

Final Report. Consultation / Evaluation of the 
Programs in Engineering at the University of 


Iceland. March 14-17, 1993 (útgáfustaður 
ónefndur), ABET, Inc. (:Accreditation Bo- 
ard for Engineering and Technology). 

Financial Times Survey. Management Educa- 
tion & Training. 22. mars 1994. London, 
Financial Times. 

Fágerlind, I. 1992. Evaluation of Education. 
Examples from an International and Com- 
parative Perspective. Dijon, Comparative 
Education Society in Europe. 

Gundem, B.B. 1987. Skolens oppgave og inn- 
hold. En studiebok i didaktikk. Oslo, Uni- 
versitetsforlaget. 

Gunnlaugur Haraldsson (ritstj.). 1993. Lög- 
fræðingatal 1736-1992. Reykjavík, Iðunn. 

Hagtíðindi (mánaðarrit). Reykjavík, Hagstofa 
Islands. 

Hagtölur mánaðarins (mánaðarrit). Reykjavík, 
Seðlabanki Islands. 

Háskólamenntun. Tölulegar upplýsingar lagðar 
fram á ráðstefnu um háskólastigið á vegum 
menntamálaráðuneytisins 26. maí 1989. 
1989. Reykjavík, Félagsvísindastofnun Há- 
skóla íslands. 

Handy, C., Aitken, R. 1986. Understanding 
Schools as Organizations. London, Penguin 
Books. 

Hoy, W.K., Miskel, C.,G. 1987. Educational 
Administration. Theory, Research , and Prac- 
tice. Third Ed. New York, Random House. 

Hunger, J.D., Wheelen, Th.L. 1993. Strategic 
Management. 4th Ed. Reading, Mass., Add- 
ison-Wesley. 

Indriði G. Þorsteinsson. 1977. Samtöl við 
Jónas. Reykjavík, Örn og Örlygur. 

Jakob Hálfdanarson. 1982. Sjálfsævisaga. 
Bernskuár Kaupfélags Þingeyinga. Reykja- 
vík, Isafoldarprentsmiðja. 

Katz, R. (ritstj.) 1988. Managing Professionals 
in Innovative Organizations. A Collection of 
Readings. Cambridge, Mass., Ballinger. 

Lárus H. Blöndal o.fl. (ritstj.) 1978. Alþingis- 
mannatal 1845-1975. Reykjavík, Skrifstofa 
Alþingis. 


366 


Digitized by v^ooQle 



Lehming, R., Kane, M. (ritstj.) 1981. Improv- 
ing Schools. Using What We Know. London, 
Sage Publications. 

Magnús Helgason. 1934. Skólarœður og önnur 
erindi. Reykjavík, Samb. ísl. barnakennara. 
(Freysteinn Gunnarsson ritar formála.) 

Menntun og gœðastjórnun. Ráðstefna Háskól- 
ans á Akureyri. 1993. Akureyri, Háskólinn á 
Akureyri. 

Munro-Faure, L. & M. 1993. Implementing 
Total Quality Management. London, Fin- 
ancial Times. 

Möller, Th.F. 1988. Internationalisering af Er- 
hvervsuddannelserne. Kobenhavn, Nordisk 
Ministerrád. 

Nefnd um mótun menntastefnu. Skýrsla. Júní 
1994. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið. 

Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir 
(ritstj.). 1958-1988. Kennaratal á íslandi 
I-V. Reykjavík, Oddi. 

Paulston, R.G. 1980. Other Dreams, Other 
Schools: Folk Colleges in Social and Ethnic 
Movements. Pittsburgh, University Center 
for International Studies. 

Petersen, H.C., Lewis, W.C. 1986. Managerial 
Economics. New York, Macmillan Publis- 
hing Co. 

Proposals for European Pilot Projects for Evalu- 
ating Quality in Higher Education (ártal 
vantar). Skýrsla gerð á vegum stjórnar Evr- 
ópusambandsins. 

Quality management and quality assurance in 
European higher education. Methods and 
mechanisms. 1993. Luxembourg, Commis- 
sion of the European Communities. 

Quality management and quality assurance 
standards - Part 1: Guidelines for selection 


and use. 1993 (útgáfustaður ónefndur). 
ISO(: International Organization for Stand- 
ardization). 

„Reglur Rannsóknasjóðs“. 1994. Fréttabréf 
Háskóla íslandsy 2. tbl. 16. árg. Reykjavík, 
Háskóli íslands. 

Results of Evaluation of Engineering Programs 
of the University of Iceland. March 14-17, 
1993 (útgáfustaður ónefndur), ABET, Inc. 

Runólfur Smári Steinþórsson. 1993. Leiðir í 
gœðastjórnun. Reykjavík, Framtíðarsýn hf. 

„Samþykkt aðalfundar VSÍ um stefnu og 
markmið á sviði menntamála“. Af vettvangi. 
Fréttabréf VSl , 2.tbl. 8. árg. júní 1995. 
Reykjavík, Vinnuveitendasamband íslands. 

Sharp, A.M. o.fl. 1990. Economics of Social 
Issues. 9th Ed. Homewood, II., BPI Irwin. 

Stabler, E. 1987. Founders. Innovators in Ed- 
ucation 1830-1980. Edmonton, The Uni- 
versity of Alberta Press. 

Stýrihópur Menntamálaráðuneytisins um út- 
tekt á viðskipta- og rekstrarfræðimenntun. 
1. mars 1996. Leiðbeiningar fyrir sjálfsmat 
deilda. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið. 

Sveinn Skorri Höskuldsson. 1993. Benedikt á 
Auðnum. íslenskur endurreisnarmaður. 
Reykjavík, MM. 

Til nýrrar aldar. Framkvœmdaáœtlun mennta- 
málaráðuneytisins í skólamálum til ársins 
2000. 1991. Reykjavík, Menntamálaráðu- 
neytið. 

Watkins, W.P. 1970. The International Co- 
operative Alliance 1897-1970. London, 
ICA. 137 

World Guide To Higher Education. A 
Comparative Survey of Systems y Degrees and 
Qualifications. 1982. 2nd Ed. Paris, Unesco. 


137 Að sinni verða ekki nefndar fleiri heimildir um samvinnumál almennt, en vísað til almennra rita t.d. um 
Robert Owen og um Nikolaj S. Grundtvig, um lýðháskólahreyfínguna og um verslunar- og félagsmála- 
fræðslu yfirleitt. 


367 


Digitized by v^ooQle 



Manntöl 

Þau manntöl sem hér íylgja styðjast við árleg- 
ar starfsskýrslur skólans, 30 ára afmælisrit 
skólans, afmælisrit Vefarans árin 1968 og 
1978, afmælisrit Hermesar 1988, Árbækur 
Nemendasambandsins, auk æviskrárrita og 
viðtala til frekari upplýsinga. 138 

í aðdraganda Samvinnuskólans var Sigurð- 
ur Jónsson í Ysta-Felli umsjónarmaður nám- 
skeiða og fyrirlestra á vegum Sambandsins. 
Sigurður var einnig bóndi, alþingismaður og 
ráðherra. Auk hans og Jónasar Jónssonar frá 
Hriflu störfiiðu Hallgrímur Kristinsson frá 
Reykhúsum, síðar forstjóri Sambandsins, og 
Guðbrandur Magnússon prentari, síðar for- 
stjóri ÁTVR, einkum að fræðslumálum sam- 
vinnumanna á þessum árum. 

Skólastjórar Samvinnuskólans 
(í tímaröð) 

Jónas Jónsson, fæddur 1885 í Hriflu í Bárðar- 
dal, umsjónarmaður ffæðslu á vegum Sam- 
bandsins frá 1917, skólastjóri Samvinnu- 
skólans frá stofnun 1918-1927 og aftur 
1931-1955. Jónas var kennaramenntaður 
og var áður kennari við Kennaraskóla Is- 
lands. Hann var einnig ritstjóri, alþingis- 
maður og ráðherra. 

Dr. Þorkell Jóhannesson, fæddur 1895 á 
Syðra-Fjalli í Aðaldal, skólastjóri 1927- 
1931. Þorkell var mag.art. í sagnfræði. 
Hann var einnig landsbókavörður, prófess- 
or og rektor Háskóla íslands. 

Gísli Ó. Guðmundsson, fæddur 1903 á Hóli á 
Langanesi, skólastjóri í forföllum síðla árs 
1930. Gísli var menntaður í íslenskum 
ffæðum. Hann var einnig alþingismaður og 
ritstjóri. 


Guðlaugur Rósinkranz, fæddur 1903 í Tröð í 
Önundarfirði, skólastjóri í forföllum um 
hríð 1932. Guðlaugur var kennaramennt- 
aður og hagfræðingur og þjóðfélagsfræð- 
ingur. Hann var einnig yfirkennari við 
Samvinnuskólann og þjóðleikhússtjóri. 

Sr. Guðmundur Sveinsson, fæddur 1921 í 
Reykjavík, skólastjóri 1955-1974. Guð- 
mundur var cand.theol. Hann var einnig 
sóknarprestur, háskólakennari og skóla- 
meistari. 

Sr. Sveinn Víkingur, fæddur 1896 í Garði í 
Kelduhverfi, skólastjóri í forföllum 
1959-1960 og affur um hríð 1963. Sveinn 
var cand.theol. Hann var einnig sóknar- 
prestur og biskupsritari. 

Haukur Ingibergsson, fæddur 1947 á Akur- 
eyri, skólastjóri 1974-1981. Haukur er 
cand.mag. í sagnfræði. Hann hefur einnig 
verið framkvæmdastjóri og deildarstjóri. 

Jón Sigurðsson, fæddur 1946 í Kollafirði á 
Kjalarnesi, skólastjóri 1981-1989. Jón er 
M.A. og hefur Ph.D.-próf í fræðslustjórnun 
og MBA. Hann hefur einnig verið forstöðu- 
maður Menningarsjóðs, ritstjóri, rektor 
Samvinnuháskólans, lektor og fram- 
kvæmdastjóri. 


Rektorar Samvinnuháskólans 

Jón Sigurðsson (sjá fyrr), rektor 1989-1991. 

Vésteinn Benediktsson, fæddur 1956 á Höfn í 
Hornafirði, rektor 1991-1995. Vésteinn er 
cand.oecon. Hann hefur einnig starfað sem 
viðskiptafræðingur, aðstoðarrektor og 
sparisjóðsstjóri. 

Jónas Guðmundsson, fæddur 1956 á Siglu- 
firði, rektor 1995-1999. Jónas er M.A. í 
hagfræði. Hann hefur einnig starfað sem 
hagfræðingur, lektor og aðstoðarrektor. 

Runólfur Ágústsson (sjá aftar) rektor 1999-. 


138 Meðal æviskrárrita: Alþingismannatal, Kennaratal á íslandi , Lögfrœðingatal , Viðskipta- og hagfrœðingatal. 
Annarra heimilda er getið í heimildaskránni í þessu riti. 


368 


Digitized by CjOOQle 



Yfirkennarar og fulltrúar skólastjóra 
Samvinnuskólans 

Guðlaugur Rósinkranz (sjá fyrr), yfirkennari 
1931-1949. 

Kristinn Gunnarsson, fæddur 1922 á ísafirði, 
yfirkennari 1949-1952. Kristinn er cand. 
oecon. og M.Sc. í hagfræði. Hann hefur 
einnig starfað sem fulltrúi forstjóra Sam- 
bandsins og framkvæmdastjóri. 

Gunnar Grímsson, fæddur 1907 í Húsavík í 
Strandasýslu, yfirkennari 1960-1962. 
Gunnar er búfræðingur og Samvinnuskóla- 
genginn. Hann hefiir einnig verið kaupfé- 
lagsstjóri og starfsmannastjóri Sambands- 
ins. 

Snorri Þorsteinsson, fæddur 1930 að Hvassa- 
felli í Norðurárdal, yfirkennari 1962-1974. 
Snorri er menntaður í íslenskum fræðum. 
Hann hefur einnig verið kennari og 
ffæðslustjóri. 

Svavar Lárusson, fæddur 1930 í Neskaupstað, 
yfirkennari Framhaldsdeildar 1974-1989. 
Svavar hefur B.A.-próf í tungumálum. 
Hann hefur einnig verið fararstjóri og 
skjalaþýðandi. 

Þórir Páll Guðjónsson, fæddur að Ljótarstöð- 
um í Skaftártungu, fulltrúi skólastjóra og 
deildarstjóri starfsfræðslu 1977-1987. Þórir 
Páll er búfræðingur, Samvinnuskólageng- 
inn og kennaramenntaður. Hann hefur 
einnig verið ffamkvæmdastjóri og kaupfé- 
lagsstjóri. 

Hörður Haraldsson, fæddur 1929 í Vest- 
mannaeyjum, yfirkennari 1977-1986. 
Hörður er cand.oecon. Hann hefur einnig 
starfað sem viðskiptaffæðingur og lektor. 

Pétur H. Snæland, fæddur 1938 í Reykjavík, 
aðstoðarskólastjóri 1987-1989. Pétur er 
cand.oecon. og B.A. Hann hefur einnig 
starfað sem fulltrúi og kennari. 

Vésteinn Benediktsson (sjá fyrr), aðstoðar- 
skólastjóri 1989-1990. 

Á nokkru árabili störfuðu fulltrúar í Reykjavík 
við Bifföst-Fræðsludeild: örlygur Hálfdan- 
arson og Jóhann T. Bjarnason. 


Aðstoðarrektorar Samvinnuháskólans 

Vésteinn Benediktsson (sjá fyrr), aðstoðar- 
rektor 1990-1991. 

Jónas Guðmundsson (sjá fyrr), aðstoðarrektor 
1991-1995. 

Sigrún Jóhannesdóttir, fædd 1947 á Súganda- 
firði, aðstoðarrektor 1995-1997. Sigrún er 
M.S. í kennslutæknifræði. Hún hefur einnig 
starfað sem kennari, bókavörður og lektor. 

Þorlákur Björnsson, fæddur 1962 í Reykjavík, 
aðstoðarrektor 1997-1998. Þorlákur er 
cand. merc. Hann hefiir einnig starfað sem 
verslunarstjóri og fjármálastjóri. 

Runólfur Ágústsson, fæddur 1963 í Rangár- 
vallasýslu, aðstoðarrektor 1998-1999. Run- 
ólfur er cand.jur. Hann hefur einnig starfað 
sem framkvæmdastjóri og fulltrúi sýslu- 
manns. 

Félagsmálakennarar á Bifröst 

Hróar Björnsson, 1955-1960. 

Vilhjálmur Einarsson, 1960-1965. 

Höskuldur Goði Karlsson, 1965-1969. 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson, 1969-1974. 

Guðmundur Arnaldsson, 1974-1877. 

Guðmundur Guðmundsson, 1977-1978. 

Níels Árni Lund, 1978-1981. 

Isólfur Gylfi Pálmason, 1981-1987. 

Sigurður Albert Ármannsson, heimavistarfull- 
trúi (umsjónarffr. og aðjúnkt síðar) 1987- 
1994. 


Fastráðnir kennarar Samvinnuskólans 

Aðalsteinn Hermannsson, 1986-1987. 

Bryndís Þráinsdóttir, 1986-1989. 

Sr. Brynjólfur Gíslason, 1973-1974. 

Edda Símonardóttir 1987-1989 (síðar lektor). 
Elvar Eyvindsson, 1983-1986. 

Gísli Svan Einarsson, 1986-1989. 

Guðbrandur Gíslason, 1974-1976. 

Guðjón Auðunsson, 1989 (síðar lektor). 
Guðlaugur Rósinkranz, 1930-1949 (yfirkenn- 
ari frá 1931). 


369 


Digitized by CjOOQle 



Guðmundur Arnaldsson, 1974-19 77 

(félmk. 139 ). 

Guðmundur Guðmundsson, 1977-1978 

(félmk.). 

Gunnar Grímsson, 1955-1962 (yfirkennari). 

Haraldur Ingólfsson, 1986-1987. 

Helgi G. Björnsson, 1987-1989. 

Hjördís Bergsdóttir, 1989 (síðar lektor). 

Hrafn Magnússon, 1968-1973. 

Hrafnkell Tryggvason, 1988. 

Hróar Björnsson, 1955-1960 (félmk.). 

Húnbogi Þorsteinsson, 1965-1968. 

Hörður Haraldsson, 1956-1989 (yfirkennari, 
síðar lektor til 1992). 

Höskuldur Goði Karlsson, 1965-1969 (félmk.). 

ísólfur Gylfi Pálmason, 1981-1987 (félmk.). 

Jóhanna Margrét Guðjónsdóttir, 1974-1986. 

Jón Magnússon, 1989 (síðar lektor). 

Jónas Guðmundsson, 1989 (síðar lektor, að- 
stoðarrektor og rektor). 

Kristinn Gunnarsson, 1949-1953 (yfírkenn- 
ari). 

Kristján Skarphéðinsson, 1983-1984 (við 
Framhaldsdeild) . 

Linda H. Arnardóttir, 1989 (síðar aðjúnkt). 

Níels Árni Lund, 1978-1981 (félmk.). 

Ólafur Gunnarsson, 1987-1988. 

Páll Guðbjartsson, 1962-1965. 

Sigrún Jóhannesdóttir, 1981-1989 (síðar að- 
júnkt, lektor og aðstoðarrektor). 

Sigurður Albert Ármannsson, 1986-1989 
(heimavistarítr. 1987-, síðar aðjúnkt og 
umsjónarftr.). 

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson, 1969-1974 
(félmk.). 

Sigurður Sigfússon, 1977-1983. 

Snorri Þorsteinsson, 1955-1974 (yfirkennari). 

Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir, 1982-1986. 

Svavar Lárusson, 1974-1989 (yfirkennari við 
Framhaldsdeild). 

Sveinn Rögnvaldsson, 1977-1986. 


Vala Kristjánsson, 1987-1989. 

Vésteinn Benediktsson, 1987-1989 (síðar lekt- 
or og rektor). 

Vilhjálmur Árnason, 1952-1954. 

Vilhjálmur Einarsson, 1960-1965 (félmk.). 
Þorbjörg Bjarnar Friðriksdóttir, 1976-1977. 
Þorleifur Þórðarson, 1940-1950. 

Þórir Páll Guðjónsson, 1973-1987 (deildar- 
stjóri og fulltrúi). 

Þórir Þorvarðarson, 1978-1981. 

Lektorar við Samvinnuháskólann 140 

Aðalsteinn J. Magnússon M.A., MBA, 1992- 

1995. 

Ásmundur Þórðarson M.A., 1996- . 

Bjarni Jónsson MBA, 1996- . 

Edda Símonardóttir cand.jur., 1990-1992, í 
orlofi 1991-1992. 

Einar S. Valdemarsson cand.oecon., 1991- 
1995. 

Guðjón Auðunsson cand.merc., NSS, 1990- 
1991. 

Gunnar Á. Bjarnason rafeindaverkfr., 1991— 

1995. 

Hjördís Bergsdóttir cand.oecon., 1990-1991. 
Hörður Haraldsson cand.oecon. (fv.yfirkenn- 
ari), 1990-1992. 

Jón Magnússon techn.ing., 1990-1991. 

Jón Sigurðsson Ph.D.,MBA (rektor), 1990- 

1996. í orlofi 1991-1993. 

Jóna Guðný Káradóttir cand.merc., 1991- 
1995. 

Jónas Guðmundsson M.A. (aðstoðarrektor og 
rektor), 1990- . 

Kjartan Broddi Bragason cand.oecon., 1995- 

1997. 

Runólfur Ágústsson cand.jur. (aðstoðarrektor 
og rektor), 1993- . 

Sigrún Jóhannesdóttir M.S. (aðstoðarrektor), 
1994-1997. 


139 Þ.e. félagsmálakennari. 

140 Til vors 1998 hafði enginn verið ráðinn dósent eða prófessor við Samvinnuháskólann, en í reglum skól- 
ans er gert ráð fyrir framgangsreglum svipuðum þeim sem tíðkast við aðra íslenska háskóla. 


370 


Digitized by v^ooQle 



Svala Rún Sigurðardóttir M.S., 1995-1996. 
Sveinn Eldon Ph.D., MBA, 1994-1997. 
Vésteinn Benediktsson cand.oecon. (rektor), 
1990-1996. 

Vífill Karlsson cand.polit., 1998- . 

Þorlákur Björnsson cand.merc. (aðstoðarrekt- 
or), 1995-1998. 


Aðjúnktar við Samvinnuháskólann 

Aðalsteinn J. Magnússon (síðar lektor), 1992. 
Bjarki Már Karlsson tölvufræðingur, 1995- . 
Linda Hrönn Arnardóttir dipl.edb., NSS, 
1990-1991. 

Sigrún Guðmundsdóttir cand.merc., 1995- 
1998. 

Sigrún Jóhannesdóttir (síðar lektor og aðstoð- 
arrektor), 1990-1994, í orlofi 1991-1993. 
Sigurður Albert Ármannsson B.Ed., 1990- . 
Sigurður S. Gylfason cand.oecon., 1992- 
1993. 

Vífill Karlsson cand.polit., 1996-1998. 


Lausráðnir kennarar og stundakennarar 

Samvinnuskólans 

Alan Boucher, 1967-1968. 

Aðalsteinn Davíðsson, 1983-1985 F. 141 
Aðalsteinn Hákonarson, 1982-1984 F. 
Aðalsteinn Hermannsson, 1977-1980 F. 
Andrés Kristjánsson, 1943-1950. 

Anna Bjarnadóttir, 1955-1956. 

Anna Sigurðardóttir, 1986-1987 F. 

Annie C. Þórðarson, 1943-1948. 

Arnar Bjarnason, 1985-1986. 

Arnór Sigurjónsson, 1918-1919. 

Ase Blæhr, 1957-1958. 

Ágúst Þorgeirsson, 1976-1977 F. 

Ármann Halldórsson, 1938-1941. 


Ármann Höskuldsson, 1987-1988 F. 

Árni S. Björnsson, 1930-1931. 

Árni Indriðason, 1977-1978 F. 

Árni Kristjánsson, 1937-1952. 

Ásgeir Ásgeirsson, 1918-1919. 

Ástbjörg Gunnarsdóttir, 1949-1952. 

Baldur Kristjónsson, 1934-1941, 1943-1945. 
Benedikt Jakobsson, 1941-1949. 

Benedikt Tómasson, 1934-1938. 

Bergur Sigurbjörnsson, 1945-1946. 

Beryl Kolbeinsson, 1955-1959, 1960-1963. 
Birgir Harðarson, 1974. 

Birgir S. Jóhannson, 1980-1981 S, 142 1986- 
1987 F. 

Bjarni Gautason, 1986-1987 F. 

Bjarni Gíslason, 1973-1974 F. 

Bjarni Ó. Halldórsson 1989. 

Björg Sveinsdóttir, 1982-1983 F. 

Björn Ágústsson, 1966-1967 S. 

Björn Guðbrandsson, 1941-1943. 

Björn Guðmundsson, 1951-1953. 

Björn Gunnarsson, 1970-1973. 

Björn Gunnlaugsson, 1981-1982 F. 

Björn Jakobsson, 1960-1962. 

Björn Sigfusson, 1930-1931. 

Björn Sigurbjarnarson, 1920-1922. 

Björn Stefánsson, 1974 F. 

Brett Harrison, 1963-1964. 

Britta Björnsson, 1949-1951. 

Sr. Brynjólfur Gíslason, 1978. 

Brynjúlfur Sæmundsson, 1984-1986 F. 
Donald M. Brander, 1965-1967. 

Eggert Steinþórsson 1934-1936. 

Einar Jónsson, 1919-1933. 

Einar Torfason, 1974-1975 F. 

Eiríkur Hjartarson, 1967-1968 S. 

Eiríkur Pálsson, 1948-1955. 

Elísabet Finsen, 1974. 

Elísabet ísleifsdóttir, 1933-1934. 

Elizabeth S. Sierra, 1988-1989 F. 


141 F: stundakennarar við Framhaldsdeild Samvinnuskólans. 

142 S: í starfsnámi. Á þessari skrá eru tilgreindir þeir starfsnámsmenn sem einna lengst störfuðu við skólann 
á þessari námsbraut. 


Digitized by v^ooQle 



Ellen Thorarensen, 1980-1989 F. 

Elvar Eyvindsson, 1982 S. 

Erik Sönderholm, 1958-1960. 

Ernir Snorrason, 1974. 

Eva Þorvaldsdóttir, 1980-1982 F. 

Eysteinn Jónsson, 1927-1931. 

Eysteinn Sigurðsson, 1973-1983 F. 

Friðgeir Björnsson, 1922-1927. 

Dr. Frieda Sigurðsson, 1961-1964. 

Friðrik Magnússon, 1929-1930. 

Fríða S. Eyfjörð, 1935-1949. 

Geirfmna G. Óladóttir, 1982 S. 

Georg Hermannsson, 1961-1964. 

Georg Ólafsson, 1973-1974 F. 

Gísli Ásmundsson, 1933-1934. 

Gísli Gíslason, 1982-1984 F. 

Gísli Guðmundsson, 1973-1974. 

Gísli Ó. Guðmundsson, 1929-1934 (skóla- 
stjóri um hríð 1930). 

Guðbjartur Össurarson, 1972-1973 S. 
Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 1982-1983 F. 
Guðbjörg Tómasdóttir, 1978-1979 F. 
Guðbrandur Magnússon, 1918-1919, 1929- 
1934. 

Guðjón Guðjónsson, 1919-1920. 

Guðjón Pálsson, 1972-1973. 

Guðjón Teitsson, 1930-1931. 

Guðlaug Jónsdóttir, 1923-1926. 

Guðmundur Ágústsson, 1975-1979 F. 
Guðmundur I. Guðjónsson, 1931-1932. 
Guðmundur Kr. Guðmundsson, 1919-1920. 
Guðmundur Sigurjónsson, 1984 S. 

Guðný S. Þorsteinsdóttir, 1973-1974 F. 
Guðrún Árnadóttir, 1987-1988 F. 

Guðrún Sigurjónsdóttir, 1986 S. 

Gunnar Ólafsson, 1974-19 77 F. 

Gunnlaugur Björnsson, 1924-1928. 

Gylfi Sigurjónsson, 1973-1974 F. 

Halldór H. Andrésson, 1923-1924. 

Halldór Bachmann, 1986 S. 

Halldór Halldórsson, 1933-1934. 

Halldór Halldórsson, 1974-1975 F. 

Halldór Jónsson, 1987-1988 F. 

Halldór Sigfússon, 1931-1932. 

Halldór Sigurðsson, 1956-1960. 


Halldór Þorsteinsson, 1953-1954. 
Hallgrímur Hallgrímsson, 1924-1929. 
Hallgrímur Sigtryggsson, 1923-1925. 
Haukur Gíslason, 1963-1965. 

Heinrich Bech, 1958-1960. 

Helga Pálsdóttir, 1934-1935. 

Helgi Skúli Kjartansson, 1976-19 77 F. 
Helgi Sæmundsson, 1973-1974. 

Hermann Ottósson, 1988-1989 F. 

Héðinn Valdemarsson, 1918-1926. 

Hilmar Sigurðsson, 1978-1982 F. 

Hjördís Finnbogadóttir, 1985-1986 F. 
Hjörtur Jónsson, 1962-1963. 

Hólmfríður Friðjónsdóttir, 1988-1989 F. 
Hrafn M. Heimisson, 1984 S. 

Hrafn Magnússon, 1966 S, 1973-1975 F. 
Hrefna Þorsteinsdóttir, 1949-1952. 

Hreiðar Karlsson, 1966-1967 S. 

Ib Hansen, 1970-1971. 

Ingibjörg Haraldsdóttir, 1979-1980 F. 
Ingibjörg Sv. Jónsdóttir, 1979-1981 F. 
Ingibjörg V. Sigurgeirsson, 1935-1936. 
Ingimar Jónsson, 1987-1988 F. 
Ingimundur Hjartarson, 1987-1988 F. 
Ingveldur Sigurðardóttir, 1957-1974. 

Jens B. Baldursson, 1978-1980 F. 

Jens F. Magnússon, 1949-1952. 

John Sewell, 1970. 

Jóhann Sigurjónsson, 1981-1983 F. 

Jóhann Skaftason, 1931-1932. 

Jóhanna Ólafsson, 1949-1954. 

Jóhannes M. Jóhannesson, 1983 S. 
Jóhannes Sigurgeirsson, 1974-1976 F. 

Jón Bjarnason, 1925-1926, 1927-1929. 

Jón Emil Guðjónsson, 1936-1937. 

Jón Guðmundsson, 1918-1927. 

Jón Gunnarsson, 1931-1933. 

Jón Júlíusson, 1952-1955. 

Jón G. Magnússon, 1968-1969 S. 

Jónas Kristjánsson, 1943-1944, 1952-1955. 
Jónas Pálsson, 1948-1949. 

Judith Foot, 1959-1960. 

Julian D’Arcy, 1973-1974. 

Jurgen von Heymann, 1973-1974. 

Kári Indriðason, 1988-1989 F. 


372 


Digitized by v^ooQle 



Kirstin Flygenring, 1984-1985 F. 

Kjartan Jónsson, 1977-1978, 1980-1982 F. 
Kristinn P. Magnússon, 1985-1986 F. 

Kristinn Sn. Jónsson, 1978-1980 F. 

Kristinn F. Stefánsson, 1928-1929. 

Kristján Eiríksson, 1974-1975 F. 

Kristján Skarphéðinsson, 1982-1983 (síðar 
fastráðinn) F. 

Kristleifur Jónsson, 1950-1953. 

Kristrún Arnarsdóttir, 1987-1988 F. 

Lárus Guðjónsson, 1977-1979 F. 

Leifur Harðarson, 1981-1986 F. 

Ludvig Guðmundsson, 1922-1923, 1924- 
1925. 

Lúðvík Jónsson, 1949-1950. 

Magnús Björnsson, 1925-1926, 1931-1939. 
Magnús Ólafsson, 1980-1981 F. 

Sr. Magnús Runólfsson, 1946-1949. 

Margeir Daníelsson, 1973-1976 F. 

Már Hallgrímsson, 1963-1964. 

Metúsalem Stefánsson, 1919-1920. 

Sr. Ólafur J. Guðmundsson, 1986-1988 F. 
Ólafur Halldórsson, 1974-1977, 1986-1989 F. 
Ólafur Ingólfsson, 1979-1981 F. 

Ólafur Jóhannesson, 1937-1943. 

Ólafur Jónsson, 1965-1966 S. 

Ólafur Kjartansson, 1919-1922, 1923-1927. 
Ólafur H. Sverrisson, 1985-1986 F. 

Ólöf Jónsdóttir Nordal, 1918-1920. 

Ómar Kristinsson, 1973-1974 S. 

Óskar J. Óskarsson, 1973. 

Óskar Óskarsson, 1987 S. 

Pétur Einarsson, 1953-1954. 

Pétur Pétursson, 1985 S. 

Pétur Ragnarsson, 1975-1976 F. 

Ragna S. Guðjohnsen, 1986-1988 F. 

Ragnar B. Bjarkan, 1934-1935. 

Ragnar J. Jónsson, 1984-1987 F. 

Ragnar R. Magnússon, 1965-1966 S. 

Ragnar Ólafsson, 1930-1931, 1932-1934. 
Ragnhildur Ásgeirsdóttir, 1954-1955. 
Rannveig Þorsteinsdóttir, 1926-1933. 

Reynir Jónsson, 1987-1989 F. 

Sigbjörn Guðjónsson, 1980-1988 F. 

Sigfus Grétarsson, 1983-1984 F. 


Sigfús A. Sigurhjartarson, 1928-1930. 

Signý Þórarinsdóttir, 1983 S. 

Sigríður Hjartar, 1977-1982 F. 

Sigríður Ingimarsdóttir, 1949-1953. 
Sigtryggur Klemensson, 1934-1936. 
Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir, 1980-1981 F. 
Sigurborg Matthíasdóttir, 1984-1985 F. 
Sigurður G. Björgvinsson, 1974-1976 F. 
Sigurður Einarsson, 1922-1923. 

Sigurður Eiríksson, 1985 S. 

Sigurður Jónsson, 1967-1968 S. 

Sigurður Jónasson, 1921-1922. 

Sigurður Markússon, 1951-1955. 

Sigurður O. Thorlacius, 1927-1928. 

Sigurður Sigurðsson, 1919-1921. 

Sigurður Snævarr, 1986-1987 F. 

Sigurður Thoroddsen, 1933-1934. 

Sigurgeir Friðriksson, 1921-1925, 1929-1931. 
Sigurjón Elíasson, 1986-1987 F. 

Sigurjón Pétursson, 1977-1980 F. 

Sigurrós Erlingsdóttir, 1986-1987 F. 
Sigursteinn Magnússon, 1923-1924. 

Snorri Jónsson, 1985-1986 F. 

Stefán Bogason, 1949-1950. 

Stefán Brynjólfsson, 1922-1923. 

Stefán Karlsson, 1954-1955. 

Stefán R. Kristinsson, 1973-1974 F. 

Stefán Pjetursson, 1934-1939. 

Stefán Rafnar, 1919-1920, 1921-1925. 
Steingrímur Ingason, 1981 S. 

Steinþór Kristjánsson, 1981-1983 F. 
Sveinbjörn Sigurjónsson, 1928-1931. 

Sveinn Aðalsteinsson, 1983-1984 F. 

Sveinn Bergsveinsson, 1934-1936. 

Sveinn Björnsson, 1984-1986 F. 

Sverrir Ingólfsson, 1975-1977 F. 

Tómas Óli Jónsson, 1977-1979 F. 

Tómas örn Kristinsson, 1982-1985 F. 

Tryggvi Þórhallsson, 1920-1928. 

Ute Jakobshagen, 1955-1956. 

Valdimar Hergeirsson, 1975-1977 F. 

Valdimar Jóhannsson, 1938-1941. 

Valdimar Sveinbjörnsson, 1929-1934. 

Valgarð J. Ólafsson, 1950-1951. 

Védís Skarphéðinsdóttir, 1987-1988 F. 


373 


Digitized by v^ooQle 



Viðar Þorsteinsson, 1966-1967 S. 

Vilhjálmur Árnason, 1950-1952. 

Vilhjálmur Jónsson, 1949-1954. 

Þorbergur Kjartansson, 1919-1920. 

Þorbjörg Halldórs frá Höfnum, 1936-1955. 
Þorbjörn Friðriksson, 1982-1985 F. 

Þorkell Jóhannesson, 1925-1931 (skólastjóri 
1927-1931). 

Þorleifur Þórðarson, 1935-1940 (síðar fast- 
ráðinn kennari). 

Þormóður Sigurðsson, 1926-1927. 

Þorsteinn M. Árnason, 1969-1970 S. 
Þorvarður J. Júlíusson, 1954-1955. 

Þór Indriðason, 1985-1986 F. 

Þórhallur Hermannsson, 1952-1954. 
Þórhallur Maack, 1985-1986 F. 

Þórir Páll Guðjónsson, 1968-1969 S. 

Þórunn Pétursdóttir, 1937-1938. 

Þröstur Karlsson, 1985-1986 F. 

Örlygur Hálfdanarson, 1954-1955. 


Stundakennarar við Samvinnu- 
háskólann 

Anh-Dao Tran M.A., 1997- . 

Ann Clyde Ph.D., 1995-1997. 

Anna Guðmundsdóttir A.A., 1997- . 

Arnar Bjarnason Ph.D., 1997- . 

Ásþór Ragnarsson sálfr., 1997- . 

Bjarni H. Ingólfsson cand. merc., 1997- . 

Charles Fromme, 1997- . 

Einar Ólafsson MBA, 1997- . 

Guðmundur Bárðarson cand.oecon., 1990- 
1991, 1993. 

Guðmundur Ólafsson cand. oecon., 1997- . 
Hermann Níelsson B.Ed., 1997- . 

Hörður Haraldsson (fv. lektor), 1992-1993. 
Inga Steinunn Magnúsdóttir B.A., 1991-1993. 
Jón Vilberg Guðjónsson cand.jur., 1990-1992. 
Jón Pálsson cand.polyt., 1991-1992. 

Jón Sigurðsson Ph.D., MBA (áður rektor og 
lektor), 1996-1998. 

Jóna Guðný Káradóttir cand. merc. (áður 
lektor), 1996-1997. 


Ketill Magnússon M.A., 1997- . 

Kjartan Broddi Bragason cand.oecon. (áður 
lektor), 1997- . 

Konráð Konráðsson cand.oecon., 1995-1997. 

Ólafur Haukur Magnússon cand.merc., 1994. 

Runólfur Ágústsson (síðar lektor), 1993-1993. 

Sigrún Jóhannesdóttir M.S. (áður lektor og 
aðstoðarrektor), 1997- . 

Sigurður S. Gylfason cand. oecon. (síðar að- 
júnkt), 1991-1992. 

Snorri Jónsson cand.oecon., NSS, 1991-1992. 

Susan Martin MBA, 1995-1996. 


Skólanefndarmenn Samvinnuskólans 
og Samvinnuháskólans 

Skólanefhd var sett fyrir Samvinnuskólann 
með lögum sem tóku gildi í ársbyrjun 1977, 
en fyrsta skólanefndin hafði verið skipuð sam- 
kvæmt lögunum skömmu áður. I skólanefnd 
sátu til vors 1994 fjórir fulltrúar tilnefndir af 
stjórn Sambands ísl. samvinnufélaga og fjórir 
til vara, en í Skipulagsskrá fyrir Samvinnuhá- 
skólann var ráð fyrir því gert að tveir aðal- 
menn væru jafnframt stjórnarmenn SÍS. Að 
auki var fulltrúi tilnefndur af menntamála- 
ráðherra og varamaður. Sumarið 1994 tóku 
nýjar reglur gildi er gerðu ráð fyrir að tveir að- 
almenn og tveir til vara væru tilnefndir af 
stjórn Vinnumálasambands samvinnufélag- 
anna, einn og einn til vara af skólaráði Sam- 
vinnuháskólans, einn og einn til vara af Nem- 
endasambandi Samvinnuskólans og Sam- 
vinnuháskólans og einn aðalmaður og einn til 
vara af menntamálaráðherra. I samráði við 
Menntamálaráðuneytið voru nokkrar breyt- 
ingar á tilhögun enn gerðar síðla á árinu 1994, 
einkum að í stað tilnefninga skyldi hver aðili 
skipa sinn eða sína fulltrúa þannig að ekki 
yrðu tafir á umboði nefndarmanna og tryggt 
yrði að jafnan hefðu nógu margir umboð til 
nefndarstarfa og ákvarðana. 


374 


Digitized by v^ooQle 




Skólanefnd 1981. 



Skólanefnd 1983. 


375 


Digitized by v^ooQle 





Formenn 

Axel Gíslason forstjóri, 1976 (var fram- 
kvæmdastjóri Fræðsludeildar en lét af því 
starfi áður en nefndin kom saman til fyrsta 
fundar). 

Kjartan P. Kjartansson framkvæmdastjóri, 
NSS, 1976-1986. 

Ólafur Sverrisson kaupfélagsstjóri, NSS, 

1987- 1994. 

Jón Sigurðsson lektor, fv.rektor, 1994-1995. 
Valgerður Sverrisdóttir alþingismaður, 
1995-1996. 

Kristján Jón Eysteinsson iðntæknifræðingur, 
NSS, 1996- . 

Aðrir 

Atli Freyr Guðmundsson skrifstofustjóri, NSS, 

1989- 1994, varaformaður 1992-1994. 
Eysteinn Jónsson alþingismaður, NSS, 1976- 

1985. 

Geir Magnússon forstjóri, NSS, 1985-1990, 

1990- 1996, varaformaður 1994-1996. 
Gerður G. Óskarsdóttir lektor (fulltrúi ráð- 

herra), 1990-1992. 

Gerður Steinþórsdóttir kennari (fulltrúi ráð- 
herra), 1976-1990. 

Guðrún Gísladóttir rekstrarfræðingur, NSS, 

1988- . 

Gunnar Grímsson starfsmannastjóri, NSS, 
1976-1983. 

Jón Sigurðsson lektor, fv. rektor, 1995 (for- 
maður). 

Kristján Jón Eysteinsson iðntæknifræðingur, 
NSS, 1994- , (formaður 1996- ). 

Magnús G. Friðgeirsson framkvæmdastjóri, 
NSS, 1983-1988. 

Ólafur Sverrisson kaupfélagsstjóri, NSS, 
1976-1986, varaformaður (formaður síðan 
til 1994). 

Óli Jón Gunnarsson sveitarstjóri (fulltrúi ráð- 
herra), 1992- . 

Runólfur Ágústsson lektor, (síðar aðstoðar- 
rektor), 1995- . 

Sigurður Gils Björgvinsson rekstrarhagfræð- 
ingur, NSS, 1996-1998. 

376 


Sigurður Ólafsson rekstrarhagfræðingur, 
1998- . 

Sigþrúður Guðmundsdóttir fræðslustjóri, 
1996-1998. 

Valgerður Sverrisdóttir alþingismaður, 1990- 
1996 (formaður 1995-1996). 

Valur Arnþórsson bankastjóri NSS, 1987- 
1990. 

Varamenn 

Arnór Guðmundsson deildarsérfræðingur 
(fulltrúi ráðherra), 1994-1995. 

Atli Freyr Guðmundsson skrifstofustjóri, NSS, 
1976-1989. 

Árni R. Árnason alþingismaður, NSS, 1996- . 
Baldur Þórhallsson stjórnmálafræðingur (full- 
trúi ráðherra), 1995. 

Eiríkur Grímsson B.S. rekstrarfræðingur, NSS, 
1995-1997. 

Geir Magnússon forstjóri, NSS, 1990. 
Guðmundur Ólafsson formaður Skólafélags 
Samvinnuháskólans, NSS, 1997- . 

Helga Arngrímsdóttir fulltrúi, NSS, 1992- 
1993, 1994- . 

ísólfur Gylfi Pálmason alþingismaður, 1996- . 
Páll Ingólfsson framkvæmdastjóri, NSS, (full- 
trúi ráðherra), 1996- . 

Runólfur Ágústsson lektor, 1994-1995. 
Sigurður Gils Björgvinsson hagfræðingur, 
NSS, 1990-1996 (síðar aðalmaður). 
Sigurður Þórhallsson fulltrúi, 1976-1990. 
Sigþrúður Guðmundsdóttir fræðslufulltrúi, 

1989- 1996 (síðar aðalmaður). 

Snorri Jónsson framkvæmdastjóri, NSS, 

1990- 1994. 

Sæmundur Guðmundsson fulltrúi, NSS, 
1993-1994. 

Þorsteinn V. Gunnarsson, síðar háskólarektor 
(fulltrúi ráðherra), 1990-1994. 


Digitized by v^ooQle 




Skólanefnd 1989. 



Skólanefnd 1996. 


377 


Digitized by v^ooQle 




Skólaráð Samvinnuskólans og Sam- 
vinnuháskólans og Framkvæmdaráð 
Samvinnuháskólans 

Skólaráð Samvinnuskólans á Bifröst var stofn- 
að 1984. Áður höfðu sambærileg ráð, heimil- 
isráð og námsráð, starfað skamma hríð á sjö- 
unda áratugnum og sérstakt skólaráð hafði 
bókað tvo fundi vorið 1980. Skólaráð er sam- 
starfsvettvangur stjórnenda, kennara og nem- 
enda um málefhi skólans og skólaheimilisins. 
Þegar skólanum var breytt jukust verkefhi 
þess og áhrif. Með Skipulagsskrá fyrir Sam- 
vinnuháskólann 1990 varð skólaráðið ein 
helsta stjórnstofnun skólans. Framan af voru 
sex fulltrúar í skólaráði en var síðar fjölgað { 
tíu. Helmingur ráðsins hefur jafnan verið 
skipaður stjórnendum og fulltrúum kennara 
og annarra starfsmanna og helmingur skipað- 
ur forystumönnum námsmanna og sérstök- 
um nemendafulltrúum sem kjörnir eru sér- 
staklega. Skólastjóri og síðar rektor er formað- 
ur skólaráðs. 

Síðla árs 1994 voru verkefni og völd Skóla- 
ráðs aukin og nafni þess breytt 1 Fram- 
kvæmdaráð. 


Formenn 

Jón Sigurðsson skólastjóri og síðar rektor, 
1984-1991. 

Vésteinn Benediktsson rektor, 1991-1995. 
Jónas Guðmundsson rektor, 1995- . 


Aðrir stjórnendur 

ísólfur Gylfi Pálmason félagsmálakennari, 
1984-1987. 

Jónas Guðmundsson aðstoðarrektor, 1991- 
1995. 

Pétur H. Snæland aðstoðarskólastjóri, 1987- 
1989. 

Runólfur Ágústsson aðstoðarrektor, 1998- . 
Sigrún Jóhannesdóttir aðstoðarrektor, 1995- 
1997. 


Sigurður Albert Ármannsson heimavistarfull- 
trúi, síðar umsjónarfulltrúi, 1987- . 
Vésteinn Benediktsson aðstoðarrektor, 1989- 
1991. 

Þorlákur Björnsson aðstoðarrektor, 1997- 
1998. 

Þórir Páll Guðjónsson fulltrúi skólastjóra, 
1984-1987. 


Fulltrúar kennara og starfsmanna 

Aðalsteinn J. Magnússon, 1993-1995. 

Bjarni Jónsson, 1996- . 

Bryndís Þráinsdóttir, 1987-1988. 

Edda Símonardóttir, 1989-1990. 

Einar S. Valdemarsson, 1991-1993. 

Guðjón Auðunsson, 1990-1991. 

Helgi G. Björnsson, 1988-1989. 

Hörður Haraldsson, 1989-1990. 

Jóna Guðný Káradóttir, 1991-1992, 1994- 
1995. 

Jónas Guðmundsson, 1990-1991. 

Runólfur Ágústsson, 1993-1994. 

Sigrún Jóhannesdóttir, 1984-1986, 1991. 
Sigurður A. Ármannson, 1986-1987. 

Sigurður S. Gylfason, 1992-1993. 

Svala Rún Sigurðardóttir, 1995-1996. 

Vífill Karlsson, 1997- . 

Þorlákur Björnsson, 1995-1997. 


Embættismenn námsmanna 

Aðalsteinn Ingvason, 1986-1987. 
Andrés Eyjólfsson, 1994-1995. 
Birgitta Sigurðardóttir, 1995-1996. 
Bjarni H. Ingólfsson, 1990-1991. 
Bjarni S. Guðmundsson, 1992-1993. 
Brynjar Stefánsson, 1992-1993. 
Einar Þorláksson, 1993-1994. 

Eirný S. Valsdóttir, 1989-1990. 

Gísli Einarsson, 1987-1988. 
Guðmundur Eyþórsson, 1995. 
Guðmundur Ólafsson, 1997-1998. 
Guðný Sigurðardóttir, 1986-1987. 
Gunnar Jóhannesson, 1993-1994. 


378 


Digitized by VjOOQle 









JeruúR'O&uoa 

1957- 36 


ám 


— . 


Jótvxs Gestssoiv 

1902-65 


KÉ 

KctiGsson. 
1 9*1 - ■ 62 


I958-59 


‘OCi31.þór6ai\sotv 

1963- '64 


JrvgóBjur- Svcmssorv 

1965-66 


Jón j£6u.gasoiu 
1939- 60 


Jókanrv f.'OBoJssoiv 

19 M -65 


Baídur'Osfeansíon. 
1960- 61 


Fyrstu formenn Skólafélagsins. 


Gunnhildur Gunnsteinsdóttir, 1987-1988. 
Halla Bjarnadóttir, 1984-1985. 

Helga V. Guðjónsdóttir, 1991-1992. 

Héðinn Gunnarsson, 1985-1986. 

Jóhannes Jónsson, 1998- . 

Jóna Soffía Baldursdóttir, 1997-1998. 

Júlíus Benediktsson, 1995-1996. 

Magnús B. Jóhannesson, 1989-1990. 
Margrét Ludwig, 1988-1989. 

Ólafur M. Einarsson, 1998- . 

Ragnheiður B. Guðmundsdóttir, 1989-1990. 
Sigurgeir B. Kristgeirsson, 1984-1985. 
Sigursteinn Ingvarsson, 1996-1997. 

Stefán Sveinbjörnsson, 1996-1997. 

Stefán ö. Valdimarsson, 1990-1991. 

Viðar Karlsson, 1994-1995. 

Vignir R. Gíslason, 1985-1986. 

Þorvaldur T. Jónsson, 1988-1989. 

Þórir Aðalsteinsson, 1991-1992. 


Aðrir fulltrúar námsmanna 

Áslaug Guðmundsdóttir, 1992-1993. 

Eiríkur Grímsson, 1993-1994; einnig sem 
fulltrúi fyrir Rekstrarfræðadeild II., 1994- 
1995. 


Eirný S. Valsdóttir, 1986-1987. 

Guðrún Gísladóttir, 1993-1994. 

Gylfi Gíslason, 1994-1996. 

Hallgrímur Gröndal, 1993-1994. 
Hallur Magnússon, 1994-1995. 

Helgi Bogason, 1996-1997. 

Inga Þórisdóttir, 1992-1993. 
ívar Ragnarsson, 1990-1991. 

Jóhann F. Aðalsteinsson, 1985-1986. 
Jón Magnússon, 1993. 

Jón Trausti Ólafsson, 1997-1998. 
Kristinn Karlsson, 1998- . 

Kristján Emil Jónasson, 1996-1997. 
Kristmar J. Ólafsson, 1994-1995. 

Linda Rut Benediktsdóttir, 1995-1996. 
Magnús O. Haraldsson, 1987-1988. 
Magnús Magnússon, 1995-1996. 
Oddný Anna Björnsdóttir, 1997-1998. 
Páll M. Hendriksson, 1988-1989. 
Sigurður Bjarnason, 1991-1992. 
Sigurður Stefánsson, 1989-1990. 
Sigurpáll Þ. Gunnarsson, 1988-1989. 
Theodóra Ragnarsdóttir, 1991-1992. 
Torfi Markússon, 1990-1991. 

Valbjörn Steingrímsson, 1989-1990. 
Þóra Sverrisdóttir, 1996-1997. 


379 


Digitized by v^ooQle 




Þórður M. Kjartansson, 1990-1992. 

Þórunn H. Guðmundsdóttir, 1984-1985. 

Deildarráð Framhaldsdeildar Sam- 
vinnuskólans í Reykjavík. 

Deildarráð var stofnað 1984 og lauk störfum 
er deildin var lögð niður vorið 1989. Skóla- 
stjóri var formaður Deildarráðs, en auk hans 
sátu í ráðinu yfirkennari og formaður nem- 
endafélags deildarinnar. 

Jón Sigurðsson skólastjóri, 1984-1989. 

Svavar Lárusson yfirkennari, 1984-1989. 

Formenn nemendafélags 
Framhaldsdeildar 

Aðalsteinn Ingvason, 1988-1989. 

Hreggviður Jónsson, 1984-1985. 

Kristján Þorvaldsson, 1987-1988. 

Óskar Óskarsson, 1985-1986. 

Sigurður Eiríksson, 1986-1987. 

Nemendafjöldi 

Lengi framan af sögu skólans virðist ekki hafa 
verið lögð áhersla á að nemendur „lykju 
námi“ eða „lykju prófum w í venjulegri merk- 
ingu þeirra orða. Jónas Jónsson skólastjóri 
lagði miklu þyngri áherslu á að nemendur 
væru sem mest að sjálfsnámi og hygðust halda 
því áfram ævilangt hvað svo sem liði formlegri 
skólagöngu, og á prófum hafði hann a.m.k. 
hálfgerðan ímugust að hætti lýðháskóla- 
manna. Því liggur það eiginlega ekki ljóst fyr- 
ir hvernig meta skuli nemendafjölda Sam- 
vinnuskólans alveg nákvæmlega ár frá ári 
framan af sögu hans, og kemur þetta greini- 
lega ffam fyrr í þessu riti. Þarf að ýmsu að 
hyggja enda námsbraut skólans samhliða 
tveggja vetra og eins vetrar nám lengst af og 


sumir nemendur þar fýrir utan í næsta 
„óreglulegu námi“ sem nú er kallað, og sumir 
jafnvel kallaðir „gestir“ í starfsskýrslum. 

Eftirfarandi niðurstöður byggjast á athugun 
tiltækra heimilda. Sérstaklega er stuðst við 
upplýsingar í starfsskýrslum og einnig í Ár- 
bókum Nemendasambands Samvinnuskól- 
ans. Geta má þess að í XI. bindi þeirra er 
heildarnemendaskrá 1919-1979 og í XII. og 
XIII. bindi eru viðbótarskrár. 143 

1 . 

Á námskeiðum samvinnumanna víðs vegar 
um land áður en regluleg starfsemi Sam- 
vinnuskólans hófst 1918 hafa verið 4.924 þátt- 
takendur. 

2 . 

Nemendafjöldi samtímis í Samvinnuskólan- 
um í Reykjavík var mjög breytilegur, frá 21 
nemanda 1921-1922 og allt að 100 saman 
1945-1946. Meðaltalsfjöldi var sem næst 51 
nemandi í senn en oftast voru þeir færri. f Ár- 
bókum Nemendasambandsins eru 1.263 
nemendur tilgreindir fram til vors 1955, en 
ætla má að alls hafi nokkru fleiri nemendur 
verið taldir Samvinnuskólamenn á þessu ára- 
bili. 

3. 

Nemendur sem telja má að lokið hafi fyllilega 
reglulegu námi og fullnaðarprófum frá Sam- 
vinnuskólanum í Reykjavík á árabilinu frá 
vori 1919 til vors 1955 voru alls 1.154. 

4. 

f Framhaldsdeild Samvinnuskólans sem starf- 
rækt var 1926 voru þrír nemendur; í sams 
konar deild 1936 voru 15 nemendur, en alls 31 
í Framhaldsdeild sem starfaði 1950-1954. All- 
ir þessir nemendur höfðu áður stundað nám 
við skólann. Þá greiddi skólinn fýrir nokkrum 


143 Guðmundur R. Jóhannsson (ritstj.) 1986. Árbók Nemendasambands Samvinnuskólans XI. Reykjavík, NSS. 
- Sama: 1991. XII. - Sama: 1992. XIII. 


380 


Digitized by v^ooQle 



brautskráðum nemendum til náms við skóla í 
Svíþjóð, Bretlandi og Danmörk á árum áður, 
og munu þeir hafa verið ekki færri en 8 tals- 
ins. 

5. 

Samvinnuskólaprófi frá Samvinnuskólanum á 
Bifröst sem lokið var á árunum frá vori 1957 
til vors 1987 luku alls 1.147 nemendur. Láta 
mun nærri að aðeins 14 nemendur sem hófu 
reglulegt nám á Biíröst til Samvinnuskóla- 
prófs hafi ekki lokið því. Flestir nemendur í 
senn á Bifföst hafa verið 86 alls veturinn 
1980-1981 en flest árin voru þeir um 77 sam- 
an. Einn nemandi mun hafa lokið námi frá 
Bifröst með nokkurs konar íjarnámssniði. 

6 . 

Stúdentsprófi frá Framhaldsdeild Samvinnu- 
skólans í Reykjavík sem lokið var á árunum 
ffá vori 1975 til vors 1989 luku alls 225 nem- 
endur. Nemendafjöldi í Framhaldsdeild í senn 
var mjög breytilegur, flestir 48 saman 
1986-1987 en fæstir 19 árið 1974-1975 og eru 
þá ekki talin með fyrsta og síðasta ár deildar- 
innar. Til viðbótar þeim sem luku náminu 
hafa sennilega einir 62 nemendur hafið nám í 
deildinni en ekki lokið, að minnsta kosti ekki 
í reglulegri lotu, enda var skipulagi deildar- 
innar meðal annars hagað með það fyrir aug- 
um að koma til móts við óskir nemenda um 
áfanganám og svo nefnt „öldungadeildar- 
nám w . Aðeins einn stúdent úr Framhaldsdeild 
hafði ekki lokið Samvinnuskólaprófi áður; 
einn annar hafði Samvinnuskólapróf frá 
Reykjavík en aðrir ffá Bifröst. 

7. 

Samvinnuskóla-stúdentsprófi ffá Rekstrar- 
menntadeild Samvinnuskólans á Bifröst sem 
lokið var vorin 1988 og 1989 luku alls 59 


nemendur. Einn nemandi hvarf frá þessu 
námi án þess að ljúka því. 

8 . 

Frá Samvinnuháskólanum á Bifröst höfðu frá 
vori 1990 til 31. júlí 1998 alls 289 námsmenn 
lokið Samvinnuháskólaprófi í rekstrarffæð- 
um, að loknu tveggja vetra háskólanámi. 144 
Nemendafjöldi hafði reynst nokkuð jafh frá 
ári til árs, 74-75 í senn á báðum námsárum; 
nokkuð fækkaði í deildinni um sinn er Rekstr- 
arfræðadeild II. var stofnuð haustið 1994 þar 
eð ekki var rými í skólahúsum til að taka á 
móti auknum heildarfjölda námsmanna. Þetta 
jafnaðist þó aftur innan fárra ára. Auk þess 
höfðu 68 aðrir námsmenn stundað nám í 
Rekstrarfræðadeild að nokkrum hluta, að 
þeim með töldum sem luku fyrra námsári 
vorið 1998. 

9. 

Frá Samvinnuháskólanum á Bifröst höfðu frá 
vori 1989 til 31. júlí 1998 alls 139 námsmenn 
lokið Samvinnuháskólaprófi í frumgreinum. 
Nemendafjöldi á ári hafði verið 16-20. Að 
auki höfðu 22 aðrir námsmenn stundað nám 
í Frumgreinadeild að einhverjum hluta. 

10 . 

Frá vorinu 1995 til 31. júlí 1998 höfðu 49 
námsmenn lokið B.S.-prófi í rekstrarfræðum 
frá Samvinnuháskólanum. Þá höfðu 30 aðrir 
stundað nám að einhverjum hluta í Rekstrar- 
fræðadeild II. en ekki lokið að öllu leyti á 
sama tímabili. 

11 . 

Við lok starfsárs 31. júlí 1998 höfðu frá endur- 
skipulagningu starfsfræðslunnar 1977 alls 734 
starfsfræðslu- og félagsmálanámskeið verið 
haldin á vegum Samvinnuskólans og Sam- 


144 Ath. sem tekið er fram í annál framar í þessu riti að í starfsskýrslu 1993-1994 er oftalið um einn; það hef- 
ur verið leiðrétt hér. 


381 


Digitized by v^ooQle 



vinnuháskólans, með alls 13.060 þátttakend- 
um í öllum landshlutum. Mestur blómi þess- 
arar starfsemi var fram til um 1987 en þá tók 
mjög að gæta kreppunnar 1 atvinnulífi og 
einkum samvinnufélögunum, en jafnframt 
beindust kraftar starfsmanna skólans þá eink- 
um að umbreytingum skólaskipanar. 

Nokkrir umsvifamestu þættir starfsfræðsl- 
unnar hafa verið námskeið um almenn versl- 
unar- og afgreiðslustörf, um samskipti á 
vinnustað, um tölvustörf, og viðamikil nám- 
skeið um verslunarstjórn. Meðal annarra við- 
fangsefna má einkum nefna námskeið um 
rýrnunargreiningu, um félagsmálastörf og 
ræðumennsku, um sölufræði og vörufræði, 
um meðferð matvæla, um bókhald og áætl- 
anagerð, um verkstjórn, um almenna stjórn- 
un, um samvinnumál og sérstök námskeið um 
kvennaframa. 

12 . 

Á vegum Sambandsins og samvinnuhreyfing- 
arinnar var árlega einum eða tveimur braut- 
skráðum nemendum Samvinnuskólans boðið 
svokallað starfsnám, sem var starfsþjálfunar- 
og námsbraut sem tók um eitt og hálft ár alls. 
Komu starfsnámsnemendur víða við í fyrir- 
tækjum og stofnunum samvinnuhreyfingar- 
innar og vörðu flestir að jafnaði einu misseri á 
Bifröst, sem aðstoðarkennarar og einnig sem 
leiðbeinendur við námskeiðahald skólans. 
Starfsnámi lauk að síðustu 1987, en þá höfðu 
reglulega tveir starfsnámsnemendur starfað 
við Samvinnuskólann á ári hverju um tæplega 


áratugar skeið. Telja má að 44 starfsnámsnem- 
endur hafi starfað þannig við Samvinnuskól- 
ann um nokkurt skeið hver frá því um 1962 til 
1987. 


Nokkrir helstu embættismenn nemenda 

Nokkuð örðugt er að finna glöggar heimildir 
um kjörna forystu- og embættismenn nem- 
enda Samvinnuskólans sum árin forðum. Til 
dæmis á árabilinu 1921-1929 eru fundar- 
gerðabækur ekki lengur fyrir hendi svo að vit- 
að sé. Eftirgrennslan bendir til þess að ekki 
hafi verið sérstakur formaður fyrir félagsstarf- 
inu á þessu árabili, og jafnvel að ekki hafi þá 
starfað formlegt skólafélag með eiginlegri 
stjórn. Við gerð embættismannatals þess sem 
hér fylgir er stuðst við Árbækur NSS, starfs- 
skýrslur skólans, afmælisblöð Vefarans vegna 
skólaafmæla 1968 og 1978 og persónuleg við- 
töl. 

Formenn Skólafélagsins 

Jón Benediktsson, 1918-1919. 

Kristján Benediktsson, 1919-1920. 

Ekki sérstakur formaður fyrir félagsstarfi 
1920-1929. 145 

Sigurjón Hallvarðsson, 1929-1930. 

Baldvin Þ. Kristjánsson, 1930-1931. 

Björn Stefánsson, 1931-1932. 

Björn Ingi Stefánsson, 1932-1933. 

Ekki sérstakur formaður fyrir félagsstarfi 
1933-1935. 146 


145 Guðmundur Tryggvason, sem sat í skólanum 1924-1925, minnist þess ekki að formlegt skólafélag hafi 
starfað þann vetur. En hann minnist umræðufimda sem nemendur héldu í skólastofum utan skólatíma 
nokkrum sinnum yfir veturinn. - Þórhallur Björnsson, sem sat í skólanum 1928-1929, telur einnig að ekki 
hafi verið eiginlegt almennt skólafélag. Hins vegar hafi nefnd eða nefndir staðið fyrir umræðu- og kapp- 
ræðufiindum í skólastofii, skipt í kappræðulið og valið frummælendur o.s.frv. 

146 Heimildarmönnum um árið 1933-1934, Garðari Þórhallssyni og Bergljótu Guttormsdóttur ber saman 
um þetta. - Heimildarmaður um árið 1934-1935, Þorsteinn Hannesson, fiillyrðir að ekki hafi eiginlegt 
skólafélag starfað á þessu skólaári, en honum er þetta minnisstætt enda tók hann virkan þátt í athöfnum 
skólalífsins. 


382 


Digitized by GiOOQle 




Ecce Homo. 


Haraldur Sigurðsson, 1935-1936. 

Björn Guðmundsson (frá Vestmannaeyjum), 
1936-1937. 

Björn Óli Pétursson, 1937-1938. 

Páll Finnbogason, 1938-1939. 

Jón Gíslason, 1939-1940. 
karl Sveinsson, 1940-1941. 

Gunnar Sveinsson, 1941-1942. 

Marías Guðmundsson, 1942-1943. 

Guttormur Óskarsson, 1943-1944. 

Birgir Þórhallsson, 1944-1945. 

Ingvi Ebenhardsson, 1945-1946. 

Júlíus Júlíusson, 1946-1947. 

Baldur Teitsson, 1947-1948. 

Ingólfur Ólafsson, 1948-1949. 

Matthías Pétursson, 1949-1950. 

Matthías Pétursson, 1950-1951. 

Ásgeir Jóhannesson, 1951-1952. 
örlygur Hálfdanarson, 1952-1953. 


örlygur Hálfdanarson, 1953-1954. 
Halldór örn Magnússon, 1954-1955. 
Halldór K. Halldórsson, 1955-1957. 
Jenni R. Ólason, 1957-1958. 

Jörgen Þ. Halldórsson, 1958-1959. 

Jón Illugason, 1959-1960. 

Baldur Óskarsson, 1960-1961. 

Álfur Ketilsson, 1961-1962. 

Jónas Gestsson, 1962-1963. 

Óli H. Þórðarson, 1963-1964. 

Jóhann E. Ólafsson, 1964-1965. 
Ingólfur Sverrisson, 1965-1966. 
Guðmundur R. Óskarsson, 1966-1967. 
Guðmundur P. Ásgeirsson, 1967-1968. 
Atli Freyr Guðmundsson, 1968-1969. 
Jakob Björnsson, 1969-1970. 

Borgþór Arngrímsson, 1970-1971. 
Valdimar Bragason, 1971-1972. 

Jóhann Jónsson, 1972-1973. 


Digitized by v^ooQle 





Ecce Homo. 


Ingimar Halldórsson, 1973-1974. 

Ómar Óskarsson, 1974-1975. 

Sigurbjörn Kristinsson, 1975-1976. 

Pétur Þorgrímsson, 1976-1977. 

Ólafur Helgason, 1977-1978. 

Ólafiir Arnfjörð, 1978-1979. 

Pálmi Guðmundsson, 1979-1980. 

Steingrímur Ingason, 1980-1981. 

Gísli Sigurðsson, 1981-1982. 

Þórir Aðalsteinsson, 1982-1983 (aftur 1991- 
1992). 

Hreinn Stefánsson, 1983-1984. 

Sigurgeir B. Kristgeirsson, 1984-1985. 

Vignir R. Gíslason, 1985-1986. 

Aðalsteinn Ingvason, 1986-1987. 

Gísli Einarsson, 1987-1988. 

Þorvaldur T. Jónsson, 1988-1989. 

Ragnheiður B. Guðmundsdóttir, 1989-1990. 


Bjarni H. Ingólfsson, 1990-1991. 

Þórir Aðalsteinsson, 1991-1992 (áður for- 
maður 1982-1983). 

Bjarni S. Guðmundsson, 1992-1993. 

Einar Þorláksson, 1993-1994. 

Viðar Karlsson, 1994-1995. 

Birgitta Sigurðardóttir, 1995-1996. 

Sigursteinn Ingvarsson, 1996-1997. 
Guðmundur Ólafsson, 1997-1998. 


Umsjónarmenn á Bifröst 

Anna Hauksdóttir, 1955-1956. 

Gísli Jónsson, 1956-1957. 

Steinþór Þorsteinsson, 1957-1958. 
Haukur S. Bachmann, 1958-1959. 
Helgi I. Sigurðsson, 1959-1960. 
Guðmundur Vésteinsson, 1960-1961. 


384 


Digitized by v^ooQle 



Sigurður Kristjánsson, 1961-1962. 

Hinrik Hinriksson, 1962-1963. 

Sigmundur Guðmundsson, 1963-1964. 

Sævar Þ. Sigurgeirsson, 1964-1965. 
Guðmundur Sveinsson, 1965-1966. 

Eiríkur G. Ragnarsson, 1966-1967. 

Agnar Svanbjörnsson, 1967-1968. 

Þorleifur Sigurðsson, 1968-1969. 

Hreggviður Þorsteinsson, 1969-1970. 

Erlingur Einarsson, 1970-1971. 

Björgúlfur Þórðarson, 1971-1972. 

Ágúst M. Grétarsson, 1972-1973. 

Björn Gunnarsson, 1973-1974. 

Ævar Ákason, 1974-1975. 

Björn Aðalsteinsson, 1975-1976. 

Sigurður S. Bergsson, 1976-1977. 

Finnur Óskarsson, 1977-1978. 

Gunnar Bragason, 1978-1979. 

Magnús Stefánsson, 1979-1980. 

Guðmundur R Guðgeirsson, 1980-1981. 

Árni G. Brynjólfsson, 1981-1982. 

Halla Jóhannsdóttir, 1982-1983. 

Vífill Karlsson, 1983-1984. 

Halla Bjarnadóttir, 1984-1985. 

Héðinn Gunnarsson, 1985-1986. 

Guðný Sigurðardóttir, 1986-1987. 

Gunnhildur Gunnsteinsdóttir, 1987-1988. 
Margrét Ludwig og Sigrún Karlsdóttir, 1988- 
1989. 

Eirný S. Valsdóttir, 1989-1990. 

Stefán ö. Valdimarsson, 1990-1991. 

Helga V. Guðjónsdóttir, 1991-1992. 

Brynjar Stefánsson, 1992-1993. 

Gunnar Jóhannesson, 1993-1994. 

Andrés Eyjólfsson, 1994-1995. 

Guðmundur Eyþórsson og Júlíus Benedikts- 
son, 1995-1996. 

Stefán Sveinbjörnsson, 1996-1997. 

Jóna Soffía Baldursdóttir, 1997-1998. 


Kaupfélagsstjórar 

Kaupfélag Samvinnuskólans er sú núverandi 
stofnun nemenda sem langelst er. Kaupfélagið 
var stofhað í Reykjavík haustið 1942, en aðal- 


hvatamaður að stofnun þess og fyrsti kaupfé- 
lagsstjóri var Albert Guðmundsson, síðar 
knattspyrnukappi, alþingismaður, ráðherra og 
sendiherra. I Reykjavík önnuðust síðan nefnd- 
ir nokkurra nemenda saman hverju sinni um 
rekstur kaupfélagsins. Hér á eftir verða taldir 
kaupfélagsstjórar á Bifröst. 

Marías Þórðarson, 1955-1957. 

Einar S. Einarsson, 1957-1958. 

Halldór Gunnarsson, 1958-1959. 

Gunnar Sigurðsson, 1959-1960. 

Guðmar J. Magnússon, 1960-1961. 

Sverrir Guðnason, 1961-1962. 

Ólafur H. Ólafsson, 1962-1963. 

Bjarni Aðalgeirsson, 1963-1964. 

Ragnar S. Magnússon, 1964-1965. 

Rafn Guðmundsson, 1965-1966. 

Sigurður Jónsson, 1966-1967. 

Jón G. Magnússon, 1967-1968. 

Sigvaldi Jósafatsson, 1968-1969. 

Sigurður E. Einarsson, 1969-1970. 

Þórir Þorvarðarson, 1970-1971. 

Ólafur G. Sigurðsson, 1971-1972. 

Hörður R. Einarsson, 1972-1973. 

Ólafiir Friðriksson, 1973-1974. 

Skúli Ingvarsson, 1974-1975. 

Ragnar J. Jónsson, 1975-1976. 

Freysteinn Sigurðsson, 1976-1977. 

Elís Reynarsson, 1977-1978. 

Þorsteinn Húnbogason, 1978-1979. 

Friðrik M. Guðmundsson, 1979-1980. 

Páll Ingólfsson, 1980-1981. 

Jóhannes M. Jóhannesson, 1981-1982. 

Ragna Georgsdóttir, 1982-1983. 

Ágúst Jónatansson og Svava B. Helgadóttir, 
1983-1984. 

Svava B. Helgadóttir og Margrét S. Guðjóns- 
dóttir, 1984-1985. 

Margrét S. Guðjónsdóttir, 1985-1986. 

Þórdís Imsland, 1986-1987. 

Magnús O. Haraldsson, 1987-1988. 
Sigmundur G. Sigurðsson, 1988-1989. 
Magnús B. Jóhannesson, 1989-1990. 
Sæmundur Guðmundsson, 1990-1991. 


385 


Digitized by v^ooQle 




Björgvin P. Hallgrímsson og Inga B. Magnús- 
dóttir, 1991-1992. 

Hilmar Sigurðsson og Lilja K. Bjarnadóttir, 

1992- 1993. 

Ásmundur H. Jónsson og Lárus Halldórsson, 

1993- 1994. 

Jónas Björnsson og Magnús Sandholt, 1994- 
1995. 

Katrín Brynjarsdóttir og Lísa Björk Óskars- 
dóttir, 1995-1996. 

Agnes Vala Bryndal og Kristín Kjartansdóttir, 
1996-1997. 

Geirlaug Jóhannsdóttir og Stefán Sveinbjörns- 
son, 1997-1998. 


Ritstjórar 

Á árum Samvinnuskólans í Reykjavík gáfu 
nemendur út nokkur skólablöð og voru sum 
þeirra handrituð og lesin upp á fundum, en 
önnur íjölrituð og jafnvel prentuð um skeið. 
Mjög erfitt er að henda fullar reiður á þessari 
starfsemi. 147 Vitað er að árið 1929-1930 er 
Guðmundur Sigurðsson ritstjóri skólablaðsins 
Loka , en frá miðjum 4. áratugnum mun blað- 
ið hafa heitið Huginn. Á Bifröst hlaut skóla- 
blaðið nafnið Vefarinn en útgáfii þess lauk er 
Samvinnuháskólinn hóf göngu sína. Síðan 
hefiir skóla- og kynningarblað námsmanna 
Samvinnuháskólans borið heitið Bifröst. 


147 Sjá um þetta m.a. Árbók NSS III, bls. 1 15 og áfram. 


386 


Digitized by v^ooQle 



Ecce Hotno. 


Huginn 

Kristján Guðmundsson, 1937-1938. 
Helgi Sæmundsson, 1939-1940. 
Björn Helgason, 1940-1941. 
Steingrímur Þórisson, 1941-1942. 
Kristján Þorsteinsson, 1942-1943. 
Hannes Jónsson, 1943-1944. 

Birgir Steinþórsson, 1944. 

Jón Einarsson, 1944-1945. 

Karl Júlíusson, 1945-1 946. 148 


148 Fyrir tímabilið 1945-1949, 1950-1951 og 1953- 
sjálfra eða bekkjarsystkina. 


Sigfus Kristjánsson, 1946-1947. 
Áskell Einarsson, 1947-1948. 
Jóhann T. Bjarnason, 1948-1949. 
Sigurður E. Haraldsson, 1949-1950. 
Matthías Helgason, 1950-1951. 

Páll Guðbjartsson, 1951-1952. 

Gísli Sigurðsson, 1952-1953. 
Magnús Thejll, 1953-1954. 

Erling J. Sigurðsson, 1954-1955. 


er hér stuðst við munnlegar heimildir ritstjóra 


387 


Digitized by v^ooQle 


Vefarinn 

Ragnar Ágústsson, 1955-1957. 

Húnbogi Þorsteinsson, 1957-1958. 

Pálmi S. Gíslason, 1958-1959. 

Kári Jónasson, 1959-1960. 

Theódór A. Jónsson, 1960-1961. 

Elías Sn. Jónsson, 1961-1962. 

Jón Kristjánsson, 1962-1963. 

Haukur Haraldsson, 1963-1964. 

Gunnar Jónsson, 1964-1965. 

Ægir Br. Sigurgeirsson, 1965-1966. 
Guðmundur Jóelsson, 1966-1967. 
Guðmundur R. Óskarsson, 1967-1968. 

Rúnar B. Jóhannsson, 1968-1969. 

Eyjólfur T. Geirsson, 1969-1970. 

Óskar Á. Óskarsson, 1970-1971. 

Ólafur Haraldsson, 1971-1972. 

Ragnheiður Gunnarsdóttir, 1972-1973. 

Pétur A. Pétursson, 1973-1974. 

Haraldur A. Haraldsson, 1974-1975. 

Andrés Magnússon, 1975-1976. 

Þórveig Þormóðsdóttir, 1976-1977. 

Gissur Pétursson, 1977-1978. 

Gunnar J. Straumland, 1978-1979. 

Erna Bjarnadóttir, 1979-1980. 

Inga Ósk Jónsdóttir, 1980-1981. 

Arnar Matthíasson og Egill össurarson, 1981- 
1982. 

Gíslína Gunnsteinsdóttir, 1982-1983. 

Sigurður Eiríksson, 1983-1984. 

Dóróthea E. Jóhannsdóttir, 1984-1985. 
Kristrún H. Ingólfsdóttir, 1985-1986. 

Helga V. Guðjónsdóttir, 1986-1987. 
Arnheiður Guðlaugsdóttir, 1987-1988. 
örlygur Ólafsson, 1988-1989. 

Bifröst 

Guðmundur R. Guðmundsson, 1989-1990. 
Valbjörn Steingrímsson, 1990-1991. 

Heiðar I. Svansson, 1991-1992. 

Þóra S. Jónsdóttir, 1992-1993. 

Eiríkur Grímsson, 1993-1994. 

Hallur Magnússon, 1994-1995. 

Þorvaldur Þorláksson, 1995-1996. 


Magnús Magnússon, 1996-1997. 

Jón E. Sævarsson, Linda R. Benediktsdóttir og 
Svanheiður Ingimundardóttir, 1997-1998. 

Stjórnarformenn Mötuneytis 

Lengst af bar skólastjóri alla rekstrarábyrgð á 
Mötuneyti Samvinnuskólans á Bifröst og 
leiddi stjórn þess ásamt samstarfsmönnum en 
nemendur kusu aðra stjórnarmenn og endur- 
skoðendur. Frá því að nemendur tóku að fullu 
og öllu að sér umsjón Mötuneytis Samvinnu- 
skólans og Samvinnuháskólans 1989 hafa 
þessir verið stjórnarformenn þess: 

Sigurður Stefánsson, 1989-1990. 

Jóna G. Einarsdóttir, 1990-1991. 

Kristinn Jónasson, 1991-1992. 

Jóhannes Valdemarsson, 1992-1993. 
Guðmundur Hafsteinsson, 1993. 

Guðmundur L. Loftsson, 1993-1995. 

Ekki hefur verið kjörin sérstök stjórn fyrir 
mötuneyti frá 1995 enda var rekstri þess þá 
hætt í þeirri mynd sem verið hafði um skeið. 

Stjórn Nemendagarða 
Jónas Guðmundsson aðstoðarrektor og rekt- 
or, 1991-1997, formaður. 

Sigurður A. Ármannsson heimavistarftr. og 
umsjónarftr., 1991- . 

Gunnar Vignisson, 1991-1993. 

Hallgrímur Gröndal, 1993. 

Jóhann H. Hafsteinsson, 1994. 

Arinbjörn Kúld, 1995-1997. 

Þorlákur Björnsson lektor og aðstoðarrektor, 
1997-1998, formaður. 

Sigurður Guðmundsson, 1997-1998. 

Formenn Nemendasambands Sam- 
vinnuskólans og Samvinnuháskólans 

Sigurvin Einarsson, 1958-1959. 

Kristinn Guðnason, 1959-1961. 

Ragnar Gunnarsson, 1961-1962. 

Kári Jónasson, 1962-1963. 


388 


Digitized by v^ooQte 



Logi Runólfsson, 1963-1964. 

Óli H. Þórðarson, 1964-1965. 
FriðrikÁ. Helgason, 1965-1966. 
Ragnar S. Magnússon, 1966-1967. 
Júlíus K. Valdimarsson, 1967-1968. 
Sævar Þ. Sigurgeirsson, 1968-1969. 
Atli F. Guðmundsson, 1969-1971. 
Kristín Bragadóttir, 1971-1972. 
Vigdís Pálsdóttir, 1972-1973. 

Pétur Ó. Pétursson, 1973-1974. 

Jón G. Magnússon, 1974-1975. 
Gísli Haraldsson, 1975-1976. 
Unnur S. Björnsdóttir, 1976-1977. 
Atli F. Guðmundsson, 1977-1978. 
Reynir Ingibjartsson, 1978-1979. 
Lára Stefánsdóttir, 1979-1980. 


Vigdís Pálsdóttir, 1980-1981. 

Jóhannes B. Ingason, 1981-1983. 
Sigurborg K. Hannesdóttir, 1983-1984. 
Fríða Eyjólfsdóttir, 1984-1985. 

Hallveig B. Höskuldsdóttir, 1985-1986. 
Bryndís A. Reynisdóttir, 1986-1987. 
Dagbjört Torfadóttir, 1987-1989. 
Kristján P. Guðnason, 1989-1990. 
Kristján J. Eysteinsson, 1990-1991. 
Eyþór Elísson, 1991-1992. 

Helga Arngrímsdóttir, 1992-1993. 
Sæmundur Guðmundsson, 1993-1995. 
Hallur Magnússon, 1995-1996. 

Gissur Pétursson, 1996-1997. 

Árni Geir Þórmarsson, 1997-1998. 


389 


Digitized by v^ooQle 



Digitized by 



Persónulegur eftirmáli 


Þetta rit hefur meðal annars því hlutverki að gegna að varpa ljósi á 
þau orð séra Guðmundar Sveinssonar skólastjóra að saga Sam- 
vinnuskólans á Bifröst hafi orðið svo sérstæð og merkileg að tala 
megi um „Bifrastarævintýrið“. Ritið var samið á tveimur og hálfu 
ári, 1993-1996, að nokkru leyti sem rannsóknarverkefni í lektors- 
starfi mínu og að hluta í hjáverkum með öðrum verkefnum við 
Samvinnuháskólann, og naut ég stuðnings og fyrirgreiðslu skólans 
við verkið. Sumarið og haustið 1998 var verkið endurskoðað og 
m.a. bætt við það umfjöllun um árin 1995-1998. Heimilda og 
gagna var víða leitað og er þeirra getið annars staðar á þessum 
blöðum. Sérstök ástæða er til að þakka samstarfsmönnum, einkum 
Jónasi Guðmundssyni rektor, Snorra Þorsteinssyni fræðslustjóra og 
fyrrum yfirkennara, Kristjáni J. Eysteinssyni tækniffæðingi og for- 
manni skólanefndar, Guðmundi R. Jóhannssyni fv. ritstjóra, Eiríki 
Grímssyni B.S. rekstrarfræðingi, svo og Sigrúnu Jóhannesdóttur 
aðstoðarrektor, fyrir margháttaða aðstoð, ráðgjöf og ábendingar. 

Ég var skólastjóri Samvinnuskólans ffá sumri 1981 til 1989 og 
rektor Samvinnuháskólans frá 1989 til vors 1991. Nokkur kynni 
hafði ég af skólanum og skólasetrinu þegar ég kom þar til starfa 
sumarið 1981. Ráðningu mína bar þannig að að ég hafði um skeið 
sem blaðamaður leitað til Kjartans R Kjartanssonar framkvæmda- 
stjóra Skipulags- og fræðsludeildar Sambandsins um upplýsingar 
varðandi atvinnulífið, hagsmuni þess og þarfir og varðandi afstöðu 
atvinnufyrirtækja almennt til löggjafarmálefna, dægurmála og til 
annarra þeirra mála sem efst voru á baugi og snertu atvinnurekst- 
urinn. Með einhverjum hætti mun það hafa gerst við þessi kynni og 
viðræður okkar að Kjartan fékk þá hugmynd að ég hefði skilning á 
málefnum efnahagslífs og atvinnurekstrar annars vegar og hins 
vegar tók hann þá afstöðu til mín að ég væri sennilega fær um að 


391 


Digitized by 


Google 



gegna skólastjórastarfinu á Bifföst. Hvernig hann fann þetta síðast 
nefnda upp er mér hulið; ég hafði aldrei á heimavist dvalist sjálfur 
lengur en um sinns sakir og aldrei gert mér far um neitt sem gæti 
bent til að ég væri heppilegur til stjórnunar í slíkum aðstæðum. 
Kjartan mun líka hafa verið einn um þessa skoðun á mér en fékk 
vilja sínum framgengt. 

Ráðning mín til starfsins gerðist án nokkurrar sérstakrar tilvís- 
unar til sögu stofhunarinnar eða til fyrirrennara minna á stóli 
skólastjóra; stjórnmálaafstöðu bar auðvitað ekki einu sinni á góma. 
Ég leitaði að vísu til séra Guðmundar Sveinssonar og hann hvatti 
mig mjög eindregið til þess að taka starfið að mér en hafði ekki 
önnur afskipti af málinu svo að ég viti. Ég minnist þess að eftir að 
skrifað hafði verið undir ráðningarsamninginn þótti einhverjum 
skólanefndarmanni ástæða til að taka fram að „okkur þykir þetta 
mikilvægt starf, þetta var starf Jónasar Jónssonar“. Þá skrapp upp úr 
mér í andránni umhugsunarlítið: „Ja, mitt fólk í báðar ættir gekk 
nú úr Framsóknarflokknum á sínum tíma og í Bændaflokkinn 
vegna beinnar andstöðu við Jónas“. Ekki var nú alvaran meiri í 
þessu en svo að allir ráku upp hlátur við þessi orðaskipti; þetta var 
það sem næst varð komið stjórnmálum við ráðningu mína. 

Fyrir utan samstarfið við Kjartan P. Kjartansson, sem áður er get- 
ið, og nokkrar blaðagreinar um samvinnumál hafði ég eiginlega 
engin bein afskipti haft af samvinnumálum áður en ég hóf störf við 
Samvinnuskólann. Við sveitastörf í æsku hafði ég auðvitað kynnst 
störfum samvinnufélaga og sjónarmiðum samvinnumanna, m.a. í 
eigin fjölskylduliði. Bein afskipti mín höfðu hins vegar verið þau 
ein að tefja undirbúningsfund Kaupfélags Kjalarnesþings á ættar- 
og fæðingarbæ mínum, Kollafirði á Kjalarnesi, með því að stelast 
fjögurra ára gamall upp á nýja og gljáandi dráttarvél Magnúsar á 
Vallá og keyra hana út í skurð. 

í byrjun starfsins á Bifröst ákváðum við hjónin að starfa þar um 
fimm ára skeið. Þegar sá tími var liðinn höfðu aðstæðurnar breyst 
og meginverkefni mitt að umbreytingu Samvinnuskólans var þá 
nýlega hafið og í fyrstu reynslu. Þá þegar þóttist ég sjá fram á breyt- 
ingu skólans í fagháskóla, en taldi þó að hlutverk mitt yrði aðeins 
að færa skólann „upp“ á lokaáfanga framhaldsskólastigsins með 
stúdentsprófi frá Bifröst. Mér þótti sýnt að nokkur ár hlytu að líða 
áður en slíkur vöxtur hlypi í háskólastigið sem raun varð þó á við 
djarft ffumkvæði Sverris Hermannssonar menntamálaráðherra 
nokkrum árum síðar. Þegar að þessu kom leit ég svo á að óhugsandi 


392 


Digitized by v^ooQle 



væri að Samvinnuskólinn sæti hjá og sæti af sér lífsnauðsynlegt 
tækifæri til framtíðarstarfsemi; þá var stökkið aftur tekið og Sam- 
vinnuháskólinn stofnaður. Á sama tíma var brýnt að rífa skólann 
ffá tengslum sínum við Sambandið áður en hann sogaðist niður 
með því. Þessi verkefhi þóttu mér heillandi meðan á þeim stóð, en 
synd væri að segja að þau hafi verið mjög vinsæl eða stefnan talin 
skiljanleg á sínum tíma. Það skipti talsverðu máli meðan á þessum 
breytingum stóð að þær voru gerðar án tilverknaðar eða sérstakrar 
aðildar ríkisvaldsins eða forystu Sambandsins; m.a. þess vegna 
hafði skólinn ekki „upp á neitt að hlaupa‘ c í þolinmæði, tilhliðrun, 
fjármunum eða öðrum sérstökum stuðningi ef eitthvað hefði tafist, 
stöðvast eða veruleg mistök orðið. Að sumu leyti var brýnt að kom- 
ast í áfangastað áður en menn almennt tækju greinilega eftir því 
sem stóð yfir. 

Ég hef reynt meðal annars að rekja þessa sögu í þessu riti. Finn- 
ist lesandanum sagan eitthvað skreytt eða gert mikið úr einhverju 
umffam eðlilegt hóf, þá verð ég víst að svara að ef ég fegra þetta 
ekki þá gerir það enginn. Hér vil ég bæta því við að persónulega tel 
ég að breytingarnar á kennslufræði og öllu innra starfi skólans, öll- 
um mælistikum, starfsviðhorfiim, starfsháttum og því sem nú heit- 
ir gæða- og þróunarstjórnun hafi verið enn þá róttækari og mikil- 
vægari á sinn hátt og að sínu leyti heldur en ytri breytingar inn- 
gönguskilyrða, skólastigs, námsefnis, ráðningarskilyrða og starfs- 
þátta kennara o.s.frv. Um þetta er ég þó ekki dómbær. Reyndar er 
alveg nauðsynlegt að ítreka að þessar breytingar skólans eru ekki 
ffumlegar og mörg sambærileg dæmi má finna í nágrannalöndum. 
Það sem verður talið sérstakt eru þá þau nánari tilhögunar- og 
skipulagsatriði sem valin voru þessari einu og tilteknu stofnun við 
þær staðar- og tímaaðstæður sem um var og er að ræða í atviki 
Samvinnuháskólans. Erfiðast alls var að starffækja verkefhaskóla ffá 
degi til dags með fræðsluskipan stöðugs námsmats og óvenjulegum 
prófareglum því að námsmenn og kennarar höfðu ekki tekið þátt í 
slíku starfi áður og þekktu slíka starfsháttu ekki í byrjun. 

Þegar Samvinnuháskólinn hafði hafið starfsemi var mikilvægt að 
gerbreyta stjórnun og stjórnkerfi stofhunarinnar ffá grunni með 
því að taka sem fyrst upp stjórnháttu háskóla, akademískt jafh- 
ingjalýðræði meðal kennara og mjög aukna stjórnunaraðild náms- 
manna; þetta var nauðsynleg kúvending ffá „alræði byltingatím- 
ans“. Stjórnunarstíll þarf að breytast eftir tímabundnum aðstæðum 
og áföngum á ferli skipulagsheildar og fer iðulega best á því að nýir 


393 


Digitized by v^ooQle 



menn leiði hverja slíka breytingu. í öðru lagi var samtímis svo kom- 
ið að háskólaganga sjálfs mín dugði mér aðeins til að starfa sem há- 
skólakennari að u.þ.b. tæpum helmingi þeirra námssviða sem skól- 
inn bauð námsfólkinu. í þriðja lagi höfðum við hjónin ákveðið 
nokkrum árum áður að hverfa til framhaldsnáms svo fljótt sem 
verða mætti eftir að þessu breytingaharki lyki. I fjórða lagi var 
nauðsynlegt að brjóta í blað og stefna til meiri festu og jafnvægis og 
minni spennu en verið hafði um skeið í skólanum; slíkt er ævinlega 
greiðast í höndum nýrrar forystu. í fimmta lagi hafði ég haft for- 
göngu um það að starfstími rektors yrði takmarkaður við fjögur ár 
í senn en sjálfur var ég kominn að því að hafa starfað heilan áratug 
samtals. I sjötta lagi var mér mjög í mun að afsanna þá kenningu að 
skólinn væri orðinn svo sérviskulegur, afbrigðilegur og tengdur 
mér sjálfum persónulega að engir aðrir fengjust til þess að eiga við 
þessa starfsemi. - I sem allra skemmstu máli taldi ég tímabært að 
víkja úr stöðu rektors í síðasta lagi 1991. Mér var það og í mun að 
setja þá reglu í framkvæmd að fyrrverandi rektor gæti haldið áfram 
við stofnunina sem háskólakennari eins og tíðkast við aðra háskóla. 
Ég taldi eðlilegt og æskilegt að ég viki brott um skeið, en það hefur 
verið alveg sérstaklega ánægjulegt að fá tækifæri til að starfa aftur 
með fyrri samstarfsmönnum og að kynnast nýjum að lokinni fjar- 
veru og vinna með þeim öllum áfram að framgangi Samvinnuhá- 
skólans. Mætti nefha marga menn í þessu sambandi en mér er mest 
í mun að nefna Véstein Benediktsson rektor sem tók við stofnun- 
inni og festi hana í sessi, Jónas Guðmundsson rektor sem staðið 
hefiir fyrir alhliða uppbyggingu og firama stofnunarinnar, og loks 
Sigurð Albert Ármannsson umsjónarfulltrúa sem aldrei hefur unnt 
sér hvíldar við að vaka yfir hagsmunum Samvinnuháskólans. 

Reyndar skal það viðurkennt að ég hafði ekki gert ráð fyrir því að 
einstök upphafleg skipulagsatriði stæðust svo lengi tímans tönn 
sem raun hefur orðið þann áratug sem liðinn er síðan háskólastarf- 
semi hófst á Bifröst, án nokkurra verulegra eða róttækra breytinga 
á þeim tíma. 

Frómt frá sagt voru fyrstu ár mín á Bifröst bestu árin. Skóla- 
heimilið var í prýðilegum skorðum þegar við hjónin komum til 
starfa og við skólann fannst mér myndast samhugur starfsmanna 
og hressilegur og ferskur liðsandi. Mér þykir ástæða til að taka und- 
ir ummæli séra Sveins Víkings um Samvinnuskólann en hann hafði 
gegnt starfi skólastjóra um skeið. Séra Sveinn kemst svo að orði um 
þetta í endurminningum sínum: „. . . einhvers staðar í djúpum sál- 


394 


Digitized by v^ooQle 



arinnar hefur æska mín sjálfs varðveitzt . . . og hún vaknar á ný 
vegna snertingarinnar við þetta lifandi glaða æskufólk . . . Það kom 
yfir mig eins og dásamleg opinberun þegar ég skildi og fann að 
Guð kærleikans gefur okkur æskuna sem hina varanlegu og eilífu 
gjöf . . .“. 149 - Reynsla mín staðfestir þessi orð séra Sveins, og það var 
ekki fyrr en eftir tveggja til þriggja ára starf að mér varð það ljóst af 
ytri aðstæðum að grundvöllurinn var að skríða undan skólanum. 
Áhugi samvinnumanna á honum fór hraðminnkandi og forsendur 
umsækjenda voru að smábreytast én um leið mátti sjá margvísleg, 
í sjálfum sér æskileg, áhrif og góðar afleiðingar framhaldsskólabylt- 
ingarinnar um land allt sem m.a. ýtti Samvinnuskólanum óhjá- 
kvæmilega til hliðar. Hér virtist því ljóst að dagar Samvinnuskólans 
kynnu að vera taldir brátt ef ekki yrði brugðist við með nýjum úr- 
ræðum. 

En ekkert varð að gert nema í krafti ósérhlífni og áhuga sam- 
starfsmannanna; með samstöðu þeirra og samvinnu í þessu verk- 
efni náðist sá árangur sem raun hefur orðið. Þetta var þeim mun 
erfiðara sem mikil umskipti urðu í hópnum aftur og aftur og flest- 
ir því nýliðar í störfum þegar á leið. Þeim hefur aldrei verið greitt í 
neinni mynd fyrir allt ómakið umfram reglubundin störf. En sann- 
leikurinn er sá að Samvinnuháskólinn hefur verið í góðum hönd- 
um og er enn í afburðagóðum höndum þegar þetta er ritað. 

Freysteinn Gunnarsson skólastjóri Kennaraskóla Islands skrifaði 
um fýrirrennara sinn, séra Magnús Helgason frá Birtingaholti, og 
sagði að í lífsviðhorfum og lífsverki séra Magnúsar hefði verið: „sá 
undirstraumur sem ráðið hefir lífsstefnu hans og starfi öllu. En 
hann er þessi: Ástin á ættjörðinni, traustið á þjóðinni, og trúin á 
Guð“. 150 Að ýmsu leyti hefur sams konar lífsstefna frá öndverðu og 
ævinlega vakað fýrir samvinnumönnum og þessi lífsstefna er að 
minnsta kosti umhugsunarverð til allrar framtíðar. 

Bifröst, lokið haustið 1998 
J.S. 


149 Sveinn Víkingur. 1967. Myndir daganna III. Prestsárin. Akureyri, Kvöldvökuútgáfan. 
Bls. 193. 

150 Magnús Helgason. 1934. Skólarœður og önnur erindi. Reykjavík, Samb. ísl. barna- 
kennara. Freysteinn Gunnarsson ritar formála bókarinnar, og er vitnað til hans bls. VII. 


395 


Digitized by v^ooQle 



Helstu rit Jóns Sigurðssonar 

Bifrastarœvintýrið og Jónasarskólinn. Skerfur og saga Samvinnuskólans og Sam- 
vinnuháskólans frá upphafi til 1998.(1999). Bifröst, Samvinnuháskólinn. 

Expansion and diversification. An Outline ofthe Development of Secondary Ed- 
ucation in Iceland 1966-1986. 1988. San Rafael, Columbia Pacific Uni- 
versity. 

Handbók í félagsstörfum. 1975, 2. endursk. útg. 1982, 3. endursk. útg. 1991. 
Reykjavík, Mál og menning. 

Islandsráðherrann í tugthúsið. Sagan af Alberti og œvintýrum hans. 1982. 
Reykjavík, Bókaútgáfa Menningarsjóðs. 

íslensk samvinnumál 1988-1991. Nokkrar blaðagreinar og dœmi um félagssam- 
þykktir. 1991. Bifröst, Samvinnuháskólinn. 

Keeping Abreast of the Times. A Report of a Transformation of an Icelandic Col- 
lege in the Context of Educational Administration and of Instructional Meth- 
odology. 1989. San Rafael, Columbia Pacific University. 

Um samfélag íslendinga. Nokkrir leskaflar og umrœðuefni. 1982, endursk. 1983, 
1984 og 1985. Bifröst, Samvinnuskólinn. 

Auk þess ýmsar ritgerðir og fjölmargar greinar í blöðum og tímaritum. 


396 


Digitized by v^ooQle 



